HUG VEKJUR 


TIL KVÖLDLESTRA, 


FRÁ VETURNÓTTUM TIL LANGAFÖSTU, 


EPTIR 


DR. P. PJETURSSON. 
A MR 


ÚTGEFANDI: 
EGILL JÓNSSON Í REYKJAVÍK. 


1858. 


Prentaðar hjá S. LZ. Möller í Kaupmannahöfn. 


| 


1. hugvekja. 


Á síðasta sumardag. 


Sálm. 74., 17. „þú, Drottinn! settir öll takmörk jarð- 
arinnar; sumar og vetur myndaðir þú." 


Jí, þannig er þessu varið. Sá Guð, sem gaf 
oss vorið, sumarið og haustið, hefir nú líka 
flutt oss fram að nýjum vetri, svo alltaf rætist 
þetta hans orð: „meðan jörðin er við lýði 
skal hvorki linna sumar né vetur" Sá sami 
Guð, sem gaf oss lífið og ól föðurlega önn 
fyrir oss allt frá móðurlífi, hefir einnig á þessu 
útlíðanda sumri veitt oss margfalda líkamlega 
hlessun; hann hefir ávaxtað vinnu vora og 
bjargræðisútvegu, gætt vor og viðhaldið lífi 
voru fram á þenna dag. Sá sami Guð, sem 
gaf sinn eingetinn son í dauðann fyrir oss, 
sem tók oss að sér eins og ómálga börn, 
veitti oss inntöku í sitt ríki og gjörði oss að 
erfingjum eilífs lífs, hann hefir einnig á þessu 
útlíðanda sumri veitt oss margfalda andlega 
blessun; hann hefir gefið oss kost á að heyr a 
sitt sálubjálplega orð; fyrirgefið uss vorar 
mörgu syndir, þegar vör höfum beðið hann 
af bjarta, og með sínum anda leitazt við að 
snúa oss til sín, leitazt við að vekja guð- 
rækilegar tilfinningar og einlæg betrunaráform 
1* 


Á. 1. hugvekja. 


sálum vorum og verja oss hrösun. Æ, 
Drottinn! hver getur talið allar þær hinar 
óteljandi velgjörðir, sem þú hefir auðsýnt oss 
allt fram á þenna dag; hvern morgun, já, 
hvert augnablik, var: þín náð ný og fersk yfir 
oss, og þetta útlíðanda sumar var, eins og allt 
vort umliðna lf, vitjunartími þinnar náðar og 
vottur um þína eilífu miskunsemi. Er það þá 
ekki tilhlýðilegt, að vér á þessu síðasta sumar- 
kvöldi verjum fáeinum augnablikum til að lofa 
Guð og þakka honum? „Ættum vér ekki hver 
og einn af innsta grunni hjartans að taka undir 
með Davíð og segja: „lofa þú Drottin, sála 
mín! og allt hvað í mér er hans heilaga nafn! 
Lofa þú Drottin, sála mín! og gleym ekki öllum 
hans velgjörðum: hans, sem fyrirgefur þér 
þína synd og læknar þína veiki, sem leysir 
líf þitt. frá gröfinni og krýnir þig með náð og 
miskun 2" (Sá Im. 103., 1.—3.) En um leið og 
vér þannig snúum hjörtum vorum til Drottins 
og-sendum vort veika bænarkvak upp í hæð- 
irnar til hans með lofgjörð og þakklæti, um 
leið og. vér. þannig endurminnumst hans ást- 
gjafa og náðarríku velgjörða við oss á þessu 
sumri, getum vér ekki bjá því komizt einnig 
að renna huganum til. sjálfra vor og spyrja 
sjálfa. oss, hvernig vér höfum varið þessum 
nýja náðartíma „og hverja ávexti hann hafi 
borið oss? Höfum vér þá, kærir bræður! 
hver í sinni stétt og stöðu rækilega gegnt 
vorri tímanlegu köllun á þessu útlíðanda sumri, 
svo vér ekki einúngis höfum unnið dyggilega 


í. hugvekja. ð 


og kappsamlega það sem oss bar að vinna, 
heldur og ölla fremur ið i Guðs ótta, og 
jafnan beðið hann að vera í verki með oss 
og blessa vor verk með fn mildiríku hjálp 
og aðstoð? Höfum vér þá líka á þessu út- 
líðanda sumri rækilega gegnt vorri andlegu 
köllun og leitazt við að efla vora sáluhjálp 
með ótta og andvara? Hefir þessi samartími, 
sem er svo talsverður hluti vorra fáu hér- 
vistardaga, gjört oss guðhræddari og betri, 
eins og hann hefir gjört oss eldri?  Hefir 
hann flutt oss nær himninum eins og hann 
hefir flutt oss nær gröfinni, nær dauða, eilífð 
og dómi? Hafa þær velgjörðir, sem vör höfum 
þegið af Drottni í andlegum og tímanlegum 
efnum, gjört oss þakklátari við bann, glætt 
hjá oss elsku til hans og gjört oss fúsari á 
að hlýða hans heilögu boðum? Höfum vér 
gefið nógan gaum að hans föðurlegu bend- 
ingum og áminníngum? Höfum vér látið 
þær aptra oss frá að brjóta hans boðorð; 
látið þær kenna oss sjálfsafneitun og að stjórna 
girndum vorum og tilhneigingum? Eða hefir 
Guðs gæzka nú eins og fyrri orðið til ónýtis 
á oss? Höfum vér varið þessu sumri í 
áhyggjum og sorgum þessa lífs og látið þær 
kæfa hjá oss allar andlegar hugsanir, allar 
góðar og guðrækilegar tilfinningar ? Höfum 
vör unnið vor líkamlegu verk án bænar, þegið 
Guðs velgjörðir í hugsunarleysi og án þakk- 
lætis við gjafarann allra góðra hluta? Höfum 
vér látið allar hans aðvaranir, bendíngar og 


6 í. hugvekja. 


áminningar eins og vind um eyrun þjóta og 
iðrunarlaust bætt synd á synd ofan? Höfum 
vér burt sóað þessum sumartíma, þessum nýja 
náðartíma, án þess að hugleiða, hvað til vors 
friðar heyrir? Hefir hann einúngis aukið vora 
syndasekt, í stað þess að auðga oss að kristi- 
legum dyggðum; einúngis leitt oss nær gröf 
og glötun, í stað þess að flytja oss nær himn- 
inum og vorum himneska föður? þú einn, 
Drottinn! þekkir oss alla bezt; þú skynjar 
vorar hugrenningar álengdar; þér einum er 
kunnugast vort sanna sálarástand og hvort 
oss hefir farið fram eður aptur þetta sumar á 
helgunarinnar vegi. Æ, kenn þú oss einnig, 
himneski faðir! að þekkja sjálfa oss, því þekk- 
ing á sjálfum oss er skilyrði fyrir því, að vér 
setum lagað vora bresti og lagt stund á vora 
betrun og fullkomnun. Þegar vér lítum á 
náttúruna umhverfis oss, sjáum vér, að fegurð 
sumarsins er hvorfin, blóm og grös liggja 
visnuð og fölnuð og frost og kuldi fara í 
hönd; æ! er þetta sorgleg líking vors innra 
manns? Er vor trú dauð og dofin? Eru 
trúarinnar ávextir visnir og skrælnaðir í hjört- 
um vorum? „Eru þau köld og kærleikslaus? 
Eða látum vér útlit náttúrunnar minna oss, 
eins og vera ber, á óstöðugleika þessa lfs 
og dauða sjálfra vor? Látum vér hið fallna 
gras og hin fölnuðu blómin minna oss á, að 
mannsins dagar eru sem gras, að hann blómg- 
ast eins og blómið á vellinum; en þegar 
vindurinn fer þar yfir, þá er það ei framar 


1. hugvekja. 7 


til og þess staður kannast ei framar við það? 
(Sálm. 103., 15.—16.)? Látum vér snjóinn minna 
oss á líkblæju vora, og kulda loptsins á kulda 
grafarinnar og dauðans? Guð gæfi, að slíkar 
higleiðihgar jafnan væru lífðndi í sálu vorum, 
svo vör ætið hefðum það hugfast, að vér höf- 
um hér engan varanlegan samastað, heldur 
erum hér útlendir og vegfarendur, sem erum 
að keppa til vors rétta föðurlands á himnum; 
þá mundum vér ekki festa hjörtun of mjög 
við þetta fallvalta og hverfala líf; þá mundum 
vér ekki einúngis bera umhyggju fyrir voru 
líkamlega lífi og safna oss vetrarforða fyrir 
það, heldur öllu fremur leggja stund á að 
auðga vorn ódauðlega anda að kristilegum 
dyggðum, og safna oss þeim himnesku fjár- 
sjóðum, sem hvorki mölur né ryð fær grandað; 
þá mundi trúarlif vort þróast og vaxa mitt í 
vetrarhörkunum, elska vor til Guðs og manna 
verða heitari og innilegri mitt í frostum og 
kulda hinnar ytri náttúru; þá mundi kristileg 
von og traust á Guði veita oss sanna sálar- 
rósemi mitt í vetrarstormunum; þá mundi 
guðsorð vera ljós á vorum vegum og lampi 
vorra fóta mitt í næturmyrkrum og skammdegi 
vetrarins; þá mundum vér, þegar sólargang- 
urinn er sem stytztur, jafnan mæna augum 
trúar og vonar upp til eilifðarinnar himins, og 
láta Guðs náðarsól með ylgeislum sinum lífga 
og verma vor dauðu og köldu hjörtu; já, þá 
mundi vor innri maður endurnýjast daglega, 
þó vor ytri maður hrörnaði, og vér mundum 


8 1. hugvekja. 


hafa vora umgengni á himnum. Fyrirgef þú 
oss, Drottinn! í Jesú nafni allt vanþakklæti 
vort við þig, allt hirðuleysi vort í að færa 
oss þínar bendíngar réttilega í nyt á þessu 
sumri og allri vorri umliðnu æfi. Ó, Guð! 
vér getum ekki annað en viðurkennt vorn 
óverðugleik og auðmýkt oss fyrir þér. þó 
vér séum þín vanþakklát og brotleg börn, 
dyrfumst vér enn að biðja þína eilífu föður- 
gæzku að útskúfa oss ekki frá þinu augliti, 
heldur lita niður til vor í náð og miskunsemi 
á þeim vetrartíma, sem nú fer í hönd. Vér 
felum oss með lífi og sálu þinni forsjón og 
föðurlegu handleiðslu á hendur. Blessa þú 
oss, vor hús og heimili, vor störf og fyrir- 
tæki, af ríkdómi þinnar náðar; en umfram allt 
efl þú og útbreiddu þitt ríki í vorum hjörtum, 
svo vér alltaf tökum meiri og meiri framförum 
i þínum ótta og elskunni til þín og séum 
þínir, hvort sem vér lifum eða deyjum! svo 
að sérhvert nýtt fótmál, er vér stígum á 
skeiðfleti lífsins, losi hjörtu vor meir og meir 
við hégóma heimsins og lypti þeim upp yfir 
breytíngar tímans í hæðirnar til þín, sem ert 
eilífur og óumbreytanlegur, þangað til vér al- 
gjörlega leysumst héðan og fáum að flytja til 
þín á sælunnar land. Bænheyr oss í Jesú 
nafni! Amen. 


2. hugvekja. 


Á fyrsta vetrardag, 


Sálm. 65., 6. „þú, Drottinn! ert hæli allra þeirra, sem 
búa við jarðarinnar enda, eða langt í burtu við hafið.?? 


A þessu vetrarins fyrsta kvöldi lyptum vör 
hjörtum vorum upp í hæðirnar til þín, algóði 
himneski. faðir! til að biðja þig í auðmýkt 
hjartans um náð og liðveizlu, og fela oss af 
öllu hjarta þinni föðurlegu vernd á hendur á 
þessum nýbyrjaða vetri. Margvíslegar eru 
þær hugsanir og tilfinningar, sem hreifa sér í 
hjörtum vorum á þessari stundu; en eins og 
yfirstandandi tíminn ætíð myndast af sambandi 
hins umliðna og ókomna tíma, þannig renna 
og allar hugsanir og tilfinníngar vorar saman 
í endurminníngu og von: í endirminningu hins 
umliðna og von um hið ókomna. Vér endur- 
minnumst sumarsins blíðu daga og allrar þeirrar 
fegurðar og prýði, sem náttúran þá var skrýdd, 
og þessi endurminning gjörir útlit hennar, 
eins og það.nú er orðið, dapurt og dauflegt 
Í augum vorum, því blóm sumarsins eru fölnuð 
og hið fagra skraut náttúrunnar hvorfið; en 
þó yrði þetta útlit hennar ennþá sorglegra, 
ef sú von ekki byggi innra hjá oss, að það 
muni aptur breytast með komanda sumri; ef 
vér ekki vissum, að veturinn ér hvildartími 
Náttúrunnar, og að hún er nú eins og að safna 
nýjum kröptum fyrir ókomna tímann. En þessi 
breytilegleiki hinnar ytri náttúru minnir oss 


10 2. hugvekja. 


einnig á náttúru sjálfra vor, að hún er sömu 
breytingum undirorpin, og að margir, sem 
byrjuðu hið næstliðna sumar í blóma lífsins, 
felast nú eins og visin strá í jarðarinnar skauti. 
Þess vegna segir spámaðurinn: um mannlegt 
líf: „Allt hold er sem gras og allt þess 
ágæti sem akurblóm. Grasið visnar, blómið 
fölnar, þegar andi Drottins blæs á það. Í 
sannleika, mennirnir eru sem gras. Grasið 
visnar, blómið fölnar, en orð vors Guðs stendur 
stöðugt eilíflega" (Es. 40., 6.—8.). Dauflegt og 
sorglegt væri þetta útlit mannlegs lífs, ef vér 
ekki hefðum von eilífs lífs, ef vér ekki viss- 
um, að einnig fyrir vora náttúru, eins og fyrir 
hina, sem er umhverfis oss, upp rennur sumar 
á eptri vetri, lf á eptir dauða; því eins og 
lífsafl hinnar ytri náttúru ekki deyr útaf á 
veturna, heldur liggur eins og falið meðan 
það er að undir búa hinar nýju lífsmyndir, 
sem það ætlar að fram leiða næstkomanda 
sumar: þannig slokknar ekki heldur andi vor 
i dauðanum, heldur fer til Guðs, sem gaf hann, 
þangað. til hann á eilífðarinnar vori aptur sam- 
einast þeim líkama, sem Drottinn mun upp 
vekja úr duptinu. Þessu er oss heitið í guðs- 
orði, og „orð vors Guðs stendur stöðugt eilíf- 
lega."  Daufleg og jafnvel fyrirkvíðanleg er 
án „efa tilhugsun þessa harðasta tíma ársins 
fyrir marga meðbræður vora, sem á umliðnu 
sumri ekki hafa getað aflað nægilegs vetrar- 
forða handa sér og sínum, €ða eiga við ein- 
hver bág kjör að búa; en hve miklu sorglegri 


2. hugvekja. 11 


væri þó þessi tilhugsun, ef þeir gætu ekki 
lypt huga sínum upp til hins eilífa alheims 
stjórnara, ef þeir mættu ekki vona á hann, 
treysta honum og varpa allri sinni áhyggju 
upp á hann. Enginn veit, hvað honum kann 
að mæta á þessum nýbyrjaða vetri, því alvizka 
Dottins hefir séð það hentugast, að hylja fyrir 
oss ókomna tímann; en þessi óvissa getur 
ekki valdið neinum þeim kvíða né órósemi, 
sem með hrærðu og þakklátu hjarta endur- 
minnist þess, hve dásamlega Guð hefir leitt 
hann allt til þessa, hve föðurlega Guð hefir 
álið önn fyrir honum á umliðna tímanum og 
hve óteljandi velgjörðir hann að undanförnu 
hefir þegið af Drottni. Vér vitum,. kærir bræð- 
ur! að án Guðs tilhlutunar getur ekkert skeð, 
og að hann, sem fæðir fugla loptsins og klæðir 
liljugrösin, ber einnig "nmhyggju fyrir oss 
mönnunum; vér vitum, “að allra augu vona til 
Drottins og að hann seður allar lifandi skepnur 
með sinni blessun." Æ, þetta vitum vér að 
vísu, góði himneski faðir! En endurminning 
þinna velgjörða við oss, þinnar miskunar og 
náðar, vekur líka hjá oss endurminningu vors 
vanþakklætis við þig, vorra synda og yfirsjóna. 
Vér erum oss þess meðvitandi, að vér erum 
minni allri þinni miskun og trúfesti og ómak- 
legir þinnar náðar; vér finnum með angri til 
þess, að vér höfum verið vanþakklát og brotleg 
börn, að vér höfum einatt farið illa með þínar 
gálur og daufheyrzt við þínum bendingum og 
áminningum. Að sönnu vitum vér, að þín al- 


> 1 JA 2. hugvekja. 


mættishönd niður raðar og við heldur öllum 
hlutum og að þín speki stjórnar þeim; en vér 
vitum líka, að þú lætur þína sól upp renna 
eins yfir rangláta sem réttláta, og að allir 
hlutir þéna þeim einum til góðs, sem elska 
þig. „Æ! og það er einmitt þessi tilhugsun, 
sem á þessari stundu fyllir hjörtu vor kvíða, 
af því að vér finnum með sjálfum oss, að vér 
elskum þig ekki nógu heitt, en að eigingirnin 
og heimselskan hafa svo mikið vald yfir hjört- 
um vorum. Fyrirgef þú oss, himneski faðir! 
þetta vantraust og þetta kærleiksleysi; hjálpa 
þú oss til að út rýma öllu því úr hjörtum 
vorum, sem vill kæfa hjá oss trúna og traustið 
á þinni eilífu miskunsemi; en gróðursettu oss 
í. þínum kærleika, svo vér getum elskað þig 
af öllu hjarta og sett alla vora von til þín; 
svo vér getum ókvíðnir tekið hverju því, sem 
þú lætur oss að höndum bei ra, og í skjóli 
þinnar verndar fundið hvíld sálum vorum. 
Eins og vetrartíminn er hvíldartími náttúr- 
unnar, þannig er hann og að nokkru leyti 
hvíldartimi fyrir menn og skepnur; en þó 
snertir þessi hvíld einkanlega líkama vorn, 
sem er sama eðlis og hin ytri náttúra. Þar 
á mót er vetrartíminn einna bezt lagaður hjá 
oss til andlegrar vinnu, það er að skilja, til 
að mennta vorn ódauðlega anda, sem ekki er 
háður sömu lögum og hin skynlausa náttúra, 
og taka framförum í nytsamlegum fróðleik og 
þekkingu. Notum þá einnig þau tækifæri, sem 
Drottinn gefur oss á þessum vetri, til að safna 


2. hugvekja. 15 


oss andlegum fjársjóðum og auðga sálir vorar 
að öllu því, sem gott er! Hin líkamlega vinna 
Setur orðið þreytandi fyrir menn og skepnur, 
og sum andleg áreynsla þreytir líka sálar- 
krapta vora; en það er ein vinna til, sem 
aldrei þreytir, og það er vort helgunarverk; 
þetta verk er ólíkt öllum öðrum verkum í því, 
að því kappsamlegar sem vér vinnum það, því 
meir styrkjast vorir siðferðislegu kraptar; því 
meir sem oss verður ágengt í þvi, því léttara 
veitir oss að sigra sérhverja freistingu; því 
optar sem vér biðjum Guð, því léttara og 
inndælla þykir oss að biðja; því optar sem vér 
látum á móti girndum vorum, því hægra veitir 
oss að stjórna þeim; því optar sem vér hugsum 
um Guð, hans hátign, hans óendanlegu full- 
komlegleika og hans náðarríku handleiðslu á 
oss, því dýpri og innilegri verður lotning vor 
fyrir honum og því léttara fellur oss að elska 
hann. þetta verk eigum vér vissulega sífelt 
að vinna bæði sumar og vetur; en þó er enginn 
tími betur lagaður en veturinn til guðrækilegra 
hugleiðinga, því þá höfum vér bezt næði til 
þess, og þá er það fæst, sem glepur fyrir. 
Látum þá, kærir bræður! endurminníng um- 
liðna tímans vekja þær tilfinningar hjá oss og 
innræta oss það hugarfar, að vér ókviíðnir 
getum rennt augunum til ókomna tímans og 
af öllu hjarta falið oss Guðs miskun á hendur. 
Látum endurminningu Guðs náðarríku velgjörða 
við oss á liðnu sumri og alla æfi vora vekja 
hjá oss auðmjúkt þakklæti við hann og inni- 


14 2. hugvekja. 


lega elsku til háns; látum endurminningu vorra 
synda vekja hjá oss hjartanlega iðrun og helg 
betrunaráform; látum endurminningu sumarsins 
fegurðar minna oss á að lypta hjörtunum upp 
til hans, sem klæðir blómin og liljugrösin, 
minna oss á að skoða hans dýrð í vetrarins 
hátign; látum sjón ens alstirnda himins minna 
oss á, að himininn er vort rétta föðurland, að 
vör eigum að keppa þangað, og að vér þar 
um alla eilífð munum verða alsælir af skoðun 
Guðs óendanlegu dýrðar og dásemdarverka! 
En þig biðjum vér, mildiríki himneski faðir! 
haltu þinni verndarhendi yfir oss þenna 
vetur og alla ókomna æli vora; láttu þitt 
sannleiksorð búa ríkulega meðal vor, í hús- 
um vorum og hjörtum, og bera hjá oss 
ávöxt til eilífs lífs; látta oss taka hverju 
því, sem þú lætur oss að höndum bera, 
með undirgefni undir þinn blessaða vilja; og 
þóknist þér, eilífi faðir! að kalla oss héðan á 
þessum vetri, æ, gefðu oss þá sáluhjálplegan 
dauða og flyttu oss í þínum friðarfaðmi á 
hið eilífa landið, þar sem engin tímans breyting 
framar er til: í þitt himneska dýrðarríki, þar 
sem allt er friður og fögnuður í þínum anda! 
Láttu oss, Drottinn! nú og ætið reyna, að þú 
ert vort skjól og skjöldur, vort hæli og einka- 
athvarf; að „þú ert hæli allra þeirra, sem búa 
við jarðarinnar enda, eða langt í burtu við 
hatið;" já, að þín miskunsemi nær frá einu heims- 
skauti til annars og varir frá eilífð til eilífðar. 
Bænheyr oss í Jesú nafni! Amen. 


3. hugvekja. 


Sálm. 22., 11. Til þín var mér varpað frá móður- 
kviði. þú ert minn Guð frá móðurlífi. 


Sörhver dagur, sem vér lifum, er nýr vottur 
um Guðs náð og miskunsemi, og því ættum 
vér aldrei að láta svo nokkurn dag hjá liða, 
að vér ekki lyptum hjörtum vorum upp til 
Drottins og endurminnumst hans gæzku með 
auðmjúkasta þakklæti. Og þegar vér nú á 
þessari kvöldstundu rennum huganum yfir vora 
liðnu æfi og hugsum til þess, hvernig Guð 
hefir leitt oss fram á þenna dag, megum. vér 
þá ekki undirtaka með Davið og segja: „Til 
þín var mér varpað frá móðurkviði. þú ert 
minn Guð frá móðurlífi', og munu þá ekki 
tilfinningar vorar brjótast út með þessum eða 
þvílíkum orðum: meðan eg enn var ómálga 
barn og gat sjálfur enga björg mér veitt, þá 
ólst þú, Drottinn! önn fyrir mér. Þín föður- 
lega forsjón, sem vakir yfir öllum lifandi skepn- 
um, sem fæðir fugla himinsins og klæðir lilju- 
grös akursins, náði einnig til mín, og bjó 
mér næringu við brjóst móður mál og við- 
kvæma elsku í hjörtum foreldra minna. En 
faðir minn og móðir mín yfirgáfu mig, en 
Drottinn annaðist mig" (Sálm. 27., 10.). Þú, 
sem sagðir: „leyfið smábörnunum til mín 
að koma og bannið þeim það ekki, því 
að þvilikum heyrir guðsríki til", þú gjörðir 
mig einnig hluttakandi í þinni heilögu skírn. 


16 3. hugvekja. 


þá vissi eg ekkert af því og skildi það ekki; 
en nú sé eg, að þín eilífa föðurgæzka, sem 
ætlaði líkama mínum næringu, svo hann gæti 
fengið vöxt og viðgang, ól einnig önn fyrir 
mínum andlegu þörfum og leiddi mig snemma 
að endurfæðingarinnar laug, svo að ótð þinnar 
blessunnar yrðu lesin yfir mér og eg fengi 
inntöku í þitt ríki. Þú gafst mér náð til þess 
að fæðast: í kristilegri kirkju og fá kristilega 
uppfræðingu. þú lözt ljós þinna sannleiksorða 
upp renna í Sálu minni, svo eg lærði að þekkja 
þig einn sannan Guð og þann sem þú sendir 
Jesúm Krist. Ól hve aumur væri eg, ef eg 
ekki þekkti þig og frelsara minn, ef eg ekki 
gæti sent mitt bænarkvak upp í hæðirnar til 
þin; æ! þá væri eg án hjálpar og huggunar í 
lífi og dauða. En sæll er eg, að eg þekki 
hann, af hverjum allt faðerni nefnist á himni 
og jörðu: Lfsins eilífa höfund, einn sannan 
Guð, sem ekki er einúngis álmáttugur og rétt- 
látur, heldur einnig faðir allrar miskúnaní sæll 
er eg, að eg veit, að þó Guð í sinni eilífu 
dýrð búi í því ljósi, sem enginn fær til kom- 
it, þá hefir hann þó opinberað sjálfan sig í 
Jesú Kristi, sem er ljómi hans dýrðar og ímynd 
hans veru, en sem varð mönnunum líkur og 
bjó meðal vor; sæll er eg, að eg veit, að Guð 
hefir í Kristi friðþægt heiminn við sjálfan sig, 
og að eg get flúið að Jesú krossi og fengið 
þar fyrirgefningu synda minna og hugsvölun 
í sérhverri sorg og mæðu. „0! hversu opt 
hefir það ekki huggað mig, að eg treysti þvi, 


3. hugvekja. 17 


að þú, himneski faðir! ert ekki fjarlægur nein- 
um af oss, að þitt alltsjáanda föðurauga vakir 
yfir þínum börnum og gætir þeirra í sérhverri 
neyð; og hversu opt hefir þú ekki hjálpað 
mér í hættunum og hrifið mig úr dauðans 
kverkum, já, á sérhverju augnabliki míns um- 
liðna lífs haldið þinni verndarhendi. yfir mér. 
Æl! og þegar lf. mitt og sál ætlaði að van- 
megnast, þegar mitt andlega lif ætlaði að 
slokkna í solli veraldarinnar, þegar mín trúar- 
sjón dapraðist og hjarta mitt ætlaði að verða 
kalt og kærleikslaust, þá leiddir þú mig inn 
að þínu náðarborði, svo eg kæmist aptur í 
samfélag við þig og frelsara minn, og eg fann, 
hvernig ylgeislar þinnar náðar streymdu um 
sálu mina, hvernig þeir aptur lífguðu trúna og 
tendruðu kærleikanu í hjarta minu; eg fann, 
hvernig huggun og friður streymdu tilmín úr 
bjarta lausnara míns, svo eg styrktur og endur- 
nærður snéri aptur í baráttu lífsins. Hversu 
opt hefir þú ekki gefið mér náð til þess, af 
heyrn og lestri þinna sáluhjálplegu orða „að 
styrkjast í minum innra manni fyrir þinn anda“ 
(Efes. 3., 16.), og vissulega hafði eg þessa 
þörf. Þegar eg gætti að óstöðugleika þessa 
lífs og allra stundlegra hluta, þegar eg sá, 
hvernig allt hið tímanlega byltist og breytist, 
hvernig allar lifandi skepnur eptir fáein augna- 
blik aptur hníga í dauðans faðm og verða her- 
fang rotnunarinnar og dauðans: æ, þá var eg 
einatt eins og reir af vindi skekinn og lét 
mér feykja af hverjum kenningar þyt, þá tók 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 2 


18 3. hugvekja. 


eg til að fálma í vantrúarinnar og efasemdanna 
myrkrum; en þú, Drottinn! kveiktir ljós í myrkr- 
inu og upplýstir mig með ljósi þinna sannleiks- 
orða, svo að eilifðarinnar morgunroði rann upp 
aptur í sálu minni, og eg sá ódauðleikans sól 
aptur skína í grafarinnar myrkrum, og faðmaði 
frelsara minn enn fastar og innilegar og treysti 
því, að hann er upprisan og lífið, og að hver, 
sem á hann trúir, muni ekki fyrirfarast, heldur 
hafa eilíft hf. Æ! dásamlega hefir þú leitt 
mig, Drottinn! á umliðinni æfi, og þó þekki eg 
ekki alla þá umhyggju, sem þú hefir borið 
fyrir mér, allar þær hættur andlegar og líkam- 
legar, sem þú hefir frelsað mig úr, allar þær 
syndir, sem þín náð hefir fyrirgefið mér, allar 
þær bendíngar, sem þú hefir gefið mér. Lof 
og dýrð sé þér fyrir það allt, fyrir alla þína 
föðurlegu handleiðslu á mér. En þegar eg nú 
aptur hugleiði, hvernig eg hefi hagnýtt mér 
þína náð, fært mér þínar bendíngar í nyt og 
þakkað þínar velgjörðir: æ! hversu má eg þá 
ekki blygðast mín og játa, að eg er minni 
allri þinni miskun og trúfesti; hversu má eg 
þá ekki með angri viðurkenna, að eg hefi 
verið  vanþakklátt barn við svo góðan og 
gæzkuríkan föður. Hversu opt hefi eg ekki 
þegið þínar velgjörðir í hugsunarleysi og van- 
brúkað þínar gáfur mér tilsyndar; hversu opt 
hefi eg ekki möglað yfir þinni handleiðslu, 
þegar hún var öðruvísi en hold og blóð girnt- 
ist; hversu opt hefi eg ekki gleymt þér og 
frelsara mínum í syndasolli veraldarinnar; 


3. hugvekja. 19 


hversu opt hefi eg ekki daufheyrzt við þínum 
áminningum og látið þær eins og vind um 
eyrun þjóta. Hversu opt hefi eg ekki með 
hugsunum, orðum og verkum afneitað frelsara 
mínum, og þegar hann þá leit til mín með 
sínu himneska augnatilliti, eins og forðum til 
Péturs lærisveins síns: æ! hve tregur var eg 
þá ekki til að ganga út og gráta beisklega, 
tregur til að afneita sjálfum mér og krossfesta 
holdið með þess girndum og tilhneigíngum. 
Eins og sérhvert augnablik míns lífs er vottur 
um þína eilífu náð og miskunsemi, eins er 
það líka vottur um mitt vanþakklæti og mína 
syndasekt. En mig iðrar nú alls þess af 
hjarta, sem eg hefi brotið á móti þér, og bið 
þig, himneski faðir! að fyrirgefa mér það allt 
í Jesú nafni, en gefa mér krapta til þess 
eptirleiðis að lifa í þínum ótta þær stundir, 
sem eg á eptir ólifaðar, hvort sem þær verða 
margar eða fáar, svo að hvorki hið nálæga né 
hið ókomna, hvorki líf né dauði, geti skilið mig 
við þig. Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


4. hugvekja. 


Sálm. 25., 16. „Snú þínu augliti til mín, Drottinn! og 
vertu mér náðugur, því eg er yfirgefinn og aumur. 


Aldrei getum vér nógsamlega hugleitt nauð- 
syn og nytsemi bænarinnar, kærir bræður! því 
ak: 


20 4. hugvekja. 


hún er bæði sú æðsta skylda og sú bezta 
buggunaruppspretta mannsins. Heimurinn, sem 
vér lifum í, er fullur af freistíngum. Sérhver 
staða, sem vér erum Í, já, allir hlutir um- 
hverfis oss sýnast vera samtaka spillingu nátt- 
úru vorrar í því, að freista vor og leiða oss 
afvega : auðurinn skemmir oss, örbyrgðin freist- 
ar til óánægju, meðlætið til ofmetnaðar, mótlætið 
til möglunar, vinnan til áhyggju, hvíldin til 
munaðarlífis; lærdómurinn til stærilætis, fáfræðin 
til alls konar villu; heilbrigðin æsir girndir 
vorar, vanheilsan vekur hjá oss óþreyju og 
leiðindi: og í stuttu máli: oss er búin hrösun 
og hætta af öllum hlutum, bæði fyrir utan oss og 
innra: hjá sjálfum oss. Hvaða hjálparvon hefði 
þá maðurinn, Guð minn góður! ef hann ekki gæti 
úr þessu sínu eymdadjúpi sent bænarandvörp 
upp að hásæti þinnar miskunar, og beðið þig að 
koma sér til hjálpar, beðið þig að styrkja sig til 
að temja sínar óstýrilátu giradir, senda sér ljós í 
myrkrum villunnar, styðja sig í veikleikanum, 
gefa sér krapta í freistíngunum og reisa sig 
fallinn á fætur aptur? Hvað mun þá valda 
því, kristnir menn! að menn almennt eru svo 
skeytíngarlausir um þessa mikilvægu og hugg- 
unarfullu skyldu? Yfir höfuð að tala veldur 
spilling vor þvi, að vér erum svo tregir til 
bænarinnar; vér hugsum svo mikið um heim- 
inn og vor veraldlegu störf, að vér gefum 
oss ekki tómstund til að hugsa til Guðs. 
Þess vegna heyrum vér líka opt þá við- 
báru, að menn hafi ekki tíma til andlegra 


4. hugvekja. 21 


hugleiðinga og kunni ekki heldur að biðja. 
En auk þess sem slíkar viðbárur lýsa spill- 
ingu vorri, eru þær líka vottur um það, að 
menn þekkja ekki rétt bænarinnar eðli. Bænin 
er ekki innifalin í háfleygum hugsunum né 
djúpsærri ígrundun guðlegra leyndardóma, held- 
ur er hún innifalin í andaktarfullri hræringu 
hjartans. Hún er andvarp þeirrar sálar, sem 
kemst innilega við af sinni syndaeymd; hún 
er lifandi tilinning þarfar vorrar og veikleika 
vors, hún er auðmjúkt trúartraust, sem hjartað 
vottar Drottni sínum til að fá hjá honum líkn 
og lækning. Sá sem biður Guð þarf ekki 
að hafa meiri menntun og fróðleik til að bera 
en aðrir menn, heldur einúngis trú og löngun 
eptir að losast við freistingar og eymdir sínar. 
Bænin er engin íþrótt eða vísindagrein, sem 
menn þurfi að læra af öðrum mönnum til að 
geta beðið eptir vissum reglum. Reglur fyrir 
bæninni hefir Drottinn sjálfur ritað í vor björtu. 
Trúuð sál, sem er gagntekin af íhugun Guðs 
hátignar og hrygg af syndasekt sinni, sem 
ekki getur annað en auðmýkt sig í hans hei- 
lögu nálægð, í einfaldleik hjartans viðurkennt 
Drottins óendanlegu gæzku og náðarríku 
velgjörðir, gefið sig á vald hans föðurlega 
vilja og mildiríku handleiðslu, tekið í auðmýkt 
hverju því, sem hans speki lætur að höndum 
bera, sem ekki þekkir aðra háleitari bæn, en 
að mæta frammi fyrir Guði, auðmjúk og sund- 
urkramin af tilfinningu síns eigin óverðugleika, 
andvarpa yfir harðúð hjarta síns, og biðja hann 


29 4. hugvekja. 


í lifandi trú að snúa sér og skapa í sér hreint 
hjarta og gefa sér stöðuglyndi í hinu góða. 
Sú sál, sem þannig er ásigkomin, kann langt- 
um betur að biðja en vitringar þessa heims. 
Hún talar við Guð, eins og vinur við vin, eða 
barn við bezta föður; hún angrast af því, að 
hafa móðgað hann og brotið á móti honum; 
hún ásakar sig fyrir þann vanmátt, sem hún 
enn finnur hjá sér í því, að geta ekki látið 
allt á móti sér til að þóknast honum: hún 
klæðir ekki bæn sína í mælskubúning, heldur 
lætur hún hjarta sitt tala og ofurselur sig 
kærleika sínum til Drottins, sem hún elskar 
umfram allt; hún heitir því af hjarta, að reyn- 
ast honum trú til dauðans, en blygðast sín 
fyrir hviklyndi sitt og breyskleika sinn og 
leitar hjá honum fyrirgefningar og nýrra krapta. 
Sjáið, kærir bræður! í þessu er bænarinnar 
eðli innifalið, og því þarf ekki neinn sérlegan 
lærdóm eða menntun til að geta beðið Guð. 
Bænin er ekki sérstakleg gjöf, sem einúngis 
sé ætluð einstökum mönnum, heldur er það 
skylda allra trúaðra að biðja Guð; bænin er 
nauðsynleg fyrir alla, eins þá fullkomnari 
sem hina ófullkomnari, eins hina margfróðu 
vg hina fáfróðu, eins fyrir volduga sem vesala, 
ríka sem fátæka. Það er sá æðsti fullkom- 
legleiki skapaðra skepna, að geta beðið Guð. 
Allt sem lífsanda dregur, allar skepnur, sem 
hafa eitthvert hjarta og geta elskað skapara 
sinn, allar skynsemigæddar verur, sem geta 
þekkt vanmátt skepnunnar og hátign skaparans, 


4. hugvekja. 23 


eiga að tilbiðja hann, þakka honum og flýja 
til hans, ákalla hann, auðmýk ja sig fyrir hon- 
um, láta honum sína þörf í ljósi og biðja hann 
um náð og miskunsemi. Þegar lærisveinarnir 
beiddu frelsara vorn að kenna sér að biðja 
(Lúk. 11., 1), þá gjörði hann það ekki með 
því, að auglýsa þeim hæð og dýpt Guðs leynd- 
ardóma, heldur með því, að kenna þeim drott- 
inlega bæn, sem er eins einföld og auðskilin, 
eins og hún er guðdómleg og óviðjafnanleg; 
hann kenndi þeim, að til þess að biðja Guð 
þyrfti einúngis að skoða hann sem gæzkurikan 
föður, nálgast hann með lotningarfullri og 
innilegri auðmý kt, með lotningar- og kærleiks- 
fullu "trúnaðartrausti, tala við hann barnamáli 
hjartans um breyskleika vorn og eymdir vorar; 
segja honum frá allri vorri þörf og leita hjá 
honum hjálpar og aðstoðar; óska þess, að 
allir menn fengju náð til að geta tilbeðið hann 
og blessað hans heilaga nafn; biðja þess, að 
hans ríki mætti eflast og útbreiðast í hjörtum 
allra manna, að himin og jörð mættu beygja 
sig undir hans heilaga vilja; að allir syndarar 
mættu snúa sér til hans og komast á sálu- 
hjálparinnar veg; að hann fyrirgefi oss vorar 
skuldir; gæti vor fyrir freistingunum, og frelsi 
oss frá öllu illu. Til að geta beðið þannig, 
þarf ekki annað en finna til þarfar sinnar, og 
biðja þess, að úr henni verði bætt. Sá, sem 
því afsakar bænarleysi sitt með vankunnáttu, 
lýsir því, að hann finnur ekki til sinnar and- 
legu þarfar. Eða þarf að kenna hinum veika 


24 4. hugvekja. 


að leita sér lækningar, hinum húngraða að 
biðja um fæðu, hinum þyrsta að biðja um 
svaladrykk, eða þeim, sem staddur er í lifs- 
hættu, að beiðast hjálpar? Leggur ekki þörfin 
hinum nauðstadda mál í munn? Æ, kærir bræð- 
ur! ef vér fyndum eins til vorrar andlegu 
eymdar, eins og til hinnar líkamlegu nauð- 
þurftar, ef oss væri eins umhugað um vora 
eilífu farsæld, eins og um vora tímanlegu vel- 
ferð: þá værum vér betur lagaðir til að biðja 
Guð, þá þyrfti ekki að kenna oss að úthella 
hjarta voru fyrir honum, þá mundum vér sjá, 
að vér ætið höfum nóg bænarefni. Já, þó 
ekki væri annað, þá höfum vér ætíð orsök til 
að biðja eins og Davið: „snú þínu augliti til 
mín, Drottinn! og vertu mér náðugur; því eg 
er yfirgefinn og aumur." Daglega syndgum 
vér og daglega þurfum vér að biðja Guð um 
fyrirgefningu vorra synda. Æl! ef vér elskuðum 
Guð, þá kynnum vér líka að biðja og þá vær- 
um vér fúsari á að biðja hann; þá mundum 
vér á hverju kvöldi, hverjum morgni og hverri 
stundu, lypta hjörtunum upp til hans og biðja 
hann að auðsýna oss náð og miskunsemi í 
Jesú nafni. Amen. 


5. hugvekja. 


Lúk. 13., 6.—9. Jesús sagði: „Maður nokkur, sem 
hafði plantað fíkjutré í víngarði sínum, kom og 
leitaði ávaxta á því og, fann ekki; þá sagði hann 
við víngarðsmanninn : Í þrjú ár hefi eg komið og 
leitað ávaxta á þessu fíkjutré og ekki fundið; högg 
þú það upp; hvers vegna skal það spilla jórðinni 2 
Hinn mælti: leyf þú því, herra! enn nú að standa 
þetta árið, þar til eg hefi grafið um það og borið 
að myki, ef vera kynni, að það beri ávöxt; en ef 
ekki, þá lát þú höggva það upp síðar. 


Mer 'kileg og þýðingarmikil er þessi dæmisaga 
fyrir oss, kærir bræður! Vér eruni þau fíkju- 
tré, sem Guð hefir plantað í sínum náðaraktri; 
vingarðsmaðurinn er frelsari vor, sem biður 
sinn himneska föður fyrir oss, að vér enn meg- 
um standa nokkra stund óupprættir, ef vera 
kynni, að vér bærum ávöxt. En þessi ávöxtur, 
sem Drottinn ætlast til að vér berum, er sönn 
guðsþekkíng, sameinuð guðrækilegu hugarfari 
og helgun lífernisins. Guð hefir gefið oss, 
kristnum mönnum, kost á að þekkja ljóssins og 
* sannleikans helgidóm; frá blautu barnsbeini er- 
um vér uppfræddir um hans ráð og vilja til 
vorrar sáluhjálpar, og hann hefir gefið oss 
sitt sáluhjálpleg a orð til þess, að Það væri 
ljós á vorum vegum og lampi vorra fóta, svo 
ver ekki skulum villast eða steyta fót vorn 
við steini á þessari vorri jarðnesku vegferð. 
En þekkingin á guðsorði er ekki einhlít til 
þess að geta borið ávöxt til eilífs lífs; þekk- 
Íngarinnar tré verður að sróðursetjast Í tilinn- 


96 5. hugvekja. 


ínganna gljúpa jarðvegi; þekkingin verður að 
lífgast og vermást af guðrækilegum tilfinning- 
um. Prófum og ransökum sjálfa oss, ekki 
eptir þeirri þekkingu, sem gjörir mann stæri- 
látan, heldur eptir þeim kærleika, sem betrar. 
Þú hefir heyrt, kristinn maður! að Guð er al- 
skyggn og alstaðar nálægur, og þú ber, ef til 
vill, betra skynbragð en margur annar á þessa 
Guðs eiginlegleika; en finnur þú líka til ná- 
lægðar hans í hjarta þínu, verður þú var við 
hana í dagfari þínu og öllum þínum viðskiptum 
við aðra menn, í kirkjunni og heimahúsum, á 
kvöldin, þegar þú leggst til hvíldar, á morgn- 
ana, þegar þú rís á fætur, í öllu, sem þér 
ber að höndum, í meðlæti og mótlæti? Vakir 
þessi hugsun hjá þér á freistínganna tímum: 
Drottinn sér til mín, hví skyldi eg gjöra slíka 
óhæfu og syndga á móti Guði? Þú hefir 
heyrt, að Jesús hefir liðið og dáið fyrir þínar 
og allrar veraldarinnar syndir, og þú þekkir, 
ef til. vill, friðþægingarlærdóminn betur en 
margur annar; en er þá hjarta þitt gagntekið 
af þakklæti við frelsara þinn, af innilegri löngun 
eptir að gjöra þig hæfilegan fyrir hans náðar 
velgjörðir og af kostgæfilegri viðleitni á að láta 
það sama hug garfar vera Í þer, sem var í Jesú 
Kristi? Þú hefir lært, að Guðs forsjón vakir 
yfir þér, að hans verndarhönd leiðir þig frá 
vöggunni til grafarinnar, og að frá honum 
kemur öll góð og fullkomin gjöf; en hefir nú 
þessi þekkíng vakið hjá þér elsku til hans, 
trúnaðartraust og undirgefni undir hans vilja? 


5. hugvekja. 21 


Hefir hún gjört þig þakklátari í meðlætinu 
og þolinmóðari í mótlætinu? þú þekkir lær- 
dóminn um eilitt líf og þá himnesku fjársjóði, 
sem hvorki mölur né ryð fær grandað. En ert 
þú þá ekki lengur holdlega og veraldlega sinn- 
aður maður, sem lifir og hrærist einúngis í 
þessum tímanlegu og hverfalu hlatum, sem 
treystir „fallvöltum auði", en hirðir ekki um 
að safna þér fjársjóði góðra verka, sem fylgja 
oss til eilífs lífs! Eptir þessu eigum vér að 
meta þekkingu vora, hún á að vekja oss og 
Styrkja oss í hinu góða; en því þýngri verður 
ábyrgðarhluti vor, ef vér fyrir Guðs náð höfum 
fengið ljós þekkingarinnar í andlegum efnum, 
en látum ekki þetta ljós verma vor hjörtu, ne 
Sjöra oss skylduræknari og fúsari á að hlýða 
Guðs vilja. Af þeim, sem mikið er lánað, 
Verður mikið heimtað, og hafi þekking vor ekki 
betrandi ábrif á vor hjörtu, þá er hún eins og 
fíkjutröð, sem Jesús talar um: kjarnalaus og 
Ófrjófsöm. Sönn guðsþekking, samfara guðræk- 
ilegu hugarfari, verður að lýsa sér í helgun 
lífernisins. En æ, Drottinn minn! ef þú nú krefðir 
Oss til reikníngskapar og spyrðir: hvar er 
ávöxturinn af yðar þekkingu, af yðar góðu 
hugarhræringum og yðar guðræknisiðkunum ? 
Averju mundum vér þá geta svarað? Mundum 
Vér ekki mega játa með blygðun, að vör erum 
Ófrjófsöm tré í Guðs náðarakri; að vor betr- 
Unaráform eru lítið annað en visin blöð og 
Skrælnaðar greinar; að vér erum næsta hvik- 
lyndir og óstöðugir í hinu góða; að vér aðra 


28 5. hugvekja. 


stundina hrösum, en hina stundina hryggjumst 
af hrösun vorri, svo að lf vort verður eins 
og reyr af vindi skekinn og á sífeldu reyki 
milli hrösunar og hryggðar? Mun þetta vera 
ávöxtur til eilifs lífs? Er Jesú lærdómur veik- 
leikans og vanmáttarins kenning? Býður hann 
oss ekki að endurnýjast í anda vors hugskots? 
Og hefir ekki sjálfur Jesús sagt, að enginn 
nema sá, sem fæðist að nýju, fái að sjá guðs- 
ríki? En fæðingin er stríð milli lífs og dauða, 
og til stríðs og baráttu kallar kristindómuriun 
oss, til stríðs og baráttu fyrst og fremst við 
vort veika og óstöðuga hjarta, sem er vor 
hættulegasti óvinur, því þaðan spretta þær hinar 
syndsamlegu girndir, sem hrjá oss og hrekja, 
og þar felst orsökin til þeirrar sundurþykktar 
hjá sjálfum oss, að vér þrátt fyrir samvizk- 
unnar ásakanir höldum áfram í syndunum. Enn 
fremur kallar kristindómurinn oss til stríðs og 
baráttu við spillingu heimsins, sem vill tæla og 
lokka oss út á glötunarinnar veg; hann kallar 
oss til að berjast hinni góðu baráttu trúarinn- 
ar, „sem yfirvinnur heiminn", sem kennir oss, að 
afneita sjálfum oss og fylgja Jesú; sem með 
þakklátu og kærleiksfullu hjarta umfaðmar Jesú 
friðþægjandi náð, og leitast af alefli við að 
reynast honum trúr til dauðans. Ef vér því 
viljum bera ávöxt til eilífs lífs, þá förum til 
Jesú og fylgjum honum; leitum bjá honum að 
því þekkingar ljósi, sem vermir vor hjörtu; að 
þeim guðrækilegu hugarhræríngum, sem lífga 
og glæða vor betrunarálorm: að þeirri stað- 


5. hugvekja. 29 


festu og alvörugefni í vorum: góðu áformum, 
Sem veitir oss. krapta til að. sigrast á freist- 
Íngunum og sýna sjálfsafneitun. Æ, þú vor 
himneski frelsari og árnaðarmaður, herra Jesús 
Kristur! biðsþú þinn föður fyrir oss, að hann 
Vegna þinnar friðþægingar vili náðarsamlega 
fyrirgefa oss. allar vorar syndir og ávirð- 
Íngar, að hann enn vili lofa oss að standa nokkra 
stund óupprættum í sínum náðarakri, svo vér 
Setum borið ávöxt til eilifs lífs. „Æ, taktu þér 
bústað í vorum hjörtum, svo vör getum orðið 
þér sameinaðir, svo vér verðum lifandi greinar 
á þör, sem ert hinn sanni vínviður, og berum 
mikinn ávöxt.. Sendu ylgeisla þinnar náðar í 
vor köldu: hjörtu, svo. þau verði brennandi í 
elskunni til þín; vökva þú og mýktu með þín- 
um náðarstraumum vor hörðu og Lrjóstrugu 
hjörtu, svo þar geti sprottið kristilegar dyggðir 
og vér orðið sannarleg guðsbörn fyrir trúna á 
þig! Amen. 


6. hugvekja. 


Jóh. 9., 4. „Mér ber að vinna verk þess, er mig sendi, 
meðan dagur er; nóttin kemur, þá er enginn getur 
unnið. 

Þannig talaði vor guðdómlegi frelsari, og hann 

Varði öllu sínu lífi til að útbreiða dýrð síns 

himneska föður og til að afreka oss mönnun- 

um eilífa sáluhjálp; hann stóð árla upp dag 
hvern og gekk afsíðis til að. biðjast fyrir; allan 


30 6. hugvekja. 


daginn gekk hann um kring, gjörði gott og 
hjálpaði öllum, sem hans leituðu, og marga 
nótt var hann á bænum til síns himneska föður. 
Þannig talaði hann, og hans tal var ætið lif- 
andi og guðdómleg starfsemi, eins og líka 
allt hans líf var heilagt og guðdómlegt orð. 
Aldrei hefir neinn talað eins og hann í orði og 
verki, og þó orð hans og verk sýndust bundin 
við liðugan þriggja ára tíma, í litlu og lítt 
þekktu landi, voru þau þó ekki bundin við 
stund né stað, af því þau voru eilíf og guð- 
dómleg, og „hljómur þeirra er út genginn til 
endimarka heimsbyggðarinnar" (Róm. 10., 18.), 
og kraptur þeirra er silifandi eina öld eptir 
aðra og blessun þeirra varir um aldir alda. 
Það verk, sem Jesús vann, að friðþægja menn- 
ina við Guð, að sameina himin og jörð, tíma 
og eilífð, er það háleitasta og dýrðlegasta verk, 
sem mannlegur andi getur hugsað sér, og það 
huggunarfyllsta verk fyrir mannlegar sálir, og 
um það sagði Jesús sjálfur: „Mér ber að vinna 
verk þess, er mig sendi, meðan dagur er; 
nóttin kemur, þá er enginn getur unnið". Meðan 
dagur er", segir Jesús, og meinar með því þetta 
jarðneska líf; „ nóttin kemur", segir hann, og 
meinar með því endi lífsins í dauðanum. Fagrar 
og lærdómsríkar eru þessar samlíkingar frels- 
ara vors.  Lífi voru samlíkir hann við dag; 
fljótt líður dagurinn; stutt er bilið frá morgni 
til kvölds, og þegar miður dagur er liðinn, 
þá fer sólin að lækka á lopti una hún gengur 
undir. Þannig er og mannlegu lífi varið. þó 


6. hugvekja. sl 


Þeim kunni að finnast tíminn líða seint, sem 
annaðhvort standa iðjulausir og ekkert þarflegt 
taka sér fyrir hendur, eða eru þjáðir af ein- 
hverjum krossburði, þá er þó sú almenna um- 
kvörtun um tímans hröðu rás byggð á góð- 
um rökum og hefir lærdómsríkan sannleika að 
geyma. Mannlegt líf líður skjótt og vér erum 
á flugi. Fljótt líða draumar barnæskunnar, glað- 
Værð æskumannsins, störf fullorðinsáranna og 
hin hrumu elliár; og eins og enginn tími 
dagsins snýr aptur þegar hann er liðinn, eins 
Verður enginn aldar lífsins aptur kallaður. Sú 
stund, sem liðin er, fæst aldrei aptur, og vér 
getum ekki lifað eitt augnablik af því upp apt- 
ur, sem vér erum búnir að lifa, hversu fegnir 
Sem vér vildum það; og eins og hver dagur 
hefir sína þjáníng og sína gleði, sína vinnu og 
sína hvíld og er sínum breytingum undirorp- 
inn, eins hefir mannlegt líf þetta allt til að 
bera. Dagurinn kallar oss með birtu sinni til 
erfiðis og áreynslu, og eins ætti maðurinn að 
Verja lífi sínu til að vinna Guðs verk, sem 
hefir sent hann og lætur sitt náðarljós lýsa 
honum; maðurinn ætti jafnan að hafa það hug- 
fast, að nóttin kemur, þá enginn fær erfiðað. 
En, því miður, hugsa margir um allt annað, já, 
Þeir hugsa, að lífið sé ekki innifalið í öðru en 
að eta og drekka og eiga góða daga, og að 
Sá lifi vel, sem gjörir þetta. O! hversu ólíkt 
er líferni þessara manna eptirdæmi vors heil- 
aga frelsara, sem áleit það sinn mat og drykk 
að gjöra vilja síns himneska föður, og varði 


32 6. hugvekja. 


sérhverju. augnabliki lífsins til að útbreiða hans 
dýrð. og ella vora farsæld.“ Eptir honum eig- 
um, vér að breyta, kærir bræður! Guð hefir 
einnig sent oss til. að vinna sitt verk hér á 
jörðunni, og það er enginn af oss svo aumur, 
að hann hafi ekki þegið sitt pund af Drottni, 
sem hann á að verja eptir gjafarans tilgangi. 
Þú hefir fengið útmældan lífstíma, kristinn mað- 
ur! og ert settur í einhverja lifsstöðu, þú 
hefir fengið líkama og sálar krapta. Hvernig hag- 
nýtir þú þér nú þessar gjafir? Gegnir þú 
skyldum. þinnar köllunar með árvekni og sam- 
vizkusemi? Ver þú líkamakröptum þínum til 
að vinna eitthvað þarflegt? Leitast þú í guðs- 
ótta við að afla þér og þínum lifsuppeldis, 
svo. þú sért ekki öðrum til þýngsla, heldur 
getir hjálpað nauðstöddum náúnga þínum? Ver 
þú sálargáfum þínum til að auðga anda þinn 
að nytsamlegri þekkingu, til að leita þér upp- 
fræðingar í guðsorði? Ver þú þeim til að stríða 
við þínar syndsamlegu girndir og taka fram- 
förum í helgun lífernisins? Og leitar þú til 
þessa liðs og krapta hjá Drottni? Hefir þú 
yndi af því, að út hella fóðra þínu fyrir honum 
í bæninni og hafa umgengni þína á himnum? 
Og í stuttu máli: leitast. þú við að efla þína 
sáluhjálp. með ótta og andvara? þetta er það 
verk, sem þinn himneski faðir fékk þér að 
vinna, þegar hann setti þig í þenna reynslunnar 
skóla. Þetta er þitt dagsverk, og það er mjög 
áríðanda fyrir þig að leysa það vel. af hendi, 
því þar. undir eru kjör þín í eilífðinni komin. 


6. hugvekja. öð 


Hvernig þú nú vinnur þitt ætlunarverk, hvort 
Það er með trúmennsku eða með tregðu og 
tómlæti, það veit enginn til hlítar nema Guð 
og samvizka þín, ef hún ekki sefur; en sá 
tími kemur, að það verður allt í ljós leitt, sem 
hú er í myrkrunum hulið. En beri samvizkan 
þér á brýn, að þú sért tómlátur og hirðulaus 
í þínu helgunarverki, æ! þá snú þú þér til 
hans, sem í veikum er máttugur, og“ bið þú 
hann að verka í þér viljann og framkvæmd- 
ina; bið þú hann að gefa þér löngun til hins 
góða og innræta hjá þér viðbjóð við syndinni; 
bið þú hann að styrkja þína veiku krapta, svo 
þú fáir þrek og djörfúng og framkvæmdar- 
saman vilja til að vinna það verk, sem hann 
hefir þér fyrir sett. Hugsaðu ávalt til þess, 
að þér ber að vinna verk þess, er þig sendi, 
og að nóttin kemur, þá er enginn fær unnið". 
Höfum þessi guðdómlegu áminníngarorð jafnan 
hugföst, kærir bræður! Látum oss sífellt muna 
til þess, að. þetta líf er stutt og stopult, að 
það hleypur með hraðri rás og hrífur af oss 
hvaðeina, sem vér hugsum, tölum eða gjörum; 
að það flytur oss á hverju augnabliki nær dauð- 
anum og eilífðinni, og er á enda þegar minnst 
vonum varir. En þegar dauðans nótt upp renn- 
ur, þá getum vör ékki lengur unnið, hvorki 
Drottins verk, né myrkranna verk; þá er sá 
tími liðinn, sem Guð gaf oss til undirbúnings 
undir eilífðina. OO! hversu hræðilegt er það 
ekki, að deyja með þeirri særandi meðvitund, 
að hafa sóað æfideginum burt í syndum, en 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 3 


94 6. hugvekja. 


ekki skeytt um að vinna Drottins verk; að 
renna augunum yfir hinn liðna dag og verða 
þar ekki var við neitt, sem hefir gildi í guðs- 
ríki. Ó! hversu hræðilegt mun verða til þess 
að hugsa í eilífðinni, að "hafa eytt þessu jarð- 
neska lífi í holdsins og heimsins þjónustu, en 
fyrirlitið ríkdóm guðs náðar og gæzku. En 
sælir erum vér, ef vér vinnum Drottins verk 
með alúð og trúmennsku, þá getum vér ókvíðnir 
horft á dauðans aðkomu og glaðir lagzt til 
hvíldar eptir erfiði dagsins; þá getum vér trúar- 
öruggir beðið og sagt: Drottinn! láttu nú þjón 
þinn í friði fara! að vísu hefi eg verið ónýtur 
þjónn og unnið í veikleika, en eg hefi þó leit- 
azt við að vinna þitt verk og borið hita og 
þúnga dagsins; þess vegna leggst eg nú útaf 
á mínum grafarbeð í þeirri von og trú, að þú 
af þinni eilífu náð og miskunsemi telir mig 
með þínum trúlyndu þjónum og gefir mér þá 
sælu, sem þú hefir þínum börnum heitið, og í 
hjarta voru mun himnesk rödd svara oss og 
segja: „Þú góði og trúlyndi þjón! þú varst 
trúr yfir litlu, eg vil setja þig yfir meira; 
gakk inn í fögnuð herra þíns!" Amen. 


1. hugvekja. 


Jerem. 6., 4. „Vei oss ! því degi hallar og kvöldskugg- 
arnir lengjast.? 


Ver sjáum degi halla og kvöldskuggana lengj- 
ast í hvert sinn, sem sólin lækkar á lopti og 


7. hugvekja. 3ð 


Sengur undir. þessi daglega sjón minnir oss 
á mannlegt líf, því mannlegt líf er líka dagur 
og kvöld þess kemur fyrr eða síðar með dymm- 
um skuggum, ekki einúngis að því leyti, sem 
það er háð tímans lögmáli, heldur og að því 
leyti, sem það er náðarinnar og betrunarinnar 
dagur.  Æfinnar morgun er uppljómaður af 
sannleikans ljósi og ylgeislum guðlegrar náð- 
ar, og sérhver stund ber vitni um Guðs misk- 
unsemi, sem vill fyrirgefa syndirnar, um hans 
þolinmæði, sem dregur hegninguna, og hans 
langlundargeð, sem kallar oss til betrunar; 
þess vegna ættu og hinar seinustu stundir 
æfi vorrar að vera fagurt geislaskin Drottins 
dýrðar. En þó er þessu, því miður, ekki ætið 
þannig varið, því lífsins kvöld er stundum hulið 
löngum og dymmum skugga, og þessi skuggi 
er iðrunarleysið. Það er vissillegá sótglegt. að 
Sjá æskunni burt sóað í léttúð, og fullorðins- 
árunum í syndum og löstum, því á sérhverj- 
um aldri er syndin eitraður ormur, sem særir 
hjartað og spýr banvænni ólyfjan í vort andlega 
lif, og á sérhverjum aldri fjarlægir hún oss 
frá Guði og aptrar oss frá að ná þeirri helg- 
un, sem hann heimtar, og þeim friði, sem hann 
veitir; en þó er það einna hr ggilegast, að 
Sjá gamlan og gráhærðan syndara ganga á synd- 
arinnar vegi og gleyma þeim reikníngskap, 
sem hann innan skamms á að lúka allsvitanda 
Guði, að sjá hið gráhærða gamalmenni ata sig 
með æskunnar löstum og seilast með skjálf- 
andi hendi eptir ávöxtum forboðna trésins, að 
s* 


36 7. hugvekja. 


sjá hinn ellihruma syndara, rétt að kalla kom- 
inn fram að dómstóli hins eilífa, auka sína 
syndabyrði, sem hann áður naumlega getur risið 
undir, að sjá hann eyða sínum seinustu kröpt- 
um og seinustu náðarstundum til að sækjast 
eptir hégóma og heimsku jarðneskra hluta, og 
hniga svo úr syndarinnar faðmi í dauðans faðm. 
Þessi sjón vekur hryggð á himnum og við- 
bjóð á jörðu. Alla æfi vora leitast Drottinn 
við. að vekja oss til iðrunar og apturhvarfs. 
En hví eru þeir svo margir, sem „fyrirlita rík- 
dóm hans gæzku, þolinmæði og langlundar- 
geðs, og gæta þess ekki, að hans góðgirni 
leiðir þá til yfirbótar? Hví draga þeir að snúa 
sér tilDrottins, og skjóta iðrun sinni á frest? 
Hvers vegna verður hið óstýriláta barn að 
löttúðarfullum únglingi, hinn léttúðarfulli æsku- 
maður að. spilltum syndara og hinn spillti synd- 
ari að iðrunarlausu gamalmenni? Af því þeir 
gjöra. sér ranga hugmynd um betrunina og 
skoða hana sem eitthvert leiðinlegt og ógeð- 
felt verk, sem trufli nautn og sleði lífsins. 
Æ! þeir, gæta þess ekki, að það er einmitt 
syndin, sem særir og saurgar hjartað og spillir 
sálarinnar friði; „en að helgun lífernisins og 
kristilegar dyggðir veita sálunni hvíld og sælu- 
fulla rósemi. því lengur sem maðurinn | heldur 
iðrunarlaust áfram í syndunum, og því meir 
„sem, æfideginum hallar í þeirra þjónustu, því 
lengri verða kvöldskuggarnir: því lengri verður 
syndavaninn, því minni verða kraptarnir og 
því styttri náðartíminn, „ Maðurinn verður ekki 


7. hugvekja. 31 


allt í einu að þverbrotnum og andvaralausum 
syndara. Í fyrstunni er hann léttúðarfullur og 
breyskur;. hann freistast af girndum sínum, 
Eða er tældur af öðrum; hann hrasar og fellur, 
af því hann gleymir að biðja Guð um náð og 
krapta til að mótstanda freistíngunum; hann 
álítur það óþarfa að biðja, örðugt að vaka og 
Stríða við þá vondu anda, sem honum sýnast 
Vera ljóssins englar. Þannig syndgar maður- 
inn, og sá illgresis vísir, sem felst í hjarta hans, 
festir nú dýpri rætur og vex meir og meir. 
Hann syndgar aptur, og smám saman verður 
Syndin að geðþekkum vana og þrældómi, sem 
hann á næsta erfitt með að losa sig úr, því 
hún deyfir skynsemina og spillir hjartanu. Ein 
syndin býður annari heim; af smáum yfirsjón- 
um verða einatt stórglæpir, og vér getum ekki 
Séð fyrir, hvar vör munum lenda, ef vér ekki 
Í tíma veitum girndunum mótstöðu og stjórn- 
um þeim eptir Guðs og skynseminnar boðum. 
Syndarinnar vald, er voðalegt, því þó menn 
hafi látið af henni, skilur hún þó girnd eptir í 
hjartanu, sem vill brjótast út við fyrsta tæki- 
færi, og láti maðurinn sig mótspyrnulaust leiða 
af henni, fellur hann alltaf dýpra og dýpra; 
samvizkan hættir að ásaka og þagnar; vinsam- 
legar áminningar verða árangurslausar; girnd- 
irnar æsast og magnast meir og meir. Hvíilíkan 
Guðsanda krapt þarf þá ekki til að brjóta um 
þvert langvinnan syndavana og vekja hið kalda 
og dauða. hjarta til nýs andlegs lifs; og hversu 
óumræðileg. er þá ekki Guðs náð, sem enn á 


38 7. hugvekja. 


æfinnar kvöldi leitar að syndaranum, þó hann 
alla æfi hafi hrundið henni frá sér. En því 
meir sem æfideginum hallar, því minni verða 
kraptarnir til að veita freistingunum mótspyrnu. 
Það er gæzkurikt og blessunarfullt lögmál í 
Guðs andlegu stjórn, að dyggðanna áreynsla 
þreytir ekki manninn, né veiklar krapta hans, 
heldur þvert á mót styrkir þá; Guð er mátt- 
ugur í veikleika sinna barna, og þó hinn ytri 
ínaáðut þeirra hrörni, endurnýjast þó hinn innri 
maður dag frá degi. En í guðsríki er líka sú 
helga regla, að í syndarinnar þjónustu veikl- 
ast vorir beztu kraptar og verða dáðlausir, og 
vér missum þrek og djörfúng sálarinnar, þrótt 
og frelsi viljans, rósemi samvizkunnar og traust 
á Guði. Veikur og vanburða er maðurinn af 
náttúrunni, en enn þá meir veiklast hann af 
syndinni; og því lengur sem hann iðrunarlaust 
heldur áfram í henni, því óhælfilegri verður 
hann til alls góðs. Því meir sem æfideginum 
hallar, því styttri verður náðartíminn. Guðs 
náð fullvissar oss um, að betrunartíminn sé 
nógu langur fyrir sérhvern, sem í tíma hug- 
leiðir, hvað til hans friðar heyrir; hann er ekki 
of stuttur fyrir aðra en þá, sem ekkert hirða 
um sína sáluhjálp, sem ár eptir ár skjóta iðr- 
uninni á frest, þangað til það er orðið of seint. 
Þeir halda alltaf, að þeir fái betri tíma og 
hentugleika til þess seinna. En hve nær kemur 
þessi betri tími og hentugleiki? Er það á æf- 
innar kvöldi, sem svo opt hefir í för með sér 
veikindi og þjáníngar líkamans, máttleysi og 


7. hugvekja. 39 


rænuleysi? Nei! vilir þú, kristinn maður! geta 
átt von á rósamlegu og fögru æfikvöldi — 
hvort sem líf þitt verður langt eða stutt — 
Vilir þú sjá skugga þess hverfa og ljós upp 
renna jafnvel í dauðans dymmu myrkrum, þá 
lif þú svo á hverjum degi, að þú á hverjum 
degi getir dáið, og leitastu við að gjöra þína 
útvalningu vissa. — Vertu hjá oss, Drottinn! 
því að kvölda tekur og á daginn líður! Láttu 
serhvert kvöld minna oss á vort æfikvöld, og 
sérhverja nótt á dauðans nótt, svo að vér 
vinnum verk köllunar vorrar í þínum ótta meðan 
dagur er, og fáum á lífsins kvöldi þau himn- 
esku verðlaun, sem þú hefir þínum trúlyndu 
þjónum heitið. Bænheyr oss, himneski faðir! 
í Jesú nafni! Amen. 


8. hugvekja. 
Sálm. 58., 12. „Sá Guð er þó til, sem dæmir á jörðu." 


Þessa auðmjúku játningu gjörði Davíð kon- 
úngur frammi fyrir hinum alvalda dómara him- 
ins og jarðar, og hina sömu játníngu hafa allir 
Guðs vinir gjört á öllum öldum. Þeir hafa hvar- 
Vetna orðið varir við Guðs réttlætisdóma og 
það þegar í þessu lífi; því segir Jeremías spá- 
maður (17., 10.): „Drottinn rannsakar hjörtun 
og prófar nýrun og gefur hverjum einum eptir 
hans breytni, eptir ávöxtum hans verka“. Já, 
bræður góðir! alltaf birtast dómar Drottins hér 


40 8. hugvekja. 


á jörðunni í mannlegum sálum og í mann- 
legu lífi. Siðprýði og dyggð eru byggðar 
á eilífu grundvallarlögmáli, sem aldrei getur 
haggazt, og þetta lögmál birtist í sálum vor- 
um, og verður þvi greinilegra, sem skynsemi 
vor upplýsist meir og tilfinníagar vorar verða 
næmari; en greinilegast er þetta lögmál vörrar 
andlegu náttúru útskýrt í Jesú lærdómi og 
hans heilaga líferni. Þetta lögmál getum vér 
ekki brotið, án þess það leiði af sér ásökun 
og hegningu, og sá dómstóll, sem vakir yfir 
uppfyllingu lögmálsins, er bæði grundvallaður 
í Guðs heilaga vilja og í innsta eðli mannlegs 
anda. Þenna dómstól Drottins köllum vér sam- 
vizku vora, og hann er uppreistur í hjarta 
hvers manns. Fram fyrir. þenna dómstól eru 
allir kallaðir til reikningskapar: konúngurinn 
eins og hans litilmótlegasti þegn, kennendur og 
tilheyrendur, ríkir og fátækir, réttlátir og ber- 
syndugir. Hann fylgir oss jafnan, hvar sem vér 
erum og hvort sem vér förum, bæði í fjölmenni og 
í einveru lífsins. það er hann, sem í sálum allra, 
sem ekki eru orðnir gjörspilltir í syndanna þjón- 
ustu, viðheldur eilífum aðskilnaði milli hins rétta 
og hins ranga, milli góðs og ills, milli dyggðar 
og lasta; það er hann, sem styrkir hin breysku 
og istöðulitlu hjörtun í freistínganna stríði, sem 
gefur þeim krapta og djörfúng til að berjast 
baráttu trúarinnar og vinna sigur yfir syndsam- 
legum girndum og gynningum syndumspilltrar 
veraldar. . Og þó manninum takist um stund 
að svæfa samvizkuna og daufheyrast við hennar 


ug 


8. hugvekja. 41 


Vekjandi og aðvarandi röddu, þá getur hann 
þó aldrei með öllu umflúið hennar dómsatkvæði. 
Hún fylgir manninum bæði sem dómari og sem 
Ósýnilegur verndarengill, og jafnvel mitt í 
myrkranna verkum ónáðar hún einatt hinn þver- 
brotna og andvaralausa syndara, svo hann finnur 
til ótta og skelfingar; og þegar hann hefir að- 
hafzt hið illa og drýgt einhverja synd, þó það 
sé í leyndum og hann geti sloppið hjá hegningu 
mannlegra laga, þá lætur einatt þrumurödd sam- 
Vizkunnar til sín heyra innst í sálu syndarans 
og kveður upp yfir honum hegníngardóminn. 
En þó hinum lastafulla tækist alla æfi að þagga 
niður aðvaranir og átölur samvizku sinnar, vitjar 
hún hans þó á banasænginni og fyllir þá hjarta 
hans með kvöl og angist og örvæntingu. Þessi 
heimulegi kraptur, sem er verkandi innst: í 
mannlegu eðli, hefir ekki jarðneskan uppruna, 
því þá væri hann viðráðanlegur; þetta ljós, sem 
skin í myrkrum hugsana og athafna vorra, er 
€kki geisli mannlegrar speki, því það er bjartara 
en svo, og þrengir sér inn þangað, sem engin 
Skarpsýni nær; þessi hátalaða rödd, sem lítil- 
lækkar hinn drambláta, sem þrýstir hinum þver- 
hrotna til að blygðast sín, sem aðvarar manninn 
áður en hann syndgar, ógnar honum meðah 
hann er að syndga, og ásakar hann þegar hann 
er búinn að syndga — það er ekki mannleg 
rödd, heldur Guðs rödd í manninum. Sá þekkir 
ekki samvizku sína, sem ekki þekkir Guðs rödd 
í henni, en heldur, að hún sé bergmál hugsana 
sinna. Gleði yfir góðri samvizku er í raun 


429 8. hugvekja. 


réttri ekki annað en gleði í Guði, og ótti fyrir 
dómi samvizkunnar er ekki annað en ótti fyrir 
Guðs dómi. Lítilsvirðið því ekki þessa rödd, 
sem lætur til sín heyra í hjörtum yðar, ýmist 
hugsvalandi og styrkjandi, ýmist aðvarandi og 
hegnandi. Það er Drottins rödd, rödd hins 
réttláta dómara, og ómur hins síðasta lúður- 
hljóms í hans allsherjardómi; það er Drottinn 
Sjálfur, sem þannig talar til vor í vörum eigin 
hjörtum, og hans orð „eru lífandi og kröptug 
og beittari hverju tvieggjuðu sverði". Hans 
rödd fylgir oss á öllum vorum vegum, og hans 
alskyggna auga sér hin innstu fylgsni sálna 
vorra. — Æ, „Drottinn! þú rannsakar og þekkir 
mig. Hvort sem eg sit eða stend, þá veiztu 
það. Þú skynjar mínar hugrenningar álengdar. 
Minn gang og mitt legurúm skoðar þú, og alla 
mina vegu þekkir þú nákvæmlega. því í þar er 
ekki eitt orð á minni túngu, að þú, Drottinn! 
ekki vitir það allt saman ... Hvert get eg farið 
frá þínum anda? Hvert flúið frá þinu augliti? 
Fari eg upp í himininn, þá ertu þar; gjöri eg 
undirdjúpinn að mínu legurúmi, þá ertu þar. 
Tæki eg vængi morgunroðans og bygei við 
hið yzta haf, einnig þar mundi þín hönd leiða 
mig og þín hægri hönd halda mér föstum“ 
(Sálm. 137., 1.—10.). 

En Guðs dómar birtast ekki einúngis í 
samvizku vorri, heldur og í lífskjörum vorum 
og viðburðanna rás. Að sönnu getum vér, 
skammsýnir menn, lítið þekkt í guðlegri stjórn; 
en þó treystum vér því, að með því „ekki 


8. hugvekja. 43 


dettur einn smáfugl til jarðar, án vors himneska 
föðurs vilja", þá muni eins hið minnsta sem hið 
mesta leika í hans forsjónar hendi, og vér vitum 
Það yfir höfuð, að hann hefir upp kveðið þann 
dóm yfir syndinni, að hún skuli vera „lands og 
lýða tjón". Með blóði og tárum hefir þessi 
dómur opt verið ritaður á jörðinni, og með 
blóði og tárum mun hann hér eptir einnig verða 
Titaður, þegar Drottinn lætur sína hegningar 
dóma fara út yfir löndin og vitja þjóðanna. 
Svo mikið getum vér séð af Guðs stjórn, að 
hann hefir sett órjúfanlegt samband milli syndar 
og hegningar, og að hann geldur sérhverjum 
eptir hans verkum. Gætið þess því, kristnir 
menn! að þegar þér með óþolinmæði möglið 
Vfir kjörum yðar, þá möglið þér yfir Guðs 
Stjórn. - Að vísu eiga margir við bág kjör að 
búa í veröldinni, og það margir, án þess fremur 
Öðrum að hafa til þess unnið, eptir því sem 
mannleg augu frekast geta séð; en þetta er 
einatt krossburður, sem Drottinn leggur á sin 
börn, til að æfa þau í þolinmæði og undirbúa 
þau undir eilífan fögnuð og sælu; því „hvern 
Drottinn elskar, þann agar hann". Drottinn er 
Sá sem dæmir, og því eigum vér ekki að taka 
oss dómsvald yfir öðrum, heldur einúngis yfir 
Sjálfum oss, og megum vér þá ekki allir játa, 
að vér erum sekir í augum hins heilaga og 
alltsjáanda Guðs? Finnum vér ekki allir til 
þess, að vör ekki fengjum staðizt, ef hann 
vildi í réttlætisdóm við oss ganga? Ó! það 
er opt hulið og heimulegt samband milli synd- 


AA 8. hugvekja. 


arinnar og hegningarinnar, sem enginn þekkir 
nema Guð og syndarinn sjálfur, þegar hann 
rannsakar sitt sálar ástand; og opt er þetta 
samband svo augljóst, að lestirnir hafa strax 
hegnínguna í för með sér, og þó. er það eins 
áreiðanlegt, að Guðs dómar lýsa sér í lífskjör- 
um vorum, eins og hitt, að þeir birtast í sam- 
vizkum vorum. En það sem enn kann að vera 
óskýrt og of hátt fyrir mannlegan skilning í 
Guðs dómum hér á jörðinni, það mun á síðan 
verða „opinbert á hinu eilífa ljóssins landi, 
þegar bækurnar verða opnaðar, og í ljós leidd 
öll heimuleg og opinber orð og verk, hugs- 
anir og áform. Frammi fyrir þessum dómstóli 
eigum vér allir að mæta og standa reikning- 
skap af voru liðna lífi. þá rætist það í æðsta 
skilningi, að Guð geldur einum og sérhverjum 
eptir hans verkum. — Æ, himneski faðir! gefðu 
oss náð til þess, að færa oss þínar bendingar 
og þína dóma réttilega í nyt hér í tímanum, 
svo oss ekki verði útskúfað frá þínu augliti á 
hinum efsta dómi, heldur megum vér fara 
frá dauðanum til lífsins: til eilífs lífs og eilífrar 
sælu hjá þér og frelsara vorum, Jesú Kristi! 
Bænheyr það í hans nafni! Amen. 


45 


9. hugvekja. 


Sálm. 92., 2. 3. það er fagurt að þakka Drottni og 
sýngja lof þínu nafni, þú æðsti! að kunngjöra þína 
náð á morgnana og þína trúfesti á næturnar." 


ag og nótt vildi Davíð sýngja Drottni lof og 
dýrð, og hefir hann með sínu fagra dæmi sýnt 
oss, hversu mjög vör eigum að láta oss vera 
umhugað um að ákalla Guð, vegsama hann og 
þakka honum, og hversu fúsir vör eigum að 
vera til bænariðjunnar. þess gjörist öll þörf, 
kristnir bræður! jafnaðarlega að íhuga dæmi 
slíkra guðsmanna, því vér erum of tregir til 
að biðja Guð og of kaldir í bænum vorum. 
Það ætti þó að vera vor kærasta iðja, vor 
unaðarfyllsta gleði, að ákalla vorn himneska 
föður og út hella hjörtum vorum fyrir honum, 
að tala við hann í bæninni og frambera fyrir 
hann alla vora þörf og alla vora hjartans löngun. 
Svo opt höfum vör heyrt, að fyrir heita og 
innilega bæn veitir Drottinn oss sínar náðar- 
gjafir, að fyrir hana styrkir hann oss í trúnni, 
elskunni og þolinmæðinni, veitir oss frið og 
sálarrósemi, gefur oss krapta til að sigra þær 
freistíngar, sem oss mæta, allar þær torfærur 
og tálmanir, sem vilja hindra helgun og guð- 
rækni vora, og í stuttu máli, alla vora sálar- 
óvini. Já, fyrir bænina verðum vér guðlegrar 
náðar aðnjótandi, og í bæninni eys sálin huggun 
og hreysti úr hinum eilífu lindum lífsins. Og 
þó erum vör svo tregir til að biðja Guð; þó 
eru bænir vorar svo kaldar og hálfvelgja hjart- 


46 9. hugvekja. 


ans svo mikil; þó höfum vér opt meiri löngun 
eptir að tala. við alla aðra en Guð almáttugan; 
og vor gæzkuríki himneski faðir verður ept 
forgefins að útbreiða sinn náðarfaðm á móti 
oss; vér komum ekki, þó hann kalli á oss, 
heyrum ekki, þó hann áminni oss um að leita 
sín með heitri og innilegri bæn. Hvernig 
stendur á því, að vör skulum heldur vilja hafa 
umgengni hjartans í heiminum, heldur vilja 
gjöra hann hluttakandi í vorri gleði, heldur 
vilja leita huggunar hjá honum, en hjá lifanda 
Guði og frelsara vorum, Jesú Kristi? Hefir 
þá veröldin nokkuð áreiðanlegra og betra að 
bjóða oss? Æ! í veröldinni er ekki annað en 
tómleiki, ófriður og mæða; en hjá Guði þar á 
mót er blessun og bót á sérhverju böli; hjá 
honum fæst líkn og lækning allra hjartans 
meina og hvild fyrir hinar þreyttu og þjáðu 
sálir; já, "óþrjótandi og eilíf huggun langt fram 
yfir það, sem heimurinn getur "gefið eða frá 
oss tekið. O! hvers vegna erum vér þá svo 
tregir til að biðja % hvernig getum vér þá svo 
lengi verið án þess að tala við Guð? hvers 
vegna verðum vér opt eins og að þrýsta sjálf- 
um oss til að leita hans og út hella hjörtum 
vorum fyrir honum? Lærum af þessu að sjá, 
í hvilíkt eymdarástand syndin hefir steypt oss; 
hve ókunnugir vér erum orðnir vorum himn- 
eska föður, og hversu hörð og köld hjörtu 
vor eru. Æ, Drottinn! fyrirgef þú oss ekki 
einúngis vorar syndsamlegu hugsanir og vor 
syndsamlegu orð og verk, heldur einnig tóm- 


9. hugvekja. AT 


læti og kaldsinni vort. Út hell þú yfir oss 
anda bænar og náðar, svo vér lærum að sjá 
Vora sáru neyð og eymd, og finnum til húng- 
urs og þorsta eptir þér og þinni miskunsemi; 
Svo vér hagnýtum oss þann aðgang, sem vér 
höfum til þin vegna Jesú Krists, vors frelsara 
Og árnaðarmanns; svo vér ekki þreytumst að 
biðja þig, einkum þegar kross mótlætínganna 
beygir oss, þegar heimurinn freistar vor og 
Vorar eigin girndir rísa upp á móti oss. Verm 
þú vor köldu hjörtu með þínum ástaryl, svo 
vér getum beðið þig heitt og innilega, eins og 
þínum börnum sæmir, svo vér eins og Davíð 
ukunngjörum þína náð á morgnanna og þína 
trúfesti á næturnar;" já, biðjum þig óaflátan- 
lega, Drottinn vor og Guð! sem veizt, hvers 
vér höfum þörf, og „snýrð þínu augliti til bæna 
hins auma og fyrirlítur ekki hans ákall“. Tök- 
um þann staðfasta ásetning fyrir oss, héreptir 
að biðja Guð æ og iðulega, og þá munum vér 
reyna, hvilíka blessun bænin hefir í för með 
sér, hvernig hún í meðlætinu eykur unað og 
fögnuð lífsins og gjörir oss hæfilega fyrir Guðs 
náðarríku velgjörðir, bæfilega til að neyta þeirra 
með þakklátu og guðrækilegu hugarfari, og 
til að verja þeim eptir gjafarans gæzkuríka til- 
gangi, sjálfum oss og öðrum til góðs; þá mun- 
um vér og í mótlætinu fá að reyna, hvernig 
bænin gjörir oss ánægða með vort hlutskipti, 
ánægða með Guðs vilja; hvernig hún styrkir 
vora þolinmæði, vora krapta og vort traust á 
guðlegri forsjón; þá munum vér á freisting- 


48 9. hugvekja. 


anna tímum fá að reyna, að bænin er guðlegur 
verndarengill, sem gætir vor, svo vér ekki 
hrösum. Æ! ef vér í hvert sinn hugsuðunf til 
Guðs, undir eins og oss flýgur eitthvað illt í 
hug, þá mundum vér síður falla fyrir áhlaup- 
um freistinganna, þá mundi syndin fá minna 
ráðrúm 'og færi á að rótfestast í vorum hjört- 
um, því umhugsunin um hinn heilaga og al- 
staðar nálæga og. innileg bæn til hans rekur 
allar óhreinar og saurugar girndir á flótta. Ef 
vér, kristnir menn! venjum oss á að hafa um- 
gengni vora á himnum, að hafa hjarta vort 
hjá Guði, þá mun það hafa blessunarfull og 
sáluhjálpleg áhrif á allt vort lif, og senda ljós 
og huggun og himneskan frið niður í sálir 
vorar. Og þegar dauðans nótt upp rennur og 
vör eigum að flytja héðan, hvað getur þá 
létt oss dauðastríðið nema það, að senda bæn- 
arandvörp upp í hæðirnar til þín, eilífi himn- 
eski faðir! og biðja þig í Jesú nafni að gefa 
oss vægan og sálubjálplegan dauða? það er 
komið undir þinni náð og miskunsemi, hvort 
vér þá höfum sinni og rænu á að biðja þig, 
hvort vér þá höfum svo mikið viðþol, að vér 
getum af öllu bjarta falið vorn anda í þínar 
hendur; en ef vér á heilbrigðu dögunum búum 
oss undir dauðann með því að umgangast þig 
í bæninni, þá heyrum vér þér til, hvort sem 
vér lifum eða deyjum, og þá munt þú eins 
miskuna oss fyrir það, eins taka oss í þinn 
náðarlaðm, þó vör í voru dauðastríði, þegar 
hjörtu vor eru þjökuð af dauðans angist, ekki 


9. hugvekja. 49 


Setum sent eins brennandi bænarandvörp upp 
til þín, eins og nú, meðan vér erum heilir 
heilsu. Æ! þó. langar oss líka til að geta 
beðið þig í dauðanum, beðið þig af öllu hjarta: 
€n verði þinn vili í Jesú nafni! Amen. 


10. hugvekja. 


Matth. 4., 36. Hver, sem upp sker, fær laun og safnar 
ávexti til eilífs lífs." 


I heilagri ritníngu er víða talað um sáning og 
uppskeru í andlegri merkingu. það er ein- 
föld, árar og Aardámsa samlíking, sem 
stundum - höfð um mannlegar athafnir og 
afleiðingar þéliak stundum um guðsorð og verk- 
anir þess. þessi jarðneski lifstími vor er út- 
Sæði fyrir himininn og eilífðina. Með breytni 
vorri erum vér alltaf að sá, alltaf að planta 
og vökva, en Guð gefur ávöxtinn eptir þeim 
óumbreytanle egu lögum, að hann geldur einum 
og sérhverjum eptir hans verkum. En í heil- 
agri ritningu er líka talað um útsæði og upp- 
skeru í öðrum skilningi. Mannlegu hjarta og 
mannlegu líferni er samlíkt við akur; í það 
er sáð góðu og himnesku sæði, sem er guðs- 
orð, og sá, sem sáir, er sjálfur Guð. þetta 
sæði fellur í ólíka jörð; sumt fellur í lettúðar- 
full hjörtu, og verður fótum troðið; sumt í harð- 
Sviruð hjörtu, og skrælnar upp og visnar; sumt 
í veraldlega sinnuð hjörtu, og kafnar í sorg- 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 4 


50 10. hugvekja. 


um og áhyggjum þessa lífs; sumt í góð hjörtu, 
og br hundraðfaldan ávöxt. Eptir þessu verður 
uppskeran ólík; hún er opt ekki annað en ill- 
gresi, sem sáð er af óvininum, af syndsam- 
legum girndum og vondri $eröldil: illgresi, 
sem á að brenna, en ekki hveiti né ávöxtur 
til eilífs lífs. Áríðandi er sú spurning fyrir 
sérhvern af oss, kærir bræður! hvað hefi eg 
upp skorið af þvi guðsorði, sem sáð var í hjarta 
mitt?  Hefir það fallið í hrjóstrugan og grýttan 
jarðveg eða í góða jörð? Til að létta fyrir 
oss úrlausn þessarar spurníngar, viljum vér 
láta huga vorn staðnæmast fáein augnablik við 
þá hugleiðingu, hvernig þeim ávexti sé varið, 
sem guðsörð ber til eilífs lífs, þegar það fellur 
í góða jörð. Að sönnu hefir guðhræðslan fyrir- 
heit einnig fyrir þetta líf, og opt kemur ávöxt- 
urinn af guðsorði upp á sýnilegan hátt í tíman- 
legri blessun; en þó er hann ætið að nokkru 
leyti ósýnilegur. Þeir geislar hins eilífa 
ljóssins, sem fyrir helgar hugleiðingar upp 
renna í mannlegum sálum, þær guðrækilegu 
þakklætis, auðmýktar og iðrunar tilfinningar, 
sem vakna hjá manninum, og þau góðu áform, 
sem guðsorð vekur í hjarta bans: allt þetta 
snertir mest hinn innra mann og er ósýnilegur 
ávinningur. Í djúpi sálarinnar er guðsorði sáð; 
þar vex það og ber ávöxt til eilífs lífs; inn í 
hjartans helgidóm verðum vér að skyggnast, 
til þess að geta dæmt um blessun Guðs sálu- 
hjálplegu orða. Þegar guðsorð fellur í góða 
jörð, þá er uppskeran mikil og ávext- 


10. hugvekja. 5l 


irnir eru margfaldir: sannleiki, vizka, 
reint hjarta, trú, kærleiki, von og samvizku- 
friður. Hver gæði getur heimurinn boðið, sem 
komist í samjöfnuð við þessi? Hvað eru nátt- 
Urunnar auðæfi, sem einúngis endurnæra lík- 
amann, í samanburði við þessa andlegu og 
himnesku fæðu? Hvað eru allir tímanlegir fjár- 
Sjóðir, sem mölur og ryð geta grandað, í sam- 
anburði við þenna fjársjóð, sem er eilífs og 
ævaranda eðlis? Sá, sem með alvörugefni 
Íhugar, eða hefir sjálfur reynt, hversu svikul 
og Óáreiðanleg heimsins loforð eru og hans 
Sæði fallvölt, getur bezt þekkt dýrmæti hinna 
andlegu auðæfa, sem guðsorð veitir; sá, sem 
þekkir hinar æðstu þarfir sálar sinnar, finnur 
bezt til þess, í hvílíkt spillíngar og eymda 
djúp mannkynið mundi sökkva, ef frá oss væri 
tekið hið lifanda brauð, sem af himnum er 
komið, og sú guðsorða „lind, sem upp sprettur 
til eilífs lífs". Engir veraldar munir gætu bætt 
oss þá andlegu fjársjóði, sem felast í hugsun- 
arinnar skæra ljósi, í samvizkunnar sælufulla 
friði, í sönnum fögnuði lífsins og hugsvölun á 
Vorri dauðastundu. Margfaldan ávöxt ber guðs- 
orð í góðri jörðu. Margfaldar eru þarfir sál- 
arinnar; en guðsorð fullnægir þeim öllum. O! 
hversu margir hafa ekki leitað sannleikans 
og fundið hann í Jesú sáluhjálplega orði. O! 
hversu marga hefir ekki Jesú náðarlærdómur 
Vakið af syndanna svefni og sýnt þeim þeirra 
€ymdarfulla ástand. Ö! hversu marga hefir 
hann ekki uppfrætt um hið eina nauðsynlega, 
A 


52 10. hugvekja. 


styrkt þá í freistinganna stríði, huggað í þraut- 
um og þjáningum, helgað og hólpna gjört! A 
hverjum aldri sem maðurinn er, og hvernig sem 
ástatt er fyrir honum, getur guðsorð borið hjá 
honum margfaldan ávöxt til eilífs lífs. Undir 
eins og barnið vaknar til þessa lífs, tekur 
guðsorð það að sér og vigir það til hins himn- 
eska og eilífa lífsins. Á vegamótum æskunnar 
og fullorðinsáranna býr það oss undir ókomna 
tímann með sinni blessun; síðan fylgir það 
oss alla æfi sem ljós og leiðarstjarna; í því 
finnur hinn aldurhnigni einka stoð og styttu, 
og í því leitar hinn deyjandi að vopnum til að 
sigra með hinn seinasta óvin, svo hann geti 
sofnað í friði. Já, þú blessar lífsins inngang 
og útgang, himneska sannleikans og náðarinnar 
orð! Þú stráir himneskum blómum á vöggur 
barnanna og grafir framliðinna, og endurnærir 
alla af þinni fyllíngu. Hversu ólíkir sem menn- 
irnir eru að ytra áliti, þá leiðir þú þá þó alla 
saman með sömu blessun. Þú kennir hinum 
ríka að vera ríkur af góðum verkum, og gjörir 
hinn fátæka ríkan með kristilegri nægjusemi; 
þú kennir að bera meðlæti og mótlæti rétti- 
lega; þú sendir ljós og sanna huggun niður í 
þetta vort jarðneska líf, og útbreiðir blessun 
frá kyni til kyns. það er því undir sjálfum 
oss komið, kærir bræður! hvort vér af guðs- 
orði upp skerum ávexti til eilifs lífs; það er 
komið undir því, að jarðvegur hjartna vorra 
sé góður. Hinum andlega heimi er eins varið 
og þeirri sýnilegu náttúru; í þeim báðum hefir 


10. hugvekja. 53 


Guð gjört iðjusemi og trúmennsku að skilyrði 
fyrir uppskerunni. Sá, sem hefir guðsorð fyrir 
ljós á sínum vegum, og er ekki einúngis orðs- 
ins heyrari, heldur og þess gjörari, safnar 
Ser ávexti til eilifs lífs: himneskum ávexti trú- 
arinnar, kærleikans og vonarinnar. En sá, sem 
er hirðulaus um akur hjarta síns, eða lætur 
þar spretta illgresi syndarinnar, upp sker ávexti 
eilífrar glötunar og ófarsældar. Sáning og upp- 
Skeru, vinnu og verðlaun, hefir Guð sameinað 
eins í náðarinnar og Í náttúrunnar ríki; þess vegna 
Verður líka uppskeran ólík eptir því, sem sáð- 
mennirnir og verkamennirnir eru ólíkir. — Svo 
hefir þá einu frækorni Guðs heilaga orðs verið sáð 
í björtu vor á þessari kvöldstundu. Mun það 
hafa fallið í grýtta jörð eða góða? Mun það bera 
nokkurn ávöxt bjá oss, eða verða kæft og fót- 
um troðið? 0, Guð! hreinsa þú vor hjörtu, 
Svo vér getum geymt þitt orð í góðum og sið- 
Sömum hjörtum, og það beri bjá oss margfaldan 
ávöxt til eilífs lífs. CÆ! láttu oss aldrei svo 
útaf sofna, að vér ekki áður hugsum til þín, 
biðjum þig og heimfærum til. vor huggunar- 
greinir úr þínu orði; láttu oss aldrei svo útaf 
Sofna, að vér ekki höfum þig í bjartanu: þá 
mun óvinurinn ekki geta sáð þar illgresi meðan 
Vér sofum, því þá munt þú vaka yfir oss og 
Vernda oss; og þegar vér í seinasta sinni út- 
af sofnum, æ! láttu þá ljós þinna lífsins orða 
leiða oss út úr dauðans dymmu myrkrum til 
þín á ljóssins og -friðarins land! Bænheyr oss 
Í Jesú nafni! Amen. 


54 


Il. hugvekja. 


Sálm. 14., 3. „Allir eru þeir fallnir frá; allir spilltir 
orðnir; þar er enginn, sem gjörir gott, ekki einn.> 


Gruðsorð er samdóma reynslunni og meðvitund 
vorri í því, að vör séum allir fallnir frá hlýðni 
vorri við Guð, séum allir syndugir og af nátt- 
úrunni reiðinnar börn, og að vér allir þurfum 
að snúa oss til Guðs með sannri iðrun og lif- 
andi trú, til þess að geta náð aptur barnarétti 
vorum hjá honum og öðlazt eilíft líf. En þó 
þessi háleiti sannleiki sé brýndur fyrir oss 
dag eptir dag, ár eptir ár, allt frá barnæsku 
vorri, þá er, því miður, eins og hann hafi lítil 
áhrif á margra björtu, af því þeir finna ekki 
til synda sinna, og finna því ekki, hvílíka þörf 
þeir hafa á að snúa sér til Guðs og iðrast þeirra. 
Eins og Drottinn þekkir alla sína, eins þekkir 
hann oss líka, kærir bræður! og veit, hvort 
vér erum í tölu hans sanniðrandi barna. En 
þekkjum vér oss nú sjálfir? og vitum vér, hve 
nauðsynlegt það er til vorrar eilífu farsældar, 
að vér þekkjum sjálfa oss? Eða vitum vér, Í 
hverju sönn iðrun er innifalin, svo vér getum 
rétt um það dæmt, hvort vér erum í tölu Guðs 
sanniðrandi barna?  Sanniðrandi maður, segir 
einn af kirkjufeðrunum, er sá, sem jafnt og 
stöðugt finnur til þess, hvílíka ógæfa hann 
áður beið af því, að sleppa og gleyma Guði 
sínum, sem óaflátanlega hefir syndir sínar fyrir 
augunum, og endurminnist. þeirra með angri 
og trega. Ef vér nú, kærir bræður! lítum til 


11. hugvekja. 5ð 


breytni manna yfir höfuð — vér skulum ekki 
þar fyrir dæma neinn sér í lagi — munu þá 


Margir vera sanniðrandi? Vér tölum hér ekki 
um grófa glæpamenn, eða þá, sem lifa í op- 
inberum löstum, heldur um þá, sem eru eins 
og fólk er flest, og sem ekki gefa af sér op- 
inbert hneyxli, munu ekki margir þeirra verða 
að játa, að þeir ekki séu sanniðrandi? Og ef 
þér nú rennið augunum til sjálfra yðar og með 
hreinskilni rannsakið yðar sálarástand, megið 
þér þá ekki gjöra þessa sömu játningu? Verið 
getur, að aldurinn og lífsins alvarlegu sýslanir 
hafi hjá yður útrýmt gáleysi og óstillíngu æsk- 
unnar; verið getur, að heilsuleysi, eða annað 
mótlæti, sem gæzka Guðs hefir látið yður að 
höndum bera, hafi miðað tilað spekja og leggja 
hapt á tilhneigíngar yðar; verið getur, að tíma- 
lengdin og hviklindi hjartans hafi gjört yður 
leiða á margri synd, sem þér áður frömduð 
með geðþekkni. En eruð þér nú þar fyrir komn- 
ir nær skapara yðar en áður? Eruð þér orðn- 
ir betri og guðhræddari? Þó aldurinn hafi gjört 
yður hyggnari, siðsamari og skylduræknari í 
heimsins augum, þá er það ekki órækt merki 
uppá, að þér séuð sanniðrandi, að sú breyting 
sé komin á hjartalag yðar, sem gjörir yður að 
nýjum og betra manni. En sé nú þessu þannig 
Varið, þá er ástand yðar mjög hættalegt, og 
það því hættulegra, ef þér sjálfir ekki finnið 
til þess, heldur eruð andvaralausir, því þá hafið 
þér ekki iðrazt synda yðar og deyið án þess 
að þekkja þær. Þegar talað er um iðrun og 


56 11. hugvekja. 


kristilegar dyggðir, þá hættir, því miður, mörg- 
um við, í stað þess að prófa sig eptir guðsoyði, 
að láta sör lynda, að bera sína breytni saman 
við annara breytni, og þakka síðan Guði fyrir, 
að þeir séu ekki verri en aðrir menn. „En þeir 
gæta þess ekki, að sú óregla og ósiðsemi, sem 
nú er orðin svo almenn í kristninni, og sem 
því er komin upp í vana, hefði þótt hræðileg 
og andstyggileg, áður en siðferði kristinna 
manna spilltist svo mjög; þeir gæta þess ekki, 
að ekkert, sem í sjálfu sér er syndsamlegt, 
getur helgazt af vananum, og að vér verðum ekki 
dæmdir eptir vananum, heldur eptir guðsorði, 
ekki eptir áliti annara manna, heldur eptir áliti 
hins heilaga og réttláta Guðs; þeir gæta þess 
ekki, að við þenna syndsamlega vana hefir trúin 
kólnað og dofnað í hjörtum kristinna manna, og 
að vér ættum að tárast og andvarpa yfir honum, 
en ekki breyta eptir honum. Þegar menn því 
afsaka sig með því, að þeir séu ekki verri en 
aðrir, og gjöri ekki annað en það, sem aðrir 
gjöri, þá kveða þeir með því upp yfir sjálfum 
sér hegningardóm, því guðsorð segir oss, að 
þetta sé hinn breiði vegur, sem til glötunar 
leiðir, og það tekur oss vara fyrir að laga 
oss eptir spilltum aldaranda (Róm. 12., 2.); því 
hinn spillti aldarandi hefir einúngis tillit til 
þessa lífs; von hans og ótti, áform og fyrir- 
tæki, gleði og sorg lítur einúngis að hinum 
tímanlegu gæðum, hann skoðar þessa jörð sem 
sitt föðurland, en eilifðina sem útlegðar stand. 
Þeir, sem láta sér stjórna af þessa heims anda, 


11. hugvekja. 57 


hafa ekki Krists anda; þeir þekkja ekki Jesúm 

rist, eða, þó þeir þekki hann, þá vegsama 
þeir hann ekki eins og frelsara sinn, heldur 
hata þeir og fyrirlíta hann með hugarfari sínu 
og breytni sinni. þetta er sá spillíngarandi, 
Sem þér, kristnir menn! eigið að hata og berj- 
ast við með því, að laga yður eptir boðum og 
dæmi frelsara yðar. Ef þér nú rannsakið yður 
Sjálfa, býr þá hatur til þessa spillíngaranda 
í hjörtum yðar? Er hans syndsamlega athæfi 
hneyxli í yðar augum?  Andvarpið þér yfir 
útlegð yðar í þessum táradal? Hafið þér um- 
Sengni yðar á himnum, og álitið þér yður það 
ávinning, að fara héðan og vera með Kristi? 
Til eru þeir menn, sem kvarta yfir heiminum, 
ásaka hann fyrir rangsleitni, vanþakklæti og 
hviklyndi sitt, og tala iðulega um vélar bans 
og vonzku, en sem engu að síður elska heim- 
inn, fylgja honum og geta ekki fengið af sér 
að skilja við hann, eða afneita honum; þeir 
Vilja ekki krossfesta holdið með þess girndum, 
ekki stjórna sínum syndsamlegu tilhneigíngum, 
0g á meðan geta þeir ekki losað sig við heim- 
inn, ekki snúið sér til Guðs með sannri iðrun 
og lifandi trú. „Ekki bið eg, að þú takir þá 
úr heiminum, heldur að þú geymir þeirra við 
illu", sagði Jesús í bæninni til síns himneska 
föður, þegar hann var að biðja fyrir lærisvein- 
um sínum (Jóh. 17., 15.) Þannig er einnig 
Sanniðrandi mönnum varið; þeir lifa í heimin- 
um, meðal heimsins barna, en þeir eru ekki 
lengur af heiminum, þeir breyta ekki eins og 


58 11. hugvekja. 


heimurinn breytir, heldur efla sína sáluhjálp 
með ótta og andvara. Rannsakið yður nú sjálfa, 
kærir bræður! hvort þér eruð sanniðrandi og 
í tölu Guðs barna; verið strangir í dómi yðar, 
eins og þér nú þegar ættuð að mæta fyrir Guðs 
dómstóli. Já, hver yðar veit, nema hann á 
þessari nóttu verði krafinn til reikníngskapar? 
Æ! hvað vitum vér að kvöldi dags, nema vér 
næsta morgun vöknum upp aptur í eilifðar- 
innar heimkynnum? og þá er það of seint, að 
fara-að halda reikníngskap við sjálfan sig; þá 
er. það heilagur og réttlátur Guð, sem einn 
gjörir upp reikninginn. „Æ, Drottinn minn! mín 
syndaskuld er mikil, svo mikil, að eg get aldrei 
borgað hana; en eg treysti því, að lausnari 
minn hafi borgað hana með sinni friðþægingu, 
þegar eg með einlægri iðrun legst til hvíldar 
undir hans krossi, og í þessari von, í þessu 
trausti til þinnar eilífu miskunar, vil eg á hverju 
kvöldi útaf sofna og fela líf og sál í þínar 
föðurhendur, í Jesú nafni! Amen. 


12. hugvekja. 


Esaj. 55., 6. Leitið Drottins, á meðan hann er að 
finna; ákallið hann, meðan hann er yður nálægur." 


Það gegnir furðu, kærir bræður! hve margar 
léttúðarfullar viðbárur menn hafa til að skjóta 
iðrun sinni á frest, þó þeir viti, að þetta líf 
sé svo stutt og dauðastundin svo óviss; þó 


12. hugvekja. 59 


þeir viti, að sérhvert augnablik sö dýrmætt, og 
hafi svo mörg dæmi fyrir augunum upp á það, 
að dauðinn kemur einatt óvart og hittir marga 
Oviðbúna. Þegar lífi voru, eignum eða mann- 
orði, sýnist einhver hætta búin, þá eru menn 
fljótir til að við hafa allar þær varúðarreglur, 
Sem þeir eiga kost á, til að koma í veg fyrir 
slík hættutilfelli, en eru skeytingarlausir um, að 
afstýra eilífum óförum sálar sinnar. Það lítur 
svo út, eins og margir haldi, að ætíð sé nógur 
tími til að búa sig undir eilífðina, og vist er 
um það, að flestir svæfa sjálfa sig með þeirri 
von, að þeir einhvern tíma muni geta iðrazt, 
án þess að hafa mikið fyrir því að taka sinna- 
Skipti og bæta ráð sitt. Flestir játa þó, að 
það sé þörf á að iðrast, og álíta það hina mestu 
Ógæfu að deyja í syndum sínum, en hafa ætíð 
einhver undanbrögð til að skjóta iðrun sinni á 
frest; stundum þykjast þeir vera of úngir til 
þess; stundum ætla þeir að láta tilhneigingar 
Sínar sefast, og eru hræddir um, að iðrunin 
heimti of mikla sjálfsafneitun. þeir vilja láta 
æskuárin líða hjá og þeim þykir guðhræðlan 
Vera of alvarleg til þess, að hún geti sam- 
e€inazt við gleði æskumannsins. En hver gefur 
yður, kærir bræður! vissu fyrir því, að þér 
náið þeim aldri, sem þér sjálfir setið yður, að 
dauðinn ekki hitti yður á þeim kafla æfinnar, 
sem þér hafið ætlað þjónustu heimsins og girnda 
yðar? Höfum vér ekki ótal dæmi fyrir aug- 
unum upp á það, að dauðinn vitjar vor eins 
að morgni óg að kvöldi æfidagsins? En þó 


60 12. hugvekja. 


yður auðnist að komast til fullorðins ára, hver 
gefur yður vissu fyrir því, að hjartalag yðar 
muni breytast með aldrinum, og að þér þá verðið 
hæfilegri en nú til að byrja nýtt líf? Verið 
getur, að þér með aldrinum leggið af suma 
bresti, af því meiri stilling og reynsla gjörir 
yður varkárari eða leiða á heimsins lystisemd- 
um; en þér betrizt ekki fyrir það, þér iðrizt 
ekki og hjartalag yðar breytist ekki; að vísu 
verður líferni yðar ekki eins óreglulegt og 
áður, en þér verðið eins veraldlega og hold- 
lega sinnaðir, og aðrir lestir koma þá í hinna 
stað. Árafjöldinn, eptirdæmin og löng van- 
brúkun heimsins, gjörir ekki annað en herða 
samvizku yðar og sljófga þær góðu tilfinningar, 
sem í Æskunni eru svo bljúgar og viðkvæmar, 
svo þér með aldrinum verðið langtum óhæfi- 
legri til sannrar iðrunar og lífernisbetrunar. 
Og ef þér, kærir vinir! haldið, að þetta sé 
ekki byggt á nægum rökum eða reynslu, þá 
lítið í kringum yður og gætið að þeim, sem 
lengi hafa þjónað heiminum og sem ekkert 
nema ellin aptrar frá að seðja girndir sínar, 
og munuð þér sjá, að elska til heimsins er 
enn óumbreytt í hjörtum þeirra; þeir hugsa 
enn með geðþekkni til sinna fyrri synda og 
væru fúsir til að fremja þær á ný, ef aldur 
leyfði, eða þeir ekki óttuðust, að þær hefðu 
slæmar afleiðingar fyrir sína tímanlegu velferð; 
þvi með aldrinum verða margir forsjálli og 
hyggnari, þó þeir ekki verði betri. Hefir ekki 
Drottinn ætlazt til þess, .að vér eins helguðum 


12. hugvekja. Gl 


Sér æskuárin og hin efri ár æfi vorrar? Er 
æskan of dýrmæt til að helga hana honum, 
Sem gaf oss lífið og hét oss eilífu lífi? Eða 
ætlum vér einúngis að geyma honum leifarnar 
og molana og allt það, sem lakast er af lífi 
Voru? það er eins og vér segðum við hann: 
Drottinn! meðan eg get þjónað heiminum og 
látið eptir girndum mínum, mátt þú ekki búast 
Við, að eg leiti þín; á meðan heimurinn elskar 
mig, get eg ekki fengið af mér að elska þig; 
en þegar hann fer að gleyma mér og snúa að 
mér þakinu og eg get ekki lengur notið hans, 
þá ætla eg mör að snúa mér til þín og segja: 
Sjá! hér er eg; eg bið þig að taka móti hjarta 
minu; af því heimurinn vill ekki lengur hafa 
það, neyðist eg nú til að gefa þér það; en 
Þangað til máttu búast við, að eg með öllu 
Sleymi þér; mér þykir ekki gott að þjóna þér, 
fyr en eg sjálfur er orðinn til alls góðs verks 
óhæfilegur; að minnsta kosti er eg viss um 
ætíð að geta fundið þig, því þú ert æ hinn sami 
og óumbreytanlegur, en heimurinn slær hend- 
inni af vinum sínum, þegar þeir fara að eld- 
ast; þess vegna verð eg að flýta mér að neyta 
hans, áður en hann yfirgefur mig og meðan eg 
hef tíma til þess. — Ó! hvílík fásinna væri 
að hugsa eða tala þannig, og þó eru þetta 
hugsanir þeirra, sem slá iðrun sinni á frest, 
þó þeir, ef til vill, ekki viti af þvi. Eða get- 
um vér haldið, að Guði muni þóknast þvílík 
fórn: honum, sem ekki vill aðra hlýðni en þá, 
Sem honum er sýnd af fúsum og frjálsum vilja; 


62 12. hugvekja. 


honum, sem ekki þarfnast vor, heldur þiggur 
tilbeiðslu og: þjónustu vora af einskærri náð 
og miskunsemi ? Þér játið það, kærir bræður! 
að þeir séu sælir, sem þegar á únga aldri 
snúi sér til Drottins og gæti sín í tíma fyrir 
afvegaleiðslu heimsins og girnda sinna. En 
þér segizt ekki vera svo heppnir, heldur seg- 
izt þér hafa fylgt straumnum; straumur heims- 
ins og girndanna hafi hrifið yður með sér, og 
nú sem stendur sé svo ástatt fyrir yður, að 
þér eigið ekki hægt með að slíta yður lausa; 
þér ætlið að bíða eptir betri hentugleikum og 
forðast að láta aðrar tilhneigingar fá yfirhönd 
hjá yður, þegar þessar séu útkulnaðar, sem 
þér nú verðið að þjóna. — En eruð þér vissir 
um, að fá betri hentugleika seinna, eða betra færi 
á að snúa yður til Guðs? Hver hefir sagt 
yður, hvaða stefnu þessar girndir, sem þér nú 
þjónið, muni taka, eða hversu lengi þær muni 
vara? Hver hefir sett þeim takmark, svo þér 
getið sagt við þær: „hingað og ekki lengra"? 
Vitið þér, nema þær vari eins lengi og þér 
sjálfir? því meir sem maðurinn flækist í neti 
girnda sinna, því örðugra veitir honum að los- 
ast úr því; vaninn gefur lystina, og þá synd, 
sem maðurinn fyrst drýgir, hræddur og með 
mótmælum samvizkunnar, fremur hann síðan 
hiklaust og með fúsum vilja; þar að auk elur 
ein girndin aðra og ein synd leiðir til annar- 
ar; syndsamleg óregla verður með tímanum 
að föstum syndavana, og maðurinn verður synd- 
arinnar þræll; áminningar og aðvaranir sam- 


12. hugvekja. 63 


Vizkunnar þagna meir og meir, og seinast lætur 
hún ekki til sín heyra. Æ! leitið því Drott- 
ins, bræður góðir! meðan þér getið fundið 
hann, bæði meðan þér eruð hæfilegir til þess 
0g meðan tími náðarinnar yfir stendur. Van- 
treystið ekki kröptum yðar til að geta betrazt, 
því ef þér einlæglega ásetið yður það og leitið 
Guðs hjálpar til þess, þá vitið þér, að hann 
er máttugur í veikleikanum, og sé það örðugt 
fyrir yður að iðrast:nú, þá verður það enn örð- 
ugra seinna. Ef þér einlæglega reynið til að 
Snúa yður til Guðs, þá verið þér þó, að minnsta 
kosti, þeim stundum án þess að móðga hann, 
án þess að þurfa að iðrast þeirra, og fáið rétt 
til þess, að bera fram fyrir hann þetta bænar- 
andvarp: Drottinn! þú sér mína hjartans löngun 
og minn veikleika; æ, að hjarta mitt væri 
stöðugra í bæninni til þín, Guð minn góður! 
Stöðugra í að aðhyllast þig; æ, að eg væri ekki 
eins veikur fyrir í stríðinu við freistingarnar; 
virðstu að gefa mér meiri staðfestu og stöðug- 
lyndi og styrkja mína veiku krapta; eg blygð- 
ast mín, Guð minn! fyrir breyskleika minn, og 
þori ekki að koma fyrir þitt auglit og heita 
þér stöðugri hlýðni; eg hef svo opt rofið mín 
heit eptir að eg hafði svarið þér æfinlega 
hlýðni. Hjarta mitt hefir svo opt dregið mig 
á tálar; eg hefi svo opt tárazat af því, að 
hafa móðgað þig, en aptur og aptur hrasað. 
Æl! líttu til mín í náð og miskunsemi, og 
meðan eg enn get tekið á móti áhrifum þinnar 
háðar, vil eg reyna til að snúa mér til þín. 


64 12. hugvekja. 


Þú hefir sjálfur sagt, að þú vilir ekki dauða 
syndarans, heldur að hann snúi sér og lifi, 
að þú vilir ekki brjóta hiun brákaða reir, né 
slökkva hinn líttloganda hörkveik, og því vil 
eg ekki örvænta, heldur fela mig þinni miskun 
á hendur í Jesú nafni. Amen. 


13. hugvekja. 


Jóh. 8., 21. „þá sagði Jesús aptur til þeirra: eg fer 
burt, og þér munuð leita mín og deyja í yðar syndum." 


Ver höfum nýlega hugleitt, kærir bræður! 
hversu hættulegt það er, að skjóta iðrun sinni 
á frest. Nú viljum vér halda þessari hugleið- 
ingu áfram með því að í huga: hversu erf- 
itt það er, að iðrast á banasænginni. 
„Eg fer burt, og þér munuð leita min og deyja 
í yðar syndum." þetta eru einhver hin ótta- 
legustu orð, sem framgengin eru af kærleikans 
og sanleikans munni. Þau eru ekki einúngis 
töluð til Gyðinganna, heldur og til vor allra, 
ef vort réttlæti ekki tekur fram þeirra rétt- 
læti, ef vér ekki í tíma snúum oss til Drott- 
ins með iðrandi hjörtum, og hugleiðum, hvað 
til vors friðar heyrir. Ef vér ætlum að skjóta 
iðrun vorri á frest þangað til á banasænginni, 
þá er mjög hætt við því, kærir bræður! að 
vér eins og Gyðíngarnir, deyjum í syndum 
vorum, því vér vitum ekki, hvar eða hvernig 
búið verður um banasæng vora, hvar eða 


13. hugvekja. 65 


hvernig dauða vörn muni að bera. Hver segir 
Oss, hvort dauðinn muni koma til.vor hægt 
Og hægt, eða snögglega eins og þjófur á nóttu? 
hvort hans muni verða langt eða skamt að 
bíða? Eða hefir Drottinn heitið því nokkur- 
Staðar í sínu orði, að senda engil sinn á 
Undan dauðanum til að gjöra oss aðvart? Nei! 
Reynslan hefir jafnan sýnt og sannað, að enginn 
Veit sína æfina fyr en öll er. Æ, Guð minn 
góður! þú einn afskamtar vort æfiskeið; þú 
einn setur lífi voru takmörk; þú hefir frá upp- 
hafi talið vora daga, eins og þú hefir talið 
vor höfuðhár; þú einn hefir skrifað í lífsins 
bók vora hérvistardaga; þú einn sér, hvort 
vér eigum langt eða skamt eptir ófarið af 
Þessari vegferð vorri. Eins og reynslan sýnir, 
að dauðinn einatt ber snögglega að dyrum og 
áður en menn komast til elliára, þannig sýnir 
hún og, að flestir, sem deyja, hugsa, að dauð- 
inn sé enn þá langt burtu, og að dagur Drott- 
ins kemur yfir þá þegar þeir sízt ætla. það 
er því fyrst og fremst af þessari ástæðu mjög 
fávíslegt, að ætla sér að draga iðrun sína 
Þangað til á dauðastundinni. En þó syndar- 
inn leggist veikur og viti dauða sinn fyrir, 
mun þá sál hans vera vel löguð fyrir guðræki- 
legar hugleiðingar, þegar líkami hans er þjáður 
af kvöl og krankleika; þegar bann veinandi 
hlýtur að segja: „Þar er enginn friður í 
minum beinum; mitt hjarta skelfur; minn krapt- 
ur hefir yfirgefið mig, og ljósið minna augna 
daprast daglega" (Sálm. 38., 4., 11.)? Þegar 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 5 


66 13. hugvekja. 


sál hans er niðurbeygð af þjáningum líkamans 
og ásökunum samvizkunnar ? Þegar hann naum- 
ast hefir nóg fjör eptir, til þess enn að við 
halda lífinu litla stund í hans deyjanda líkama? 
Þegar ráð og ræna fer að mínka, minnið að 
dofna, tungan loðir föst við góminn og hjartað 
hættir að slá? Getum vér ætlazt til þess, að 
syndarinn, þannig ásigkominn, sé fær um að 
kanna djúp samvizku sinnar og rannsaka sitt 
synda ástand, eða þá fyrst algjörlega breyta 
hugarfari sínu? Getum vér ímyndað oss, að 
sál. hans, sem þá er hneppt í dauðans fjötur 
og finnur titrandi til síns undanfarna óguðlega 
lífernis, geti fyrir alvöru hugsað um að ákalla 
Guðs miskunsemi, þegar hugleiðingar hennar 
eru orðnar eins og draumur og hún ekki 
getur hugsað öðru vísi en sofandi maður? 
Hefir Drottins hönd aldrei varpað yður á sóttar- 
sængina, kærir bræður! svo þér voruð langt 
leiddir, en þó aptur leiddir til þessa lífs? Og 
þegar þér þannig voruð aðfram komnir og 
eins og staddir milli heims og helju, var yður 
þá mest umhugað um yðar eilífu sáluhjálp? 
Varð yður ekki helzt fyrir að hugsa um veik- 
indi líkamans? Gátuð þér þá með fullri sálar- 
rósemi snúið yður til Drottins og sent upp til 
hans brennandi bænarandvörp? Og hefðuð 
þér þá verið reiðubúnir að mæta fyrir Guðs 
dómstóli, ef dauðinn hefði kallað yður burt? 
Hafið þér ekki síðan sagt yður sjálfir, að það 
sé fásinna, að slá iðrun sinni á frest þangað 
til á banasænginni, og að sérhver ætti að 


13. hugvekja. ls 


Sjöra upp reikninginn við Guð og samvizku 
Sina meðan hann er heill heilsu? Þér hafið 
Sagt það; en hafið þér þá líka gjört það? 
Mundi nú sóttarsængin hitta yður betur undir- 
búna undir bartförina héðan? — Að vísu hefir 
Guð á stundum gefið syndaranum náð til að 
iðrast á banasænginni, svo hann þá hefir vaknað 
af sínum syndasvefni og lypt hrærðu hjarta og 
grátandi augum upp til himins. Æn eins og 
þetta er næsta sjaldgætt, eins er það líka víst, 
að þeir einir geta vænt sér þessarar miskunar, 
Sem ekki syndga upp á náðina, eða af ásettu 
Táði skjóta iðrun sinni á frest einúngis í því 
trausti, að þeir muni fá nægan tíma til að iðrast 
á dauðastundinni. Fæstir menn eru svo for- 
hertir, að þeir ekki opt og einatt áseti sér 
að iðrast og snúa sér til Guðs; en, því miður, 
deyja margir áður en þeir framkvæma þenna 
sinn góða ásetning, og það er enginn sá guð- 
leysíngi til, sem ekki vili deyja réttlátra 
dauða, þó fæstir vili lifa þeirra lífi. þess 
vegna sjáum vér líka marga stórsyndara á 
Sóttarsænginni leita Drottins og láta í ljósi 
alvarleg iðrunarmerki. En mega oss þá ekki 
koma til hugar þessi orð frelsarans: „þér 
munuð leita min og deyja í yðar syndum." 
Að minnsta kosti má oss virðast slík iðrun 
mjög ískygeileg; því þegar syndarinn hefir 
alla æfi iðrunarlaust haldið áfram í syndum 
Sínum, þá er hætt við, að sú iðrun, sem ótti 
fyrir dauða, eilífð og dómi þrýsta honum til, 
Verði nokkurs konar nauðúngarverk; þegar 
5* 


3 


68 13. hugvekja. 


hann er búinn að burt sóa lífi sínu í syndum, 
og hann nú finnur til þess, að öxin er sett 
til rótar trésins, þá fer hann fyrst að leita 
Guðs náðar og lypta augum sínum til himins, 
þegar hann finnur, að hann ekki lengur fær 
fótfestu á jörðinni; hann fer þá fyrst að fá 
óbeit á lystisemdum heimsins, þegar líkami 
hans ætlar að fara að rotna og hann svo að 
segja er farinn að finna nályktina af sjálfum 
sér. Ef einhver segði honum, að þessi sótt 
væri ekki til dauða og hann mundi komast á 
fætur aptur, mundi þá ekki beiskja iðrunar- 
innar dofna? Mundi hann þá hafa svo mikla 
óbeit á að falla aptur til sinna fyrri synda? 
Það sem gjörir iðrunina á banasænginni ískyggi- 
lega er líka það, að hún getur orsakast ein- 
úngis af kvíða fyrir gröfinni og eilifri glötun, 
og að syndarinn einúngis tárist yfir ófarsæld 
sinni, en ekki yfir syndum sínum, ekki yfir 
því, að hann hafi syndgað á móti gæzkuríkum 
Guði. þá verður iðran hans eigingjörn og 
mundi fljótt taka enda, ef hann vissi, að hann 
þyrfti ekki að óttast eilifar ófarir hinu megin 


grafarinnar. — Æ, Guð almáttugur! þú sem 


rannsakar hjörtun, hvernig ætti eg að geta 
villt sjónir fyrir þér með nokkrum tárum, sem 
ekki spretta af betruðu hugarfari, heldur af 
ótta fyrir hegningunni? Þú mundir fljótt sjá, 
að syndsamlegar girndarætur eru enn þá lifandi 
í djúpi sálar minnar, og eg mundi í þínum 
heilögu augum vera eins holdlega og verald- 
lega sinnaður og áður. Æ! gefðu mör því 


13. hugvekja. 69 


náð til þess, meðan eg er heill heilsu, meðan 
tg get prófað sjálfan mig og mitt sanna sálar- 
ástand, að snúa mér til þín af öllu hjarta og 
uppræta þaðan illgresi syndarinnar, en gróður- 
Setja þar aptur ávexti trúarinnar; og þegar eg 
Þannig leita þín, meðan þú ert mér nálægur, 
æl þá treysti eg því, að eg muni finna þig, 
þó syndasekt mín sé mikil, og að þú munir 
Vernda mig frá að missa aptur sjónar á þér, 
Svo eg ekki deyi í syndum mínum, heldur í 
Samfélagi við þig eins og sanniðrandi syndari. 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


14. hugvekja. 


Sálm. 66., 20. „Lofaður veri Guð, sem ekki burtskúfaði 
minni bæn og ekki dróg sína miskun í hlé við mig. 


S; nokkur hlutur þakklætisverður, þá er það 
Vissulega það, að Guð hefir leyft oss að mega 
biðja sig: oss, sem erum syndarar, að mega 
biðja sig, sem er heilagur; oss, sem erum 
dupt og aska, að mega biðja sig, sem var og 
er og verður að eilífu. Þó vér ekki vitum, 
hvers biðja ber af þessum tímanlegu hlutum, þá 
höfum vör þó ætíð nóg að biðja Guð um. Ihug- 
un vors eymdarfulla ástands og Guðs eilífu 
miskunsemi gefa oss ávalt nægilegt bænarefni. 

€gar vör nú fyrst hugleiðum, að þetta lif 
Vort er stutt og stopult, að vegur vor hér er 
háll og hættulegur og að dauða vorn getur að 


10 14. hugvekja. 


borið þegar minnst vonum varir; þegar vér 
hugleiðum, að grátandi komum vér inn í heim- 
inn, að líf vort er einatt vökvað með tárum 
og trega, og viðskilnaður vor samfara hinu 
stranga dauðastríði; þegar vér hugleiðum, að 
allt, sem hér sýnist unaðarfullt og girnilegt, 
er blandað einhverri beiskju, að heimsins glys 
og gæði draga oss á tálar með gynningum 
sinum; þegar vör hugleiðum alla þá eymd, sem 
mannkynið er undirorpið, og allar þær hættur, 
sem vér sjálfir höfum verið í staddir; þegar 
vér hugsum til þess, hversu margar syndir vér 
höfum. drýgt frá blautu barnsbeini, hve mörg 
ónytjuorð vér höfum talað og hve mörg ónytju- 
verk vér höfum gjört: hvað. getur þá inni- 
legar hvatt oss til að biðja Guð, en slíkar 
hugleiðingar? En hvað getur aptur að hinu 
leytinu betur og kröptuglegar uppörfað oss til 
bænarinnar, en íhugun þeirrar guðlegu náðar og 
miskunsemi, sem vér höfum reynt. þegar vér 
hugsum til þess, hversu margt gott Drottinn hefir 
veitt oss, og fyrir hve mörgu illu hann hefir 
verndað oss, hvernig hann hjálpaði oss í neyð- 
inni, gætti vor í hættunum og ól föðurlega önn 
fyrir oss; hvernig hann alltaf mundi til vor, þó 
vér gleymdum honum; hvernig hann aptur kallaði 
oss til sín, þegar vér yfirgáfum hann og fórum 
villir vegar; hvernig hann náðarsamlega tók 
á móti oss, þegar vér aptur snérum til hans; 
hvernig hann fyrirgaf oss vorar mörgu syndir 
og yfirsjónir, þegar vér með einlægri iðrun 
játuðum þær fyrir honum; hvernig hann studdi 


14. hugvekja. 71 


Oss, þegar vér ætluðum að hrasa, og reisti oss 
á fætur aptur, þegar vör föllum; hvernig hann 
löt beiska hr geð fylgja brotum vorum, og 
Sendi oss síðan himneska huggun mitt í voru 
hugarangri: þegar vér íhugum allt þetta, þá 
hljóta slíkar hugleiðingar að kveikja heita 
bænarlöngun í hjörtum vorum. Og þegar vér 
Í bæninni erum búnir að læra að þekkja Guðs 
Sæzku og miskunsemi, höfum lært að gleyma 
Sjálfum oss og heiminum við íhugun Guðs eilifu 
hátignar: þá verða bænarinnar stundir þær unað- 
arfyllstu og sælustu stundir þessa lífs. Sæll 
er sá, sem venur sig á að út hella hjarta sínu 
fyrir Guði í bæninni! Bænin er eins ómissandi 
fyrir vort andlega og eilífa líf, eins og and- 
ardrátturinn fyrir vort líkamlega líf. En það 
er sitt hvað, að biðja af hjarta og að þylja 
bænir án þess hugur fylgi máli. Eigi bænin 
að geta verið Guði velþóknanleg og veitt 
Sjálfum oss sanna huggun, þá verðum vér að 
biðja bæði í auðmýkt og með trúnaðartrausti. 
Vér getum ekki heimtað neitt með sjálfskyldu 
af Guði, því vér erum breyskar og brotlegar 
Mannskepnur, sem daglega vinnum til hegn- 
Íngar, ef Drottinn vildi í réttlætisdóm við oss 
ganga. Þegar vér því í bæninni komum fram 
fyrir Guð, þá verðum vér að vera gagnteknir 
af tilfinníngu vors eigin óverðugleika og finna 
innilega til þess, að vér erum aumir og alls 
þurfandi; en að Guð, sem vör nálgumst, er 
Sú heilaga og alfullkomna vera; að vér erum 
ekkert, en að hann er sú eilífa hátign, sem 


12 14. hugvekja. 


er í öllum hlutum, en er þó öllum hlutum 
æðri. Hvað getum vér þá heimtað af honum? 
því meir sem vér auðmýkjum oss fyrir Guði, 
því innilegra og óbifanlegra verður vort trún- 
aðartraust;' því innilegra og óbifanlegra traustið 
á hans eilifu náð og miskunsemi og sannfær- 
íngin um, að hann muni bænheyra oss, þegar 
vér biðjum um það, sem er eptir hans vilja. 
Vér biðjum þá ekki lengur í voru eigin nafni, 
eða í trausti til vorrar eigin verðskuldunar, 
heldur í Jesú nafni og í trausti til hans verð- 
skuldunar. það ætti aldrei að þurfa að minna 
oss á að Þiðja Guð; vor eigin þörf ætti dag- 
lega að þrýsta oss til þess, og þó eru sumir 
menn svo blindir og svo hugsunarlausir, að 
þeir sjaldan eða aldrei biðja Guð. Margir 
óbótamenn hafa játað, að þegar þeir hættu að 
biðja Guð, þá leiddust þeir út á lastanna veg, 
þá slepptu þeir hendinni af sjálfum sér og of- 
urseldu sig sínum syndsamlegu tilhneigingum. 
Og vissulega getum vér þekkt vort sálarástand 
af því, hvernig vér Þiðjum Guð og hvernig 
bænrækni vorri er varið. Sá sem alls ekki 
biður Guð, hann er enn þá fjarlægur guðsríki : 
sá sem er tregur til að biðja og biður sjaldan, 
eða eins og utan við sig og með hálfvelgju, 
hann er enn ekki snortinn af Guðs helga anda; 
en Sá sem feginn vildi biðja, en finnst hann 
ekki geta það, hann er staddur í reynslunnar 
og hreinsunarinnar eldi; en fyrir Guðs náð 
munu þessir reynslutímar líða hjá og hjarta 
hans vermast og lífgast til bænarinnar, ef hann 


14. hugvekja. 13 


út rýmir þaðan öllu því, sem bæninni er til 
fyrirstöðu: öllum syndsamlegum og hégóm- 
Egum hugsunum, og leitar Drottins af alvöru 
0g án þess að þreytast. Æ, Drottinn! sendu 
mér bænarinnar anda, svo eg geti beðið þig 
eitt og innilega og af öllu hjarta, svo eg 
finni til þess í sálu minni, að öll sæla og 
Unaðsemd er innifalin í því, að mega nálg- 
ast þig og verða þör sameinaður; gefðu mér 
áð til þess að hafa umgengni mína hjá þér, 
Þangað til eg fæ að koma til þín og frelsara 
Míns á land lifenda! Bænheyr það í Jesú 
Mafni! Amen. 


15. hugvekja. 


Sálm. 19., 13. „Hver veit, hve opt honum yfirsést ? 
Hreinsa þú mig, ó, Guð! af mínum heimulegu 
brestum !" 


„Jafnvel heiðíngjar í fornöld fundu til þess, 
Versu örðugt það er, að þekkja sjálfan sig 
Tettilega, en sáu þó jafnframt, að sjálfsþekk- 
gin er skilyrði fyrir allri sannri þekkingu, 
Og því álitu þeir þetta heilræði: „lærðu að 
ekkja sjálfan þig!" ómissandi fyrir hvern 
Mann. Og vissulega er þetta svo. En hvernig 
Eigum vör að læra að þekkja sjálfa oss rétt- 
lega? Það getum vér, kristnir menn, með 
Engu móti eins vel og með því, að bera hug- 
arfar og háttalag vort saman við Jesú Krists 


TA 15. hugvekja. 


heilaga líferni. Að sönnu kennir lögmálið oss 
að þekkja syndina og sýnir oss, hversu hegn- 
ingarverðir vér erum í augum hins heilaga og 
réttláta Guðs; en þó er Krists heilaga dæmi 
bezt af öllu lagað til að beygja, auðmýkja og 
sundurkremja vor hjörtu og fá oss til að blygð- 
ast vor. þegar eg hugleiði, hvernig frelsari 
minn í öllum hlutum ekki leitaði sinnar eigin 
vegsemdar, heldur dýrðar síns himneska föð- 
ur, æ, hversu má eg þá blygðast min fyrir 
mína hégómadýrð og mina virðíngagirni! Þegar 
eg hugleiði, að hann kom, ekki til þess að 
láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðr- 
um, hversu má eg þá blygðast mía fyrir dramb- 
semi mína og hroka! Þegar eg hugleiði, hve 
fúslega hann tók við þeim bikar, sem faðirinn 
rétti að honum, hve fúslega hann tæmdi kval- 
anna beiska bikar, hversu má eg þá ekki blygð- 
ast mín fyrir óhlýðni mína, fyrir óþolinmæði 
mína í þjáníngunum og tregðu mína í að bera 
krossinn á eptir lausnara minum! Þegar eg 
hugleiði, hvernig hann umbar mótgjörðir, álas 
og ofsóknir syndugra manna, án þess aptur að 

hata eða hallmæla, og hvernig hann blessaði, 
þegar honum var bölvað, og bað fyrir óvinum 
sínum, hversu má eg þá blygðast mín fyrir 
mina reiði og óstillingu, heipt mína og hefnd- 
argirni! Ög í stuttu máli, enginn hlutar getur 
haft eins mikil áhrif í hjarta mitt eins og eptir- 
dæmi mins heilaga lausnara; ekkert eins sýnt 
mér minn eigin óverðugleik og komið mér til 
að blygðast mín; ekker! eins knúið mig til að 


15. hugvekja. ið) 


biðja með þessum bænarorðum Davíðs: „hver 
Veit, hve opt honum yfirsést? Hreinsa þú mig, 
0, Guð! af mínum heimulegu brestum"! Og 
þó er eg svo tómlátur í að virða fyrir mér 
Þetta heilaga dæmi, og þó gjörir það mig ekki 
betri né guðræknari. Þegar eg tala við fróða 
Og skynuga menn, þá verð eg af því hyggn- 
ari og upplýstari; en af umgengni minni við 

rist verð eg ekki kristilegri né betri. Q, 
hve hjarta mitt er hart og illt! Eg gæti dáið 
af blygðun, ef aðrir menn þekktu allt, sem eg 
hefi hugsað, talað og gjört, og þó læt eg mér 
Það liggja í svo léttu rúmi, að Guðs alskyggna 
auga ávalt sér til mín. 0, hve hjarta mitt 
er holdlega sinnað! Þegar mér verður eitt- 
hvað illt og eg kenni mör einhvers meins á 
líkamanum, þá leita eg mér strax lækningar; 
en um sjúkleika sálar minnar skeyti eg litið, 
Þó eg finni til hans og þekki græðarann 
allra meina. Ó, hve hjarta mitt er eigingjarnt! 
Eg er fús á að prédika fyrir öðrum um dramb- 
semi, um blindni og spillingu mannanna, og 
brýna fyrir þeim, hversu nauðsynlegt það sé, 
að taka á sig krossinn og deyja frá heimin- 
um; en hitt veitir mör þýngra að heimfæra 
Þetta upp á sjálfan mig. Eg er fljótur til að 
Sjá ögnina í auga bróður míns, en sé ekki 
bjálkann í auga sjálfs min; eg tek hart á öðr- 
um, þegar þeir hrasa, en er vægur við sjálfan 
mig, þó eg aðhafist hið sama og þeir, eða 
eitthvað sem ekki er betra. Æ! hvað veit eg, 
hversu opt mér yfirsést. „Hreinsa þú mig, ó, 


76 15. hugvekja. 


Guð! af mínum heimulegu brestum"! — Ef 
vér rannsökuðum sjálfa oss optar en vér gjör- 
um og dæmdum blutdrægnislaust um vort sál- 
arástand, þá mundum vér betur finna til þess, 
að vér allir brjótum margfaldlega, ekki ein- 
úngis með því að hugsa, tala og gjöra það, 
sem Guði er á móti, heldur og með tómlæti 
í vorri köllun, með hræsni vorri, hálfvelgju og 
hjartans þveérúð, og þá mundum vér með enn 
þá innilegri iðrunar tilfinningum taka undir með 
Davíð og segja: „Hreinsa þú mig, ó, Guð! 
af mínum heimulegu brestum!" Látum oss. því, 
kærir bræður! halda reikníngskap við sjálfa 
oss um hugarfar vort og breytni vora, og 
berum það saman við Jesú Krists heilaga lif- 
erni; látum aldrei nokkurn dag svo hjá líða, 
að vér ekki gaumgæfilega hugleiðum, hvernig 
vér þann dag höfum lifað, hvort vér ekki höf- 
um aðhafzt neitt syndsamlegt, eða talað neitt, 
sem var ósamkvæmt þeirri lotningu, sem vér 
áttum að bera fyrir Guði, eða skaðaði eða 
meiddi vorn samkristinn náúnga, hvort vér ekki 
höfum girnzt eða hugsað neitt, sem Guði var 
á móti; rannsökum vandlega, hvort vér höfum 
neytt allra krapta til að gegna vorum skyld- 
um; hvort vér ekki höfum vanrækt að gjöra 
það sem í voru valdi stóð, til að bæta úr ann- 
ara böli og liðsinna þeim; hvort vér af alefli 
höfum leitazt við að laga vora bresti; hvort 
vér höfum beðið Guð rækilega og hjartanlega, 
og Í stuttu máli: hvort oss hafi farið fram eða 
aptur á vorum sáluhjálpar vegi. Ef vér gjörum 


15. hugvekja. fag 


þetta af fullri hjartans alvöru, án þess að 
lræsna fyrir sjálfum oss, þá munum vér í 
fari voru finna marga „heimulega bresti," marga 
bresti, sem vér ekki þekkjum, meðan vér að 
eins lauslega eða alls ekki rannsökum vort 
Sálarástand. Meðan maðurinn lifir í sínu hold- 
lega andvaraleysi, lætur hann sér lítið annt um 
að læra að þekkja sjálfan sig, og þá sjaldan 
hann virðir fyrir sér sálarástand sitt, vill hann 
helzt bera sig saman við aðra sína breisku 
Samkristnu bræður, til þess að geta smjaðrað 
fyrir drambsemi hjarta síns, og sagt: „Eg 
Þakka þér, Guð! að eg er ekki eins og aðrir 
menn". En þegar maðurinn af alvöru og ein- 
lægni kallar sjálfan sig fyrir dómstól samvizku 
sinnar, þá ber“ hann sig ekki saman við þá, 
Sem eru syndugir eins og hann, heldur við 
heilagt líferni lausnara síns, sem honum er 
boðið að breyta eptir, og hann kemst þá að 
raun um, að hann er stórsyndari í Guðs augum, 
og endar þessa sjálfsprófun með þessu auð- 
mjúka bænarandvarpi: „Guð vertu mér synd- 
ugum líknsamur!“ 

Æ, Drottinn! gefðu mér náð til þess, að 
Seta þekkt sjálfan mig; láttu mig aldrei leit- 
ast við að fegra mínar ávirðingar, eða draga 
dulur yfir þær; láttu mig aldrei forðast beiskju 
iðrunarinnar, en hjálpaðu mér til að geta beðið 
þig af hjarta: „Hreinsa mig, 6, Guð! af mínum 
heimulegu brestum" í Jesú nafni! Amen. 


16. hugvekja. 


Hebr. 42., 16.—17. „Esaú seldi fyrir einn málsverð sinn 
frumgetníngarrétt. En þér vitið, að honum var 
synjað, þá hann síðan vildi öðlast blessunina, því 
hans iðrun var árangurslaus, þó hann leitaði þess 
með tárum." 


Þessi frásaga úr heilagri Ritningu er lærdóms- 
rík fyrir oss, kærir bræður! Meðal hinna 
sýnilegu Guðs skepna á jörðinni er maðurinn 
hin ágætasta"; hann er frumgetningur þeirra, 
„og Guð hefir sett hann til að ráða yfir öllum 
öðrum dýrum, og skapað hann í sinni mynd. 
Þannig hefir vor algóði himneski faðir ætlað 
manninum tvöfalda arfleifð, aðra hér á jörðinni, 
en hina á himnum. Hið jarðneska hlutskiptið 
og tímanlegu gæðin vilja allir eignast og auka 
sem mest; á þeim hafa allir miklar mætur; 
fyrir þau leggja menn lífið í sölurnar og selja 
fyrir þau, eins og Esaú, sinn veglega frum- 
getningarrétt til guðsrikis: sína himnesku eilífu 
arfleifð. Stutta stund gætti maðurinn síns himn= 
eska barnaréttar; hann hvarf frá Guði og missti 
þá sakleysið og friðinn; hann vildi heldur ráða 
sér sjálfur, en gefa sig á vald Guðs föðurlegu 
handleiðslu; hann föll frá skapara sínum og fór, 
eins og hinn glataði sonur, burt í framandi 
land, og þar heyrði hann ekki lengur Guðs 
raust, og skeytti ekki lengur hans áminning- 
um. Í fótspor hinna fyrstu syndara hafa allir 
miðjar þeirra fetað. En þegar vér nú aptur 
viljum „öðlast blessunina og með iðrunartárum 


16. hugvekja. 79 


leitum hennar", hvernig eigum vér þá að því 
að fara? Að vísu erum vör börn, sem höfum 
villzt frá vorum himneska föður; en enn þá 
Eigum vör þó eptir leifar af hans föðurlegu 
lessun; enn þá getum vér aðgreint illt og gott 
og látið dyggðina sitja í fyrirrúmi; enn þá get- 
um vér séð, að það er vor háleita köllun, að 
elska Guð og hlýða hans vilja. Enn þá eigum 
Vér skynsemi, samvizku og frjálsræði. En hvað 
Stoða oss þessar dýrmætu náðargjafir Guðs, 
fyrst elskan til hans er hvorfin, með því hún 
átti að gæta þess, að þeim væri rétt varið, og 
fyrst eigingirnin með öllum sínum tilhneiging- 
um er komin í hennar stað og hefir fengið vald 
yfir oss? Í stað þess að hlýða Guðs boðum, 
Sem vér þekkjum, en elskum ekki, hrífumst vér 
af elsku til heimsins, svo vér girnumst og gjör- 
um það, sem vör þó viðurkennum, að sé illt, og 
Verjum skynseminni til að afsaka með henni 
Syndir vorar. En Jesús er kominn til að frelsa 
Það, sem glatað var. Fyrir hann kallar Guð oss 
til að leita vorrar týndu arfleifðar og komast 
aptur í sátt og samfélag við sig, og veginn til að 
Má aptur vorum himneska barnarétti hefir frelsar- 
inn sýnt oss með þessum orðum: „Hver, sem 
ekki meðtekur guðsríki eins og barn, mun 
aldrei þangað koma" (Mark. 10., 15). Eins og 
börn verðum vör aptur að leita vors himneska 
barnaröttar, það er að skilja: barnslegrar trúar * 
1 auðmýkt hjartans og barnanna sakleysis á 
helgunarinnar vegi. Vor dýrmætasta arfleifð 
er einfaldleg barnatrú, hrein og helg guð- 


80 16. hugvekja. 


ræknis tilfinning, sem enn er óflekkuð af synd- 
samlegum girndum, og innilegt trúnaðartraust, 
sem enn er óveiklað af syndinni.  Æ! vér 
munum vissulega allir eptir sakleysi voru í 
barnæskunni. En svo komu aðrir tímar, tímar 
efasemdanna og vantraustsins, og vér þóttumst 
vera ríkir, hafa allsnægtir og einkis þarfnast; 
hin einfaldlega trú truflaðist af hégómlegum 
hugsunum og ónytjuspurningum.  Drambsemi 
skynseminnar er vegurinn til falls og hrösun- 
ar; en hið fyrsta stig á veginum til himinsins 
er það, að játa í auðmýkt, að vér þurfum æðra 
ljóss og leiðsögu við. Verðum því aptur auð- 
mjúkir eins og börn; tilbiðjum þá órannsakan- 
legu speki, sem yfirgengur allan mannnlegan 
skilning; tilbiðjum þann heilaga kærleika, sem 
sendi sinn son í heimiun til að endurleysa 
heiminn; tilbiðjum þá eilífu náð, sem svo dá- 
samlega leiðir oss á lífsins vegi, og sem á 
ælinnar kvöldi tekur sín trúlyndu börn í sinn 
himneska föðurfaðm! Leitum barnanna sakleysis 
á helgunarinnar vegi! Guð hefir sameinað sak- 
leysi og barnæsku, og þetta fylgist að, þangað 
til spilling heimsins og fortölur girudanna að- 
skilja það. Sakleysi æskuáranna er svo elsku- 
vert, að það hlýtur að. hræra hvern óspilltan 
mann og jafnvel hafa áhrif á hinn lastafulla. En 
uÓmögulegt er, að hneyxlanir komi ekki", bæði 
að innan úr hjartanu, þegar girndirnar vakna, 
og utanað úr syndugum heimi; en „vei þeim 
manni, frá hverjum hneyxlanin kemur! „Hver, 
sem skemmir Guðs musteri — helgidóm sak- 


16. hugvekja. S1 


leysisins — honum mun Guð hegna, því Guðs 
Musteri er heilagt“ (1. Kor. 3., 17.). En af 
Sorglegri reynslu sjálfra vor og annara vitum 
Ver þó, að þetta musteri Guðs, þetta hjartans 
Sakleysi, verður fyrr eða síðar vanhelgað af 
Sirndum, afvegaleiðslum og vondum eptirdæm- 
um. Það, sem þannig vanhelgast og missist, 
Verður ekki aptur fengið nema á helgunar- 
Innar vegi. Jesús heimtar af oss iðrun og 
apturhvarf; hann heimtar, að vér verðum aptur 
eins og börn og fæðumst að nýju; að vér 
hreinsum oss af allri saurgun holdsins og 
andans; að vér lærum að stjórna tilhneigingum 
Vorum og veitum freistíngunum hrausta mót- 
Stöðu. Af því vér á fullorðinsárunum höfum 
Svo mikið saman við veröldina að sælda og þá 
hluti, sem í henni eru, verður ekki hjá því 
komizt, að vér lærum að þekkja freistingarnar; 
en þessi þekking á að kenna oss að varast 
þær; þekkingin á þeirri eymd og glötun, sem 
Þær vilja steypa oss í, á að kenna oss ár- 
Vekni og viðbjóð við syndinni. þetta getum 
Vér lært og þetta eigum vér að læra af freist- 
Ingunum; en getum þó ekki sigrað þær með 
Vorum eigin veiku kröptum, heldur fyrir 
hann, sem oss máttuga gjörir" Vör getum 
arizt, en sigurinn kemur frá Drottni, og „alla 
hluti megnum vér fyrir hann, sem elskaði oss 
og framseldi sjálfan sig í dauðann vor vegna, 
Svo vér yrðum hreinir og óstraffanlegir." Æ, 
biðjum hann því, bræður góðir! að gefa oss 
háð til þess, að geta unnið sigur í baráttu 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 5 


82 16. hugvekja. 


trúarinnar og náð aptur vorum himneska barna- 
rétti! Þér únglíngar! sem enn hafið óspillt 
hjörtu og eigið þessa arfleifð óflekkaða, gætið 
hennar vel í Guðs nafni, því hún er yðar 
dýrmætasti fjársjóður! Og þér, foreldrar! 
sem eigið að vaka yfir sakleysi barnanna, 
gætið þess í Guðs nafni, að láta ekki illt eptir- 
dæmi yðar eða hirðuleysi spilla þeim! — Vér 
höfum á þessari kvöldstundu rennt augunum 
til barnæskunnar og jafnframt til barnæsku 
sjálfra vor; hún kemur ekki aptur fyrir neinn 
af oss, nema í endurminníngunni og söknuði 
hjartans; en við hliðina á henni stendur endur- 
minning vorra fullorðsinsára og alls þess tíma, 
sem vér síðan höfum lifað. Æ! margt illgresi 
hefir síðan lifnað við og sprottið upp í hjörtum 
vorum og kæft það hið góða sæði, sem vor 
himneski faðir sáði þar á æfinnar morgni; 
margur ljótur syndavani hefir síðan fest djúpar 
rætur hjá oss. Æ! leitum þá aptur vorrar 
himnesku arfleifðar með auðmýkt hjartans og 
helgun lífernisins. Tíminn hleypur með hraðri 
rás og fæst hvorki aptur með tárum né bænum. 
Syndaskuldin og samvizkukvölin stendur kyr, 
En ein er líka huggunin eptir, ó vor Guð! 
fyrir þín iðrandi börn, sem hafa villzt frá 
þínu föðurhjarta, og hún er það, að þú ert 
faðir allrar miskunar og fyrirgefur oss í Jesú 
nafni vorar skuldir, þegar vér í auðmýkt flýjum 
til þín og með einlægri iðrun leitum þinnar 
náðar. Miskuna þú oss og öllum þínum villa- 
ráfandi börnum; legg þú, góði frelsari! þína 


16. hugvekja. 83 


líknarhönd yfir oss; blessa þú oss og fullvissa 
ú oss um, að oss heyri guðsríki til, ef vér 
leitum þess af hjarta; og þegar þú kemur sem 
dómari lifenda og dauðra, æ! láttu oss þá fá 
að heyra þessi huggunarfullu orð: „Komið 
lessuð börn míns föður og eignizt það ríki, sem 
Yður er fyrirbúið frá veraldar uppbafi!“ Amen. 


17. hugvekja. 


1. Jóh. d., 8.—9. {Guð er kærleikurinn; í því opin- 
berast elska Guðs til vor, að Guð sendi sinn einget- 
inn son í heiminn, svo vér skyldum lifa fyrir hann." 


Kristindómsiná aðalinntak er sá kærleiki Guðs 
til vor syndugra manna, sem er auglýstur í 
Jesú lífi og lærdómi, í hans pínu og frið- 
Þægjandi dauða og í ástgjöfum hans anda. 

ristindómurinn er því þekkíngin á Guðs kær- 
leika og sameining við hann í kærleika. Aumur 
er sá maður, sem verður leiður á þessum 
huggunarfulla höfuðlærdómi kristilegrar trúar. 
Vér höfum allir þörf á að innræta oss og hug- 
festa þann lærdóm, að Guð er kærleikur, því 
Þessi lærdómur hefir helgandi áhrif á líferni 
Vort og styrkir og huggar oss á vorri dauða- 
Stundu. Sú trú, „að Guð er kærleikurinn," 
er sá sigur, sem yfirvinnur heiminn með allri 
hans mæðu og öllum hans freistíngum og 
lystisemdum. Ef þú hefir þessa trú í hjarta 
Þinu, kristinn maður! þá ert þú óhultur í sör- 

6* 


84 17. hugvekja. 


hverju mótlæti; sé Guð með þér, hver getur 
þá verið á móti þér? Að sönnu geta sjúk- 
dómar og örbyrgð sókt þig heim, og þinn 
ytri maður hrörnað; en þinn innri maður endur- 
nýjast þó, og þú heldur þeim fjársjóði, sem 
er dýrmætastur allra: undirgefninni undir Guðs 
vilja og trúnaðartraustinu á hans mildiríku for- 
sjón. Með þessari trú í hjarta þínu ert þú 
rikur í fátæktinni, hughraustur í veikindunum, 
glaður í sorginni, lifandi í dauðanum; ef þú 
geymir þessa trú í hjarta þínu, þá sér þú 
ljós í efasemdanna myrkrum, vinnur sigur Í 
freistínganna stríði og lífsins kórónu í þínu 
dauðastríði; með þessari trú vinnur þú verk 
köllunar þinnar með glöðu geði og bæn til 
Guðs, og felur þig á hverju kvöldi Guðs vernd 
og forsjón á hendur. En hver fær til fulls 
útlistað þá huggunar fyllíngu, sem þessi lær- 
dómur hefir að geyma? Friðþæging við Guð 
og friður sálarinnar er sú æðsta þörf og hið 
dýrmætasta hnoss mannsins; því sé vor innri 
maður ósáttur við Guð, eða í ófriði við sjálfan 
sig, þá getur maðurinn ekki notið sannarlegrar 
gleði, þó veröldin brosi á móti honum. Allir 
þurfum vör þess við, að það sé friður og ein- 
drægni milli skilnings og tilfinninga, milli skyn- 
samlegra hugleiðinga og hjartanlegrar trúar, 
milli samvizkunar og heilags Guðs. En þessu 
getum vér ekki komið til leiðar af sjálfsdáð- 
um; því það lögmál, sem í Guðs umboði talar 
til vor í hans orði og í samvizku vorri, heimtar 
mikið, eins og von er til, þar eð vér erum 


17. hugvekja. 85 


Skapaðir í Guðs mynd; það býður oss, að vera 
fullkomnir eins og vor himneski faðir er full. 
kominn;" það lætur sér ekki lynda, að vér 
leggjum stund á einstöku góðverk, heldur vill 
Það, að vör séum dyggðugir og „heilagir í 
öllu voru líferni:" það lítur ekki á yfirborð 
Verkanna, heldur á hjartað og hugarfarið; það 
lagar sig ekki eptir girndum vorum og til- 
hneigíngum, heldur miðar það allt við hið 
æðsta góða. Æ!l hvernig getum vér staðizt 
fyrir þessum dómstóli? Vér skjótum skuldinni 
upp á mannlegan breyskleika, en höfum þó 
aldrei reynt, hve miklu góðu vér hefðum getað 
komið til leiðar, hefðum vér haft einlægan 
Vilja á því, og af hjarta leitað bjá Guði liðs 
og krapta til þess. Sérhver ásökun sam- 
Vizku vorrar vitnar gegn oss. Vér tölum um 
iðrun vora fyrir hið umliðna, fyrir vorar drýgðu 
Syndir, um löngun vora eptir Guðs náð og 
friði við hann, og um þau góðu áform, sem 
Vér nú höfum tekið fyrir oss; en vér hljótum 
þó að játa, að iðrun vor getur ekki afplánað 
Yfirsjónir vorar og að áform vor eru annað 
en framkvæmdin sjálf. Já, vér hljótum allir 
í auðmýkt hjartans að játa, að vér erum aumir 
Syndarar og brjótum margfaldlega. Hver ver 
oss fyrir ásökunum samvizkunnar? Hver hreins- 
ar sálir vorar af saurgun syndanna? Hver 
léttir af oss hinni þúngu synda byrði? — 
Sumir vilja telja sér trú um, að mannlegir 
kraptar geti reist hinn fallna á fætur aptur, 
og að angur og betrunaráform geti bætt fyrir 


86 17. hugvekja. 


brot og yfirsjónir. En þessar fortölur geta 
ekki gelið hjartanu aptur þann frið, sem það 
er búið að missa; það heimtar aðra tryggari 
stoð í veikleika sínum, aðra áreiðanlegri hug- 
svölun í sinni hryggð og angist. Hvergi finnur 
hjartað hvíld og huggun, nema í þeim lær- 
dómi, að „svo elskaði Guð heiminn, að hann 
út gaf sinn eingetinn son, til þess að hver 
sem á hann trúir, ekki skuli fyrir farast, heldur 
hafa eilíft lif" (Jóh. 3. 16.), og „að Guð hefir 
fyrir Jesúm Krist friðþægt heiminn við sjálf- 
an sig“ (2. Kor. 5., 19.). Þetta er hinn mikli 
leyndardómur guðhræðslunnar, og þegar krist- 
inn maður meðtekur hann í trúnni, fær hann 
að reyna krapt friðþægingarinnar og Guðs 
kærleika. Hvergi nema undir Jesú krossi 
fáum vér af oss létt eymdabyrði syndarinnar; 
þar heyrum vér raust vors deyjanda lausnara, 
sem biður: „Faðir, fyrirgef þeim!" Með trúar- 
innar augum sjáum vér nú himininn opinn og 
Guðs náðartaðm útbreiddan; þessi sjón græðir 
sár hjartans, samvizkukvölin snýst í hryggð 
eptir Guðs vilja og girndirnar spekjast af 
helgandi áhrifum guðlegrar náðar. Lærdómur- 
inn um Guðs kærleika í Jesú Kristi sættir oss 
við Guð og sjálfa oss; hann er skilyrði fyrir 
traustinu á guðlegri forsjón og undirstaða allrar 
sannarlegrar lífernis betrunar. Lærdómurinn 
um Guðs kærleika í Jesú Kristi opnar oss 
himininn og sameinar tíma og eilifð. það 
hlýtur að vera manninum sem skynsemigæddri 
veru mjög áríðanda, að vita vissu sína um 


17. hugvekja. 87 


ástand sitt eptir dauðann; en skynsemin ein- 
Sömul getur ekki tekið öll tvímæli af í þessu 
efni, nö komið í veg fyrir, að ýmsar efasemdir 
hreifi sör í sálunni, sem vekja hjá henni óþreyju 
Og kvíða. Guðs náð og kærleika eigum vér 
það að þakka, að Jesús Kristur hefir lífið og 
Ódauðleikann í ljós leitt. Hann prédikaði lær- 
dóminn um eilift líf með sinni kenningu, sem 
hafði eilífan sannleika að geyma; með sínu 
lífi, sem hann varði til að vinna eilift verk; 
Með sinni upprisu, sem var hinn ljósasti vottur 
um, að hann var sjálfur upprisan og lífið, og 
Pantur fyrir því, að „þeir framliðnu eru sælir, 
Sem í Drottni deyja," því að þeir „munu heyra 
Guðssonar raust," og vér eigum allir að birtast 
fyrir Krists dómstóli, svo hvereinn fái laun 
€ptir breytni sinni í líkamanum, hvort sem 
hún hefir verið góð eða vond." þessi lær- 
dómur um Guðs eilífa kærleika í Jesú Kristi 
er vor einasta huggun í lífi og dauða og sú 
Einasta uppspretta dyggðugs og sannkristilegs 
lifernis. Æ! vermdu og lífgaðu vor köldu 
björtu, kærleikans himneski, heilagi andi! Það 
er kærleikans eðli, að breyta hugarfarinu og 
efla og styrkja kraptana til hins góða. Ö! 
látum oss elska Guð, því hann. elskaði oss að 
fyrra bragði. Þessi heilagi kærleiki Guðs er 
hið æðsta, sem mannlegur hugur getur hugsað 
sér, hið sælufyllsta, sem mannlegt hjarta getur 
reynt. O! látum oss elska Guð, svo vér get- 
um betur lært að þekkja hann, sýnt honum 
auðsveipnari hlýðni, fúslegar tekið hverju því, 


ss 17. hugvekja. 


sem hann lætur oss að höndum bera, og inni- 
legar elskað meðbræður vora, sem eins og 
vér eru á leiðinni til eilifðarinnar og vona 
eins og vér að verða Guðs náðar aðnjótandi 
fyrir Jesúm Krist. Amen. 


18. hugvekja. 


Lúk. 10., 25. „Hvernig á eg að breyta, svo að eg 
eignist eilíft líf." 


Þessi spurning, sem lögvitríngurinn forðum 
lagði fyrir frelsara vorn, hreifir sér í brjósti 
hvers manns, sem ekki er öldúngis hugsunar- 
laus um sín sálubjálparefni; þvi hver getur 
látið sér að öllu leyti lynda þetta jarðneska 
lí“? Hver getur fundið hvild fyrir sálu sína 
í þessu stutta og stopula lífi, sem er fullt af 
ófriði og stríði og einatt hlaðið eymdum og 
mæðu; sem að sönnu stundum veitir oss fögnuð 
og gleði, en sýnir oss jafnframt, að þetta er 
hverfult eins og hjálíðandi skuggi, og að vér 
sjálfir erum á flugi og megum á hverri stundu 
búast við þessum boðskap: Nú átt þú að fara 
héðan og deyja? En því betur sem vér finn- 
um til þess, að vér getum ekki fundið hvild 
fyrir sálir vorar í þessu hverfula og fallvalta 
lífi, því inndælli og huggunarfyllri fyrir oss eru 
fyrirheit frelsara vors, sem kom til að afreka 
oss eilift líf; því inndælli og huggunarfyllri 
fyrir oss eru þessi hans orð: „Komið til mín 


18. hugvekja. 89 


allir þör, sem erfiðið og þúnga eruð hlaðnir, 
eg vil gefa yður hvild" (Mtth. M., 28.). Já, 
hvíld fyrir vorar þreyttu sálir, fyrir vor mæddu 
Og angruðu hjörtu, það er það hnoss, sem vér 
mest af öllu þráum og þörfnumst, og án 
þess getum vör engra gæða notið. En hvar 
fáum vér þessa hvíld nema í hinu eilífa, nema 
hjá frelsara vorum, sem hafði orð hins eilífa 
lífsins og kom til að frelsa oss úr ánauð synd- 
Arinnar og forgengilegleikans, svo hið eilifa 
lífið gæti upp runnið í oss? Hann hefir kennt 
Oss, að það sé eilíft lif, að þekkja sig og 
Þann, sem sendi hann, einn sannan Guð (Jóh. 
17., 3). En að þessi þekking ekki megi vera 
dauð og ávaxtarlaus, hefir hann brýnt fyrir 
Oss, þegar hann sagði, að til þess að eignast 
eilift lít, þyrftum vér að elska Guð umfram 
alla hluti og náúngann eins og sjálfa oss (Lúk. 
10., 2g.). Þetta er líka eðlilegt, því sá, sem 
ekki elskar Guð, þekkir hann ekki réttilega, 
og er ekki gagntekinn af lotningu fyrir hans 
eilífu hátign, né af þakklæti fyrir hans óend- 
anlegu gæzku. Davíð hefir fagurlega lýst elsk- 
unni til Guðs, þegar hann segir: „Hjartkæran 
hefi eg þig, Drottinn! minn styrkleiki" (Sálm. 
18., 2). „Hvern hefi eg í himninum nema þig? 
og jafnt við þig gleðst eg við ekkert á jörð- 
Inni. Þó að minn líkami og hjarta vanmegn- 
ist, ertu samt, Guð! alla tíma mitt hjartans 
traust og hlutskipti" (73. 25.—26.). „Eins og 
hjörturinn kallar eptir rennanda vatni, eins 
kallar sál mín, Guð! til þín. Sál mína þyrstir 


90 18. hugvekja. 


eptir Guði, eptir lifanda Guði" (42.,2.—3.). Ó, 
hversu aumir eruð þér, syndugir menn! sem 
aldrei finnið til þessa þorsta eptir Guði, sem 
einúngis þyrstir eptir hinum jarðnesku svölun- 
arlindum, sem ekki gjöra annað en æsa þorsta 
yðar því meir; sem látið daga koma og liða, 
án þess að lypta hjörtunum upp til Guðs, af því 
þér finnið hjá yður enga löngun til þess. þér 
hvorki byrið daginn né endið hann með bæn 
til Drottins; þér leitið einúngis líkamanum 
hvíldar, en leitið ekki sálunni hvíldar í Guði? 
Hvernig ættuð þér þá, niðursokknir í þetta 
jarðneska líf, að hafa eilíft lif í yður veranda? 
Vilir þú eignast eilíft lf, kristinn maður! þá 
ástundaðu að elska Drottinn Guð þinn af öllu 
hjarta; hugsaðu um hans óendanlegu fullkom- 
legleika, um hans almætti, heilagleika, speki 
og gæzku; rifjaðu upp með þér allar hans 
náðarríku velgjörðir við oss synduga menn og 
við þig sér í lagi, og þakkaðu honum af öllu 
hjarta fyrir hans náð og miskunsemi, og þegar 
þú í öllum lífsins byltingum „með góðri breytni 
felur sálu þína honum á hendur“ (1. Pét. 4. 
19.), þá munt þú fá að reyna, „að hans kær- 
leiki fullkomnast í þér". En vér vitum það, 
kærir bræður! að vér eigum ekki að elska 
með orði og túngu, heldur í verki og sann- 
leika", og því „höfum vér það boðorð frá Guði, 
að sá, sem elskar Guð, honum beri einnig að 
elska sinn bróður“ (1. Jóh. 4., 24.), og í þessu 
boðorði eru allar skyldur vorar við náúngann 
innifaldar. Eins og vor himneski faðir alltaf 


18. hugvekja. 91 


€rfiðar, alltaf upp lýkur sinni mildu hendi með 
Sinni blessun, þannig eigum vér líka, eins og 
hans börn, að erfiða trúlega hver í sínum verka- 
hring með samvizkusemi og í kærleika, og 
leitast við, eptir því sem oss er unnt, að efla 
annara heilli. Hversu opt brýnir ekki guðs- 
Orð fyrir oss, að vér eigum að vera meðaumk- 
Unarsamir, sáttgjarnir, breinskilnir, mildir og 
Mannúðlegir við aðra, þar eð vér allir söum 
börn hins sama himneska föður og allir endur- 
leystir af frelsara vorum, Jesú Kristi. 
Þegar vör nú, kærir bræður! spyrjum, 
hvernig vér eigum að breyta, svo að vér eign- 
umst eilíft líf, þá bendir frelsarinn oss á föð- 
Urinn, sem sendi hann og segir: „Elska skaltu 
Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af 
allri öndu þinni og af öllum mætti þínum og 
af öllu hugskoti þínu", og hann bendir oss á 
bræður vora, sem hann elskaði og gaf sig í 
dauðann fyrir, og segir við hvern þann, sem 
honum vill fylgja: „Elska skaltu náúnga þinn 
eins og sjálfan þig". Já, hann bendir oss á 
Þann síðasta dag, þegar hann kemur aptur í 
Sinni himnesku dýrð og allar þjóðir safnast til 
hans, og hann af sinni náð og miskunsemi mun 
Segja við þá, sem hér í lifi höfðu hlýtt hans 
röddu: | Komið blessuð börn mins föður og 
€ienizt það ríki, sem yður var fyrirbúið frá 
upphafi veraldar! .... það sem þér gjörðuð 
Við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, 
það hafið þér mér gjört" (Mtth. 25.). Látum 
Þessa umhugsun kröptuglega hvetja oss til að 


92 18. hugvekja. 


höndla eilíft líf í elsku til Guðs og manna, og 
í lifandi trú á vorn himneska föður og þann, 
sem hann sendi, Jesúm Krist. Trúin er skil- 
yrði fyrir elskunni, af því trúin veitir huggun 
og hvíld sálum vorum. Þegar vér í trúnni til 
einkum oss huggun Guðs náðarfyrirheita og 
treystum því, að syndir vorar séu oss fyrir- 
gefnar og að það sé engin fordæming framar 
yfir oss, og vér því finnum til friðar og gleði 
í hjörtum vorum, æ! þá hrærast hjörtu vor 
af þakklæti og af elsku til Drottins, sem misk- 
unaði oss, aumum syndurum, frelsaði oss úr 
neyðinni og tók oss í sátt við sig. Þá fer kær- 
leikurinn að þvínga oss, svo vér viljum ekki 
framar lifa sjálfum oss, þá fer kærleikurinn 
að þvinga vorn vilja undir Krists vilja og vort 
trúaða og kærleiksfulla hugarfar fer að bera 
ávöxt Í heilögu líferni. 

Ó, Guð! gef þú oss náð til þess, að taka 
æ meiri og meiri framförum í trúnni og kær- 
leikanum, svo vér fáum höndlað eilift líf: hið 
eilífa sælulífið í þer, sem ert og varst og verður 
frá eilífð til eilífðar.  Bænheyr oss í Jesú 
nafni! Amen. 


19. hugvekja. 
Hebr. 9., 27. /Mönnunum er fyrir sett eitt sinn að deyja.“ 


Allir menn hljóta að deyja, og þó hafa fæstir 
rétta hugmynd um, hvernig þeir eigi að deyja, 
til þess að dauðinn geti orðið þeim ávinningur, 


19. hugvekja. 93 


Það er að skilja: inngangur til eilífs lífs. Þess 
Vegna eru svo margir hræddir við dauðann 
Og svo margir sjúklíngar, sem ekki þykir 
Meinn hlutur óttalegri en sú tilhugsun, að þeir 
Verði þráðum að skilja hér við og yfirgefa 
Þetta líf, Þetta gegnir því meiri furðu, sem 
Það eru ekki einúngis veikindin, er minna oss 
á dauðann, heldur og allir hlutir, bæði hjá sjálf- 
um oss og umhverfis oss. Já, sérhvert kvöld 
Og sérhver morgun minna oss á vort dauðlega 
eðli og vort endadægur, óg enn er einn dagur 
æli vorrar liðinn og vér erum komnir einum 
degi nær gröfinni. Hversu fljótt líður ekki 
barnæskan, fullorðinsaldurinn og elliárin, og það 
Sem liggur milli vor og grafarinnar, það sem 
að skilur oss og eilífðina, er ekki nema eitt 
áugnablik.  Æ, undir hverju er þá viðhald 
Essa vors skamvinna lífs komið? Undir við- 
haldi þessa líkama, sem fyr eða síðar verður 
að dupti og moldu, þó hann sé dásemdarverk 
Drottins og vottur um hans almætti og speki. 
Allir hlutir verða til þess að eyða líkamanum, 
0g á hverjum degi og hverri stundu verður 
Þessu verki meir og meir ágengt. Áhyggja 
Og sorg, erfiði og mæða og þau störf, sem 
Vér ekki getum hjá komizt, veikja heilsu vora 
0g eyða kröptum vorum. Ekki er hvíld og 
Iðjuleysi eða munaðarlífið hættuminna fyrir 
líkamann, því þetta gjörir hann þúngan og 
Óhæfilegan til allrar vinnu, og hefir ótal veik- 
indi í för með sör. Hör við bætast svo mörg 
Skaðleg útvortis áhrif, sem vér ekki getum 


94 19. hugvekja. 


gætt vor fyrir: illviðri, frost og biti, þurkur 
og væta. Já, jafnvel fæðan, sem vér neytum, 
"og loptið, sem vör öndum að oss, veikir lífs- 
kraptinn. Sérhvert augnablik, er vér lifum, er 
barátta við dauðann. Og hversu lítið þarf 
ekki til þess að flýta fyrir honum! Ekki þarf 
annað til þess en lítinn fótamissi, litla byltu, 
óvarkára breifíngu, einn dropa blóðs, sem tekur 
óreglulega stefnu, litla sin, sem slitnar, og Í 
stuttu máli getur lítilfjörlegt viðvik, sem vér 
ekki getum fyrir séð né fyrir byggt, allt í 
einu grandað lífi voru og sundurskorið vor 
veika lífsþráð. Og þó lifum vér eins og vér 
ættum aldrei að deyja, eða ættum það víst, að 
fá nægan tíma til undirbúnings undir dauðann. 
aDári! í nótt mun líf þitt verða frá þér tekið" 
(Lúk. 12., 20.). A hverjum degi megum vér 
búast við að heyra þessi óttalegu og alvöru- 
fullu orð til vor töluð, og það er einúngis 
Guðs náð að þakka, að þetta hefir allt til þessa 
dregizt, og að hann hefir lengt vorn lífstíma 
til nálægrar stundar. Í stað þess að segja 
með postulanum Páli: „eg dey daglega 08 
mig langar til að fara héðan og vera bjá 
Kristi," þá höfum vér mörg áform fyrir stafni, 
sem gjöra ráð fyrir löngu lífi. — Af hverju 
kemur nú þessi óbeit á að búast við dauða 
vorum? Af því vér elskum þetta líf svo dátt, 
af því vér hvorki elskum guðsríki né eilíft 
líf eins og vér ættum að gjöra. Ö, vör aumar 
og vesalar mannskepnur, sem ekki getum losað 
hug né bjarta við þessa jörð, sem þó er mörg“ 


19. hugvekja. 95 


um af oss sannkallaður táradalur, sem ekki 
Setum út rýmt úr hjörtum vorum elskunni til 
heimsins og hans fallvöltu gæða, sem yfirgefa 
Oss áður en oss varir! Æ, snú þú oss, Drott- 
inn! þá verður oss snúið; snú þú vorum hjört- 
um í hæðirnar til þín og gef þú oss náð til 
Þess að hugleiða, að vör erum hör útlendir 
Og vegfarendur, að hér er ekki vort rétta 
föðurland, heldur hjá þér, vor himneski faðir! 
iðjum þannig góðan Guð æ og iðulega að 
Sefa oss krapta til að losa björtu vor við 
Mátalausa elsku til hinna jarðnesku hluta, en 
Stóðursetja þar aptur heita elsku til sín og 
frelsara vors, Jesú Krists. Venjum oss á að 
1ugsa opt um dauðann, en ekki svo, að vér 
fyllumst ótta og kvíða af þessari umhugsun, 
heldur til þess því betur og rækilegar að geta 
ið oss undir hann í sönnum guðsótta; til 
€ss með því meiri árvekni að geta vakað yfir 
Sjálfum oss og sigrazt á þeim freistíngum, sem 
l€imurinn og vorar spilltu girndir leiða oss í; 
til þess með því meiri kostgæfni að leitast við 
að afla oss þeirra himnesku fjársjóða, sem 
hvorki mölur né ryð fá grandað, sem fylgja 
Oss út yfir dauðann inn í eilifðina. Ef vér, 
kristnir bræður! breytum þannig, þá getum 
Ver ókvíðnir horft á dauðans aðkomu, ókviðnir 
Sagt: kom þú sæll þegar þú villt!" því vér 
um þá og deyjum í Jesú nafni, í innilegri 
Sameiningu við hann, sem er upprisan og lífið, 
0g sem hefir heitið sinum trúlyndu lærisvein- 
Um, að þeir skuli eilíflega fá að vera þar sem 


96 19. hugvekja. 


hann er. Hann mun þá á vorri dauðastundu 
flytja oss héðan í sínum blessaða friðarfaðmi 
inn á friðarins og fagnaðarins land, í sælu- 
fulla sambúð við Guð og alla útvalda. Amen. 


20. hugvekja. 


Matth. 25., 46. þá munu þessir fara til ævarandi kvala, 
en þeir góðu til eilífrar sælu.“ 


Þetta verða þá hin seinustu afdrif allra manna, 
að hinir óguðlegu fara til ævarandi kvala og 
hinir góðu til eilifrar sælu; þannig enda þá 
að lokunum allar þeirra óskir og vonir, allar 
þeirra ráðagjörðir og áform; þannig verður þá 
að lokunum leitt í ljós, það sem nú er hulið, 
hvers vegna lífskjörum mannanna hér á jörðu 
er svo misjafnt úthlutað, og allt opinberað, 
sem oss nú þykir óskiljanlegt í Guðs alheims- 
stjórn. þetta líf er þá ekki nema eitt augna- 
blik, sem jafnskjótt hverfur aptur í endalausri 
eilífð. Endalaus ófarsæld og eilíf sæla að greina 
þá að lokunum kjör allra manna, og annað- 
hvort þetta hlutskipti bíður þá einnig vor, kærir 
bræður! En hvað kemur til þess, að þessi 
háleitu sannindi, sem hafa svo mikilvægar af- 
leiðingar fyrir vora eilífu farsæld, sýnast hafa 
svo lítil áhrif á líferni manna og betrun hug- 
arfarsins? Mun það ekki koma til af því, að 
spillíngin, sem er vantrúarinnar móðir, vekur 
efasemdir um sannleikann í hjörtum manna og 


20. hugvekja. 97 


kemur þeim til að spyrja sjálfa sig, hvort 
Þetta muni ganga til eins og guðsorð kennir 
Oss. Það er líka eðlilegt, að hið spillta hug- 
arfar reyni með öllu móti til að vefengja þann 
Sannleika, sem er svo vel lagaður til að trufla 
Þess holdlega andvaraleysi og veikja áhrif þess 
Sannleika, sem ónáðar það í syndarinnar og 
heimsins þjónustu. Heimurinn hefir, eins og 
Vonlegt er, enga geðþekkni á að hugsa um 
eilíft endurgjald, og því hefir hann ávalt reynt 
til að út rýma umhugsun um eilífðina úr huga 
Og hjörtum manna; hann veit af því, að þessi 
ugsun leggur óþægilegt hapt á mannlegar 
Sirndir og tilhneigingar, og að girndanna þrælar 
Muni ekki geta orðið rólegir og andvaralausir, 
nema þeir áður séu gjörðir vantrúaðir, það er 
nú líklegt, að enginn af oss, kristnir bræður! 
€fumst um sannleika guðsorðs, efumst um, að 
annað líf sé til eptir þetta, og að á efsta degi 
fái góðir og vondir eilif laun og eilífa hegn- 
ing fyrir breytni sína hér í lífi. En þó sýnir 
hugarfar vort og breytni vor, hálfvelgja vor 
Og alvöruleysi í vorum sáluhjálpar efnum, að 
annaðhvort felst leynilegur efi í hjörtum vor- 
um, eða að trú vor er dauð og dofin. Það 
Væri sannarlega hryggilegt, ef það þyrfti að 
fara að sanna hina helztu og huggunarfyllstu 
trúarlærdóma fyrir kristnum mönnum; ef það 
Þyrfti á ný að fara að sanna fyrir þeim, sem 
hafa meðtekið Jesúm Krist í trúnni og eru 
Uppfræddir í hans sáluhjálplega lærdómi, að 
Vér ekki séum orðnir til af blindri hendíngu 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 7 


98 20. hugvekja. 


eða tilviljun, heldur hafi almáttug og alvitur 
vera myndað oss og gefið oss ódauðlegan 
anda, sem lífgi líkama vorn og hverfi aptur 
til Guðs, sem gaf hann, hverfi til þeirra eilífu 
bústaða, þar sem hverjum verður goldið eptir 
hans verkum. Með þessum sannindum hóf 
Páll postuli trúarkenningu sína fyrir Aþenu- 
borgarmönnum (Post. gb. 17., 29.), og með þeim 
lögðu postularnir grundvöll sinnar sáluhjálp- 
legu kenningar meðal heiðinna og spilltra þjóða. 
Á þessum sannindum hefir kristileg kirkja verið 
byggð, á þeim hefir hún staðið óhögguð í 
margar aldir og mun standa allt til veraldar- 
innar enda. það ætti því aldrei að þurfa að 
sanna það fyrir kristnum mönnum, að eilíft líf 
og eilíft endurgjald bíði vor hinu megin graf- 
arinnar, heldur einúngis reyna til að lífga þessa 
trú, þar sem hún sýnist vera dauf og ávaxtar- 
laus, með því að hvetja oss til að búa oss 
sem bezt undir eilífðina og efla vora sáluhjálp 
með ótta og andvara. Þó er það víst, kærir 
bræður! að vér getum aldrei tekið oss nóg- 
samlegan vara fyrir því, að leyfa vantrúnni 
inngöngu í vor björtu, því vantrúin er órækur 
vottur um spillingu hjartans, og hinn óguðlegi 
segir: „þar er enginn Guð til". þess vegna 
eigum vér iðulega með guðrækilegum og skyn- 
samlegum hugleiðingum að lífga hjá oss eilifð- 
arinnar von og vissu. Gætum þess jafnan, að 
trúin er örugg eptirvæntíng þeirra hluta, sem 
maður vonar, og sannfæring um það, sem 
hann ekki sér (Hebr. 11.,4.). Vér megum 


20. hugvekja. 99 


ekki nema staðar við það, sem vér sjáum með 
Vorum líkamlegu augum, því þá verður gröfin 
Sá seinasti hvíldarstaður í huga vorum. En 
Eins og sörhver óspilltur maður finnur til þess 
innst í sálu sinni, að það er annað æðra til 
en það, sem vér verðum varir við með skiln- 
Ibgarvitum vorum, að það er til ósýnilegur 
eimur, sem hefir áhrif á oss og breytni vora 
Eigi síður en þessi sýnilegi heimur; þannig 
Segir og sérhver sá, sem trúir á Krist, með 
Postulanum Páli: „Eg hefi þá von til "Guðs, 
að framliðnir muni upp rísa, bæði vondir menn 
03 góðir" (Post. gb. 24., 15.). Í gröfinni er 
oss ekki ætlað æfinlega að dvelja; en hún er 
Vegurinn til vors samastaðar, og hinu megin 
Srafarinnar verða kjör hinna guðhræddu og 
hiuna óguðlegu næsta ólík. Og þó hinn óguð- 
€gi hæðist að Guði og eilífðinni með vörunum, 
Fil: hann þó ekki án skelfingar geta hugsað 

l þessara frelsarans orða: „þá munu þessir 
fara til ævarandi kvala;" og eins og það hefir 
Verið, þannig mun það og ætið verða, huggun 
allra guðsbarna í lífi og dauða, að trúa því 
08 treysta, að þau við enda þessa jarðneska 
ls muni fá að koma til föðursins á himnum, 
Samkvæmt Jesú fyrirheitum, sem í bæninni 
til síns himneska föður sagði: „Faðir! eg vil, að 
eir, sem þú gafst mér, séu bjá mér þar sem 
ég er, svo þeir sjái mína dýrð, sem þú gafst 
mér? (Jóh. 17., 24). Vissulega hefir þú, trúaða 
Sáll þegar þú í bæninni varst Guði og frelsara 
Ínum sameinuð, fundið til þess friðar og fagn- 

BR 


100 20. hugvekja. 


aðar, sem var forsmekkur eilífrar sælu, og 
„fengið að smakka Guðs himnesku gáfu og 
krapt komandi aldar“. þetta fáum vér að reyna 
á sælustundum lífsins, og þessi reynsla veitir 
sálum vorum hvíld í trúnni, og því innilegri 
og fjörugri sem trúin verður, því betur lyptir 
hún oss upp yfir sút og sorg þessa lífs, svo 
oss þykja mótlætingar nálægs tíma einskis virði 
í samanburði við þá dýrð, sem við oss mun 
opinber verða. Vörumst því, kærir bræður! 
að láta holdlegar girndir og soll veraldarinnar 
spilla hjörtum vorum, eða koma oss til að gleyma 
Guði; því ef vér gleymum honum, þá gleym- 
um vér eilífðinni og missum sjónar á hinu 
æðra andlega lifi, sem á að gjöra oss hæfilega 
fyrir eilífa sælu. Æ, Guð minn góður! láttu 
mig aldrei gleyma þér né eilífðinni, og þegar 
syndin ætlar að blinda mína trúarsjón með 
vantrúarinnar myrkri: æ, láttu þá geisla þins 
eilífa lífs lýsa niður í sálu mína, svo eg í lífi 
og dauða haldi fast við þá trú, að „það er 
eilíft líf, að þekkja þig einn sannan Guð og 
þann, sem þú sendir, Jesúm Krist." Í þeirri 
von vil eg lifa og deyja. Amen. 


21. hugvekja. 


Matth. 10., 28. „Jesús sagði: Hræðizt ekki þá, sem 
líkamann deyða, en geta ekki líflátið sálina." 


Það er alþekktur sannleiki, að hið fyrsta stig 
lífsins er líka hið fyrsta stig til grafarinnar. Allt 


21. hugvekja. 101 


frá fæðingu vorri berum vör dauðann í oss, 
9g það má svo að orði kveða, að vér deyjum 
daglega, því sérhvert augnablik sviptir oss 
Nokkru af lífi voru og flytur oss einu feti 
hær sröfinni; líkaminn hrörnar, heilsan bilar 
08 öll vor æfi verður nokkurs konar langvinnt 
dauðastríð. Þegar lífi mannanna er nú þannig 
Varið, ættu þeir þá að vera nokkurri hugsun 
unnugri og handgengnari en íhugun dauðans? 
ul mönnunum er svo varið, að þeir forðast 
að hugsa um það, sem getur vakið hjá þeim 
Oþægilegar og sorglegar tilfinningar, og þess 
Vegna stendur þeim stuggur af að hugsa um 
dauðann. Þeim þykir það mjög geigvænlegt 
að deyja og missa sjónar á öllu því, sem þeir 
ér hafa mætur á, að verða lík og orma fæða, 
og flytja ofan í hina dymmu gröf og inn í 
ið ókunna djúp eilifðarinnar; þeim stendur 
Stuggur af að hugsa til þessa, og þá hryllir 
Við öllu því, sem minnir þá á dauðann. Það 
Mátti virða heiðingjunum til vorkunar, þó þeir 
*elðu þessa miklu hræðslu fyrir dauðanum, 
því Þeir hlutu að skoða dauðann sem einhverja 
"na mestu ógæfu, af því þeir þekktu ekki 
Annað líf og áttu ekki von á neinu hinu megin 
Stafarinnar; af því þeir lifðu án vonar, urðu 
eir að deyja án huggunar. En hitt gegnir 
Meiri fyrðu, að kristnum mönnum skuli standa 
Svo mikill ótti af dauðanum, og að þessi ótti 
Skuli koma þeim til að forðast að hugsa um 
ann. Það sýnist þó vera langtum skynsam- 
ESra, að hafa alltaf vakanda auga á dauðan- 


102 21. hugvekja. 


um. og búa sig undir hann, fyrst hann ekki 
verður umflúinn og þykir svo hræðilegur. 
Eða er það tilhlýðilegt að verða því skeyting- 
arlausari, sem sú yfirvofandi hætta er meiri 
og óttalegri? Eigum vér að láta of mikla 
hræðslu gjöra oss hugsunarlausa og út rýma 
hjá oss þeim guðrækilega ótta og andvara, 
sem nauðsynlegur er til vorrar sáluhjálpar efl- 
íngar? Er ekki hræðileg mótsögn í því, að 
of mikill ótti fyrir dauðanum skuli gjöra oss 
óhrædda og kæríngarlausa? Eða væri það ekki 
heimskulegt, ef vör ættum að þræða eitthvert 
örmjótt einstigi, þar sem hengiflug væri fyrir 
neðan, að láta binda fyrir augu vor, svo vér 
ekki sæjum háskann, af ótta fyrir því, að oss 
kynni að sunnla? Ver stöndum á barmi graf 
arinnar og látum þessa sjón hræða oss, og Í 
stað þess að taka allar kristilegar varúðar- 
reglur og hafa guðsorð oss til stuðnings og 
ráðaneytis, svo vér ekki að óvörum dettum 
ofan Í grafarinnar djúp, þá bindum vér sjálfir 
fyrir augu vor, svo vér ekki sjáum hana, og 
gjörum allt til að út rýma þessari sjón úr huga 
vorum. þetta væri þó sök sér, ef vér gætum 
hrundið dauðanum frá oss með því, að hrynda 
frá oss umhugsun um hann. Ea því er ekki 
þannig varið; hvort sem vér hugsum um hann 
eða ekki, þá nálgast hann oss alltaf meir 08 
meir og hittir oss þegar hans tími er kominn. 
Hvað ávinnum vér þá með því, að hrynda þess“ 
ari hugsun frá oss? Gjörum vér hættuna minn! 
fyrir það? Nei, vér aukum hana, og verðum 


21. hugvekja. 103 


því óttaslegnari þegar hann yfir fellur oss. Ef 
Vér iðulega hugsuðum um dauðann, þá vend- 
umst vér smátt og smátt við þessa hugsun, og 
hann missti smám saman sinn beittasta brodd. 
Sú hætta, sem menn sjá löngu fyrir, er ekki 
Svo óttaleg, og dauðinn er ekki óttalegur þegar 
Vér búum oss undir hann í tíma, en ætíð hræð- 
Iegnr þegar hann hittir einhvern óviðbúinn. 
Þér óttizt fyrir þvi, kærir bræður! að iðuleg 
umhugsun um dauðann mundi trufla yður í 
Yðar veraldlegu störfum, aptra yður frá að 
Neyta lífsins glaðværðar, og jafnvel skerða skyn- 
Semi yðar og svipta yður sálarrósemi. En 
Þetta stríðir á móti reynslunni, sem sýnir oss, 
að engir hafa gegnt sinni tímanlega köllun 
etur en þeir guðsvinir, sem hafa látið um- 
lugsun um dauðann fylgja sér í öllum sínum 
áformum og fyrirtækjum, látið hana sefa girndir 
Sínar og vera hina kröptugustu uppörfun fyrir 
Sig til að reynast Drottni trúir. Sú gleði, sem 
€kki getur sameinast við dauðans umhugsun, 
€r vissulega syndsamleg og á ekki rót sína 
1 Guði; hinn trúaði neytir saklausrar gleði með 
þakklæti við gjafarann allra góðra hluta, og 
hugsar jafnframt til þeirrar óumræðilegu gleð- 
Mnar á himnum, sem Guð hefir sínum börn- 
um fyrirhugað, þegar þau flytja héðan. Skyn- 
Semin truflast ekki við dauðans umhugsun, því 
un sér eilífðarinnar morgunroða gegnum graf- 
árinnar myrkur, og fær af guðsorði það vonar 
og huggunar ljós, sem gjörir hana sjálfa ennþá 
upplýstari og fegri; við umhugsun dauðans fær 
un þá speki, sem kennir oss að telja vora 


104 21. hugvekja. 


daga, sem kennir oss að lifa og deyja krist- 
ilega. Já, það er syndsamlegt vanþakklæti 
við Guð, að hrynda frá sér umhugsun um dauð- 
ann, af því hún kunni að óspekja hjörtu vor 
og. gjöra oss órólega. þessi hræðslu tilfinn- 
ing fyrir dauðanum, sem þú hefir, kristinn 
maður! er náðarvelgjörð Guðs. Margir óguð- 
legir nálgast dauðann óhræddir og í forherð- 
ingu hjartans, og margir löttúðarfullir syndarar 
skoða lífið eins og leikfang og lifa alla æfi án 
þess að hugsa um dauða sinn. það er því 
Guðs velgjörð við þig, að hann lætur hræðslu 
fyrir dauðanum hreifa sér í sálu þinni, og það 
er líklegt, að hann með þessu móti ætli að 
leiða þig aptur til sín. Varastu því að hrynda 
frá þér umhugsun um dauðann, því hún vekur 
hjá þér heilsusamlegan ótta; varasta að láta 
þessa Guðs náð verða til ónýtis á þér, en 
hagnýttu þér hana svo, að þú eflir þína sálu- 
hjálp weð ótta og andvara; þá hræðist þú ekki 
lengur viðskilnað þinn héðan, heldur einúngis 
syndina og allt það, sem getur skilið þig við 
Guð; þá hræðist þú ekki dauðann lengur sem 
óvin lífsins, heldur skoðar þú hann sem engil 
Drottins, sem hann sendir til að flytja þig 
héðan á friðarins land. „Hugur þinn nemur þá 
ekki lengur staðar við grafarinnar geigvæn- 
legu bústaði, heldur leitar hann til himins, Og 
þar hefir þú umgengni þína, þangað til dauð- 
inn vitjar þín á "sálubjálplegri stund og leiðir 
þig í Guðs miskunarfaðm. Guð miskuni oss 
öllum í Jesú nafni! Amen. 


22. hugvekja. 


Efes, 4., 3.  Kappkostið að varðveita „einingu andans 
með bandi friðarins." 


Var vitum, kærir bræður! að kærleikans boð- 
Orð er kristindómsins æðsta boðorð, og er það 
eðlilegt, því frelsari vor, sem gaf oss þetta 
boðorð, er sjálfur ímynd hins eilífa kærleika, 
Imynd hans, sem er faðir allra, sem börn 
kallast bæði á himni og jörðu. Að elska Guð 
umfram allt og náúngann eins og sjálfa oss, 
það er hið mikla og háleita boðorð, sem oss 
öllum er gefið og sem vér allir verðum að 
leitast við að halda, ef vér viljum vera sannir 
Jesú lærisveinar og sannarleg guðsbörn. Af 
Þessu elskunnar æðsta boðorði sprettur hitt, 
að varðveita einingu andans með bandi friðar- 
Ms", því þar sem elskan er fyrir, þar býr 
friður og eining andans. Í sörhverri stétt og 
Stöðu gefst oss færi á að stunda þessar krist- 
ilegu dyggðir, því ætíð höfum vér eitthvað 
Saman við aðra menn að sælda, allir erum 
Vér limir mannlegs félags og eigum allir að 
Minnsta kosti eitthvert heimili, og eigum þannig 
! Voru daglega lífi kost á, að auðsýna hver 
Öðrum velvild og bróðurlegan kærleika, kost 
á, að varðveita éiningu andans með bandi frið- 
arins. Heimilislífið er rót og undirstaða hins 
kristilega þjóðlifs, í heimilislíinu á kærleiki 
Og friður að gróðursetjast, og þaðan eiga að 
Spretta blessunarfullir: ávextir fyrir mannlegt 
líf yfir höfuð. Í húsfölagi voru og á heimilum 


106 22. hugvekja. 


vorum á eining andans með bandi fÍriðarins 
sér í lagi að eiga heima; þar eigum vér að 
finna hressandi hvild eptir hita og þúnga dags- 
ins og ganga til hvildar í friði og kærleika. 
Heimili vor eiga að vera. eins og musteri, 
helguð Drottins þjónustu; á heimilum vorum 
á hans orð að búa ríkulega og hafa huggandi 
og helgandi áhrif á vora daglegu breytni. Búi 
eining andans með bandi friðarins á heimilum 
vorum, þá er það mikil bót og raunaléttir Í 
sérhverju böli og andstreymi, sem oss mætir 
í þessu líli; og það má óhætt fullyrða, að far- 
sæld og gleði blómgast hvergi betur á þessari 
jörðu, en á þvi heimili, hvar einingu andans 
er viðhaldið með bandi friðarins, og húshag- 
urinn er eins og hann á að vera eptir Guðs 
vilja; eins og það að hinu leytinu er óyggj- 
anda, að eymd og ófarsæld mannlegs lífs birt- 
ist hvergi í hræðilegri mynd, en á þeim heim- 
ilum, hvar úlfúð og ófriður eiga heima, hvar 
agg, deilur og sundurlyndi taka sör bólfestu. 
En til þess að vér getum gætt einingar and- 
ans með bandi friðarins, til þess að sambúð 
vor geti verið kristileg, verðum vér umfram 
allt að búa saman í guðsótta. Guðsótti er 
einka-skilyrði fyrir því,. að heimilislíf vort geti 
orðið gleðilegt og farsælt. Án Guðs blessunar 
getum vér engrar farsældar vænt oss; €n 
hvernig getum vér vænt oss hans blessunar, 
ef vér ekkert samneyti viljum eiga við hann, 
ef vér út hýsum honum úr húsum vorum 0 
hjörtum? Að vísu eru víða nóg efni og auð- 


22. hugvekja. 107 


legð og mörg heimili til, sem eru byrg af 
tímanlegum munum, þó guðsótti eigi þar ekki 
heima; og sömuleiðis er víða skortur ug Ör- 
byrgð, þó guðsótti sé þar fyrir. En auðlegðin 
€r ekki órækur vottur um Guðs blessun. Eða 
€ru ekki margir fátækir og ófarsælir mitt í 
auðlegð sinni? Er það ekki eins og óblessun 
hvíli yfir auðlegð þeirra, svo þeir hafa hennar 
€ngin not, heldur einúngis amstur og armæðu, 
áhyggjur og sorgir? Sjáum vör ekki einatt 
eymd og andstreymi eiga heima í allsnægtum, 
þar sem ósamlyndi og ófriður, eða svall og 
Syndsamlegt líferni, truflar og saurgar sér- 
hverja gleði? En höfum vér ekki þar á mót 
Opt séð, að Guðs blessun fylgdi litlum efnum, 
Og þekkt mörg heimili, sem daglega reyndu, 
að guðhræðsla með nægjusemi er mikill ávinn- 
IMgur? Það er því áreiðanlegt, að þar sem 
Suðsótti er, þar er líka Guðs blessun; opt er 
Þessi blessun áþreyfanleg og sýnileg í góð- 
um efnahag; en þó hún ekki sjáist, er hún 
ar þó engu að síður. Drottinn gefur 
ætið nóg til nauðþurftar, því nóg finnst þeim, 
Sér nægja lætur; nægjusemin verndar mann- 
Inn fyrir áhyggju og sorgum, og guðhræðslan 
€nnir honum að treysta guðlegri forsjón og 
Teiða sig á hana. Þó er þetta ekki svo að 
Skilja, að hinar ytri kringumstæður hafi ekki 
talsverð áhrif á ánægju og rósemi vora, og 
því fer fjarri, að kin guðhræddu heimilin geti 
ávalt farið varhluta af allri mæðu og mótlæti 
Essa lífs; en því nauðsynlegra er það, þegar 


108 22. hugvekja. 


svo ber undir, að hafa þá í kríng um sig, sem 
kappkosta að varðveita einingu andans með 
bandi friðarins, sem bera hver annars byrði, 
finna hver til annars meina og auðsýna hver 
öðrum innilegan bróðurkærleika; en eigi þessi 
bróðurkærleiki að vera staðfastur og hjartan- 
legur á mótlætinganna tímum, verður hann að 
eiga sér rót í elskunni til Guðs, í sönnum guðs- 
ótta; því sú kristilega elska er í raun réttri 
elska til Guðs myndar í manninum. þessi 
kristilega bróðurást breiðir blessun sína út yfir 
heimilislífið og gjörir það sannfarsælt; þar sem 
hjónin unnast af hjarta, þar býr eining andans, 
samlyndi og friður, þar býr sáttgirui, því kær- 
leikurinn þreytist ekki af að fyrirgefa og leið- 
rétta með. hógværum anda; þar býr trú og 
hollusta; kærleikurinn gefur húsföðurnum þrótt 
„og. þolgæði og prýðir konuna með blíðlyndi, 
umhyggju og reglusemi; hann gjörir hjónin 
ægjusöm, þrautgóð.og þolinmóð. Kærleikur- 
„inn kemur foreldrunum til að vaka yfir börnum 
sínum og upp ála þau í aga og umvöndun 
til Drottins; hann kemur börnunum til að hlýða 
foreldrum sínum í öllu góðu. Kærleikurinn 
gjörir húsbændurna væga og vorkunláta við bjú 
sín, og hjúin trú og holl við húsbændur sína. 
Kærleikurinn kemur því til leiðar, að hver 
tekur innilega hlutdeild í annars gleði og sorg, 
og hjálpar þeim til að varðveita einingu and- 
ans með bandi friðarins. 
Látum oss þá, kærir bræður! kappkosta 
að varðveita einingu andans með bandi friðar 


22. hugvekja. 109 


ins; látum oss búa saman í friði og eindrægni, 
Eins og bræður og systur, þenna stutta tíma, 
Sem oss hér er ætlað að vera saman! Biðjum 
friðarins Guð að styrkja oss í þessum góða 
ásetningi og senda friðarins anda í vor hjörtu, 
Svo vor sambúð verði honum til dýrðar, en 
Oss sjálfum sáluhjálpleg! Drottins náð og friður 
Sé með oss öllum í Jesú nafni! Amen. 


23. hugvekja. 


Lúk, 8., 15. þeir, sem orðið heyra og geyma það í 
góðu og siðsömu hjarta, bera ávöxt með stöðuglyndi.? 


Það er vist, að Jesú lærdómur er „kraptur 
Guðs til. sáluhjálpar sérhverjum sem trúir", 
eins og Páll postuli segir (Róm. l., 16.). En 
til þess að. kraptur hans geti sýnt sínar sálu- 
hjálplegu verkanir hjá manninum, útheimtist 
hjá honum trúin, eða: að hann „geymi orðið 
l góðu og siðsömu hjarta", eins og frelsari vor 
að orði kemst. Ef þér því, kærir bræður! vilið 
hafa sönn og sálahjálpleg not af Guðs heilaga 
orði og geta borið ávöxt með stöðuglyndi, þá 
Seymið það í trúuðum, í góðum og siðsömum 
hjörtum. Í hvert sinn, sem þér ætlið að hafa 
Suðsorð um hönd, þá hyggið fyrst og fremst 
að hjörtum yðar, hvernig þau eru ásigkomin, 
Vort. þau eru hæfileg til að taka við því og 
Seyma, það, og þessa rannsókn byrið þér bezt 
með því, að lypta þeim upp í hæðirnar til ljós- 
anna föður og: biðja hann að skapa í yður 


110 23. hugvekja. 


hreint hjarta, biðja hann að láta krapt sinna 
sannleiksorða út rýma úr björtum yðar þeim 
kulda og því tilfinningarleysi, sem híngað til 
hefir veitt verkunum hans orðs mótspyrnu, 
þegar þér heyrðuð það eða lásuð; biðja hann 
að senda yður anda ráðs og skilnings, sem 
leiði yður í allan sannleika. Enn fremur verðið 
þér að finna til angurs og hryggðar í hjörtum 
yðar yfir því, hversu litinn ávöxt þér allt til 
þessa hafið borið af heyrn og lestri guðsorðs, 
hvernig þér svo opt hafið haft það um hönd 
án andaktar og eptirtektar, og látið það eins 
og vind um eyrun þjóta, svo það ekki gat 
vakið yður, né haft betrandi áhrif á hjörtu og 
líferni yðar. Biðið Guð fyrirgefningar á því, 
hversu opt þér hafið vanbrúkað hans orð og 
veitt þeim náðarverkunum mótspyrnu, sem áttu 
að leiða yður til iðrunar og sáluhjálpar. Sú 
þriðja tilfinning, sem á að hreifa sér í hjört- 
um yðar, þegar þér setizt niður til að hlýða 
guðsorði, er innilegt þakklæti við góðan Guð 
fyrir það, að hann hefir gefið oss sitt sálu- 
hjálplega orð og gefur oss enn færi á að hafa 
það um hönd; innilegt og auðmjúkt þakklæti 
við hann fyrir þetta dýrmæta náðarmeðal, 
sem hann hefir ætlazt til að væri ljós á vorum 
vegum og lampi vorra fóta, meðan vér ráfum 
í þessum dymma dal og dauðans skugga. Já, 
vissulega er það einhver sú mesta velgjörð 
guðlegrar náðar, að hann lætur sitt orð búa 
ríkulega meðal vor, og gefur oss tækifæri til 
að uppfræðast af því í vorum sáluhjálparefn- 


23. hugvekja. í 111 


um; því hvað værum ver, ef vér ekki hefðum 
það?  Vonarlausir í lífinu og huggunarlausir í 
dauðanum. En því þýngri er líka vor ábyrgð- 
arhluti og því hegningarverðari erum vér, ef 
Vér vanrækjum það, eða höfum það ár eptir 
ár um hönd, án þess það beri hjá oss nokk- 
Urn ávöxt. Æ! megum vér þá ekki óttast 
fyrir, að sagt verði við oss, eins og þeir Páll 
03 Barnabas sögðu við Gyðinga: „Guðsorð 
hlaut fyrst að berast upp fyrir yður; en þar 
Þér burt skúfið því og álitið yður sjálfa óverð- 
Uga eilífs lífs, sjáið! þá snúum vér oss til 
€iðinna manna?" (Post. gb. 13., 46.)? Megum 
Vér ekki óttast fyrir því, að hið eilífa lífsins 
Orð, sem vér af þverúð bjartna vorra fyrir- 
itum og vanbrúkuðum, dæmi oss á efsta 
degi? Þegar þér nú, kærir bræður! eptir 
að hafa lypt hjörtum yðar upp til Guðs með 
æn og þakkargjörð, setizt niður til að hafa 
ans orð um hönd, þá verðið þér að hlýða 
því með andakt og eptirtekt. Gætið þess, að 
það er ekki mannlegt orð, sem þér heyrið, 
eldur Guðs orð; enginn maður hefir hugsað 
að upp af sjálfum sér, heldur hefir almátt- 
Ugur og eilífur Guð opinberað oss það fyrir 
Sinn eingetinn son; þess vegna eigum vér 
að hlýða því með auðmýkt og lotningu. Æ! 
ef Vér bærum meiri lotningu fyrir guðsorði, 
Þá iundi það hafa meiri áhrif á vor hjörtu en 
að almennt hefir; þá mundum vér betur finna 
til þess, að þó það kunni opt að koma til 
Vor í einföldum og óálitlegum búníngi, þá er 


112 23. hugvekja. 


það þó í innsta eðli sínu orð hins eilífa lífs- 
ins, þegar það er kennt hreint og óblandað af 
mannasetningum. En, því miður). hafa margir 
svo litla virðingu fyrir guðsorði, að þeir annað- 
hvort hlýða því með leiðindum og í hugsunar- 
leysi, eða til að setja út á það, sem þeir heyra 
eða lesa. Er nokkur von til þess, að guðs- 
orð geti borið ávöxt hjá slíkum mönnum? Er 
nokkur von til, að þeir geti geymt það í góð- 
um og siðsömum hjörtum?  Hlýðið því guðs- 
orði með auðmjúkri lotningu, kærir bræður! ekki 
sem dómendur, heldur sem námfúsir lærisvein- 
ar, og þá munuð þér ætið geta af því lært 
eitthvað yður til sáluhjálpar, hversu einfald- 
lega sem það kann að vera fram sett, því 
„Guði hefir þóknazt að gjöra þá með einfald- 
legri kenningu hólpna, er henni vildu trúð' 
(L. Kor. 1., 21.) - Þegar þér þannig „hlýðið 
guðsorði með andakt og eptirtekt, þá munuð 
þér. og með hreinskilnu hjarta heimfæra það 
til sjálfra yðar, það er aðskilja: halda strangað 
reikningskap við samvizku sjálfra yðar, hafa 
alltaf sálarástand yðar fyrir augunum og bera 
það saman við guðsorð, skoða yður í þess! 
ljósi, dæma yður eptir þessu lögmáli og hlýða 
þvi eins og það einúngis væri talað til yðar. 
því miður hættir svo mörgum við því, að heitn- 
færa það eina til sín úr guðsorði, sem huggar 
syndarana með fyrirheitun  guðlegrar náðar, 
en sleppa öllu hinu, sem það talar um synd- 
ina, réttlætið og dóminn, og gæta þess ekki, 
að Guð heitir engum sinni náð, nema sanniðr- 


23. hugvekja. 113 


andi syndurum, nema þeim, „sem geyma hans 
Orð í góðum og siðsömum hjörtum og bera 
ávöxt með stöðuglyndi“. því miður eru margir 
Svo blindaðir, að þeir aldrei læra að þekkja 
Sjálfa sig af guðsorði; þeim verður aldrei svo 
nákvæmlega lýst, að þeir ekki segi við sjálfa 
Sig: eg er þó ekki í tölu þessara manna"; en 
eru fljótir til að finna þá lesti, sem guðsorð 
talar um, hjá einhverjum Eið sinna. Æ, 
Guð minn góður! þannig vanbrúka mennirnir 
Ínar dýrmætustu gjafir, og jafnvel sannleikans 
ljós. verður til að loka augum þeirra, svo þeir 
Sjá ekki sína eigin villu, og opna þau ekki 
Nema til að sjá annara bresti. Þegar vér nú, 
kærir bræður! heimfærum guðsorð til sjálfra 
Vor og berum það saman við vort sálar ástand, 
þá gætum vel að þess heilsusamlega og sálu- 
hjálplega tilgangi, sem er að snúa vorum hjört- 
um frá heiminum til Guðs, út rýma þaðan villu 
03 syndum, en gróðursetja þar aptur sann- 
€ikann og trúna, svo vér verðum guðsbörn, 

Ostgæfin til allra góðra verka, og berum 
ávöxt til eilífs lífs. Látum ekki þenna tilgang 
Suðnorðs verða til ónýtis á oss; biðjum hann 
að hreinsa vor hjörtu, svo þau verði góð og 
Siðsöm, svo vör getum hlýtt hans orði með 
iðrandi og þakklátum björtum, með andakt og 
auðmjúkri lotningu, og heimfært það kostgæfi- 
€ga og með hreinskilni til sjálfra vor; þá 
Munum vér bera ávöxt með stöðuglyndi og 
Sela Guði dýrðina, því hann er sá, sem ávöxt 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 8 


114 23. hugvekja. 


inn gefur. Hann virðist að bænheyra oss Í 
Jesú nafni! Amen. 


24. hugvekja. 


Sálm. 117. Lofi Drottinn allar þjóðir, prísi hann allir 
lýðir; því hans miskun drottnar yfir oss og Drott- 
ins trúfesti er eilífi" 


Ar því Guð er eilífur og alfullkominn, þá eru 
allir hans eiginlegleikar eilífir og óendanlegir. 
Að sönnu getur engin endanleg vera rann“ 
sakað djúp guðlegrar veru, því Guð „býr í því 
ljósi, sem enginn fær til komizt" (1. Tím. 6., 
16.), og er öllum hlutum æðri; en hann er 
líka í öllum hlutum, því að „í honum erum; 
lifum og hrærumst vér“, og hann hefir birt 
oss sína eilífu hátign að svo miklu leyti, sem 
það er nauðsynlegt, til þess að vér getum þekkt 
hann, óttast hann og elskað, treyst honum 0g 
vonað á hann. Guð hefir opinberazt í náttúr- 
unni, „með því hans ósýnilegu eiginlegleikar, 
hans eilífi máttur og guðdómur, eru, eins og 
postulinn segir, „frá veraldarinnar sköpun ber- 
sýnilegir af verkunum" (Rómv. 1., 20.). Himin 
og jörð eru vottur um Guðs eilífu hátign., En 
Guð hefir ekki einúngis opinberazt í náttúrunni, 
heldur einnig í viðburðanna gangi, hvar vér 
einatt þreifum á hans forsjónar hendi; og ! 
mannlegum sálum, og þar hefir hann ritað sitt 
lögmál og sina dóma í samvizkum vorum, sem 


24. hugvekja. 115 


Ýmist ásaka, ýmist afsaka oss. En einkum og 
Sér í lagi hefir Guð opinberazt í sínum ein- 
Setnum syni, sem er „ljómi hans dýrðar og 
imynd hans veru“ (Hebr. 1., 3.), svo að sá, 
Sem þekkir soninn, þekkir og föðurinn, því 
faðirinn og sonurinn eru eitt. Þegar vér nú 
tölum um Guð, eins og hann hefir opinberazt 
Oss, þá nefnum vér hans eiginlegleika, sem 
að sönnu í sjálfum sér eru Óskiljanlegir, en 
Sýna oss þó Guðs veru frá ýmsum hliðum og 
Skýra þekkingu vora á honum. „Guðs miskun 
druttnar yfir oss og Drottins trúfesti er eilif?, 
Segir Davíð. Enginn af Guðs eiginlegleikum 
er eins huggunarfullur fyrir oss, synduga menn, 
eins og hans gæzka og miskunsemi, og eng- 
inn er heldur áþreifanlegri en þessi. Sína 
Mmiskunsemi opinberar Guð oss alstaðar. Þegar 
Vér gætum að hinum ótölulega grúa lifandi 
Skepna, og sjáum hvernig Drottinn upp lýkur 
Sinni mildu hendi og seður þær allar, þá finn- 
um vör svo glögglega til þess, að „hans miskun 
drottnar yfir oss og að hans trúfesti er eilíf". 
Hans miskun elur önn fyrir fuglum loptsins; 
hún skrýðir liljugrös akursins og blessar oss, 
Vor störf og vora vinnu, því Drottinn „hefir 
ekki látið sjálfan sig án vitnisburðar, heldur 
Sjört oss mikið gott og gefið oss dögg af 
himni og frjófsamar árstíðir" (Post. gb. 14., 17.). 
Miskunsemi Drottins stjórnar öllum vorum lífs- 
kjörum; stundum sendir hann oss gleði og 
fögnuð lífsins, meðlæti og góða daga, og þá 
Setum vér eins og þreifað á hans miskunsemi. 
g* 


116 24. hugvekja. 


En hann sendir oss einnig mæðu og mótlæti 
og leggur oss stundum þúngan kross á herðar, 
og honum er þá einatt samfara hryggð og 
sorg, efasemdir og órósemi sálarinnar, kvíði 
og hræðsla hjartans. Þegar Drottinn dregur 
sína hjálp undan og vér stynjum þreyttir og 
óþolinmóðir undir krossins byrði, þegar vér 
mænum biðjandi upp til vors himneska föður, 
en hann byrgir ásjónu sína, þá reynir á trúar- 
traustið á Guðs miskunsemi, og það veitir opt 
erfitt að út rýma úr hjartanu vantrú og efa- 
semdum. Þegar hinar ytri þjáningar þannig 
sameinast við sjúkleika sálarinnar, þá er ástand 
vort mjög hættulegt; en hvorttveggja sprettur 
af syndinni, sem er allra eymda móðir. þegar 
þannig er ástatt fyrir oss, mættum vér falla 
í örvænting, ef Guðs miskunsemi ekki opin- 
beraðist oss annarstaðar, en í hinni sýnilegu 
náttúru. En Guðs miskunsemi opinberast einnig, 
og það á dásamlegastan hátt, í Jesú Krists 
náðarlærdómi, í þeim hinum mikla og fagnaðar- 
ríka boðskap, „að Guð elskaði svo heiminn, 
að hann gaf í dauðann sinn eingetinn son, til 
þess að hver, sem á hann trúir, ekki skali 
fyrirfarast, heldur hafa eilift líf" Guðs misk- 
unsemi er oss opinberuð í Jesú Kristi, sem 
ekki einúngis gekk í kring og gjörði gott og 
græddi alla, sem til hans komu, meðan hann 
dvaldi sýnilega nálægur hér á jörðunni, heldur 
lét einnig lífið „til lausnargjalds fyrir marga" 
og leiddi oss með sínum friðþægjandi dauða Í 
Guðs miskunarfaðm. Meðan maðurinn ekki 


94. hugvekja. TL7 


þekkir Jesú náðarlærdóm, þekkir hann ekki 
heldur stærð guðlegrar miskunar, því lögmálið, 
Sem sýnir hóonum hans syndasekt, kemur hon- 
um til að titra og skjálfa af ótta fyrir Guðs 
hegnanda réttlæti, svo hann er jafnt huggunar- 
laus í meðlæti og mótlæti. En sá sem þekkir 
Jesú náðarlærdóm og trúir honum, hann gengur 
í því ljósi Guðs miskunar, sem ekki getur depr- 
azt af nokkuri tímanlegri neyð. Sá, sem trúir 
á Guðs náð í Jesú Kristi, skoðar meðlætið sem 
Máðargjöf Guðs og neytir þessarar gjafar með 
þakklæti við Drottinn, en varast að ofmetnast 
Í hjarta sínu; mótlætið skoðar hann líka sem 
Velgjörð Guðs agandi föðurhandar, og því ber 
ann það með stillingu og þolinmæði. Já, 
Drottins trúfesti er eilíf" og hans miskunsemi 
irtist alstaðar, ekki einúngis í hinni sýnilegu 
Máttúru, heldur einkum í andlegum efnum, ekki 
Einúngis í útbítíngu hinna tímanlegu gæðanna, 
eldur sér í lagi í veitíngu hinna andlegu 
Og eilífu gæða. Guðs miskunsemi er hvern 
lag ný og fersk yfir oss, og hvert augnablik 
lífsins er nýr vottur um hans eilífu náð og 
miskun. Getum vér þá gengið innan um allar 
Þessar gæzkunnar dásemdir, öll þessi náðar- 
Innar undur, með köldum og tilfinníngarlausum 
JÖrtum, án þess að lypta huganum með lof- 
Sjörð og þakklæti upp til gjafarans allra góðra 
hluta? Getum vér dag eptir dag, ár eptir 
ár, þegið Guðs náðargjafir, án þess að vikna, 
án þess að hugleiða, hvaðan þær koma, án 
ESss að íhuga, hversu miklu minni vér erum 


118 24. hugvekja. 


allri Drottins miskunsemi og trúfesti? 0, 
hversu hegníngarvert væri slíkt vanþakklæti 
við vorn góða Guð! Látum oss daglega þakka 
honum af innsta hjartans grunni fyrir hans 
föðurlegu velgjörðir við oss, synduga menn, 
sem einúngis höfum til hegningar unnið; þökk- 
um honum fyrir allt gott, sem hann veitir oss 
í tímanlegum efnum; en umfram allt fyrir 
sendingu hans eingetna sonar, frelsara vors, 
Jesú Krists, og allar þær andlegu ástgjafir, 
sem hann hefir veitt oss í honum: fyrirgefn- 
íngu syndanna, frið, frelsi og eilíft líf! „Guðs 
miskun drottnar yfir oss"; hann býr á hæðum 
í sínu eilífa ljósi, en sendir sína miskunar 
geisla niður til vor, og lætur þá lýsa oss á 
þessari vorri jarðneskn vegferð; og þegar vor 
hérvist er á enda og þessi líkamans tjaldbúð 
hrynur, þá hefir hann af miskunsemi sinni 
fyrirhugað öllum sínum börnum bústað hjá sér 
í sínu himneska dýrðarríki. þetta er sú sein- 
asta og háleitasta opinberun Guðs eilífu náðar. 
Hana hafa þeir fengið að reyna, sem þegar 
eru kallaðir heim til föðurhúsanna, sem hafa 
abarizt góðri baráttu, fullkomnað hlaupið og 
haldið trúnni"; hana munum vér og fá að 
reyna, kærir bræður! ef vér ástundum að vera 
Guðs börn og reynast honum trúir. Með þessu 
viljum vér hughreysta hver annan, og svo 
vonglaðir þreyta skeiðhlaupið í Guðs nafni; 
þá mun hans himneska föðurauga gæta vor 
og bans mildiríka forsjónar hönd leiða oss, 
þangað til hann á sáluhjálplegri stund flytur 


24. hugvekja. 119 


Oss héðan í sín eilífu friðarheimkynni. „Lofi 
ví Drottinn allar þjóðir, prísi hann allir lýðir, 
ví hans miskun drottnar yfir oss og Drottins 

trúfesti er eilif!" Amen. 


25. hugvekja. 


Sálm. 5., 5. þú ert ekki sá Guð, sem óguðlegt at- 
hæfi líki. Sá vondi fær ekki að vera hjá þér." 


Guð er ekki einúngis góður og miskunsam- 
Ur, heldur einnig heilagur og réttlátur, og 
Jafnframt hans föðurlegu áminningum og kær- 
Eiksfullu aðvörunum heyrum vér þrumurödd 
ans hegníngardóma og þessa alvarlegu skip- 
un: Verið heilagir, því Drottinn Guð yðar 
ér heilagur"! (3. Mós. b. 11., 44.) Guð er 
l€ilagur. Ó, þetta eina orð felur í sér allt, 
sem getur varpað mönnum til jarðar og lypt 
Þeim upp til himins. Guðsorð brýnir það svo 
Iðulega fyrir oss, að Guð hafi óbeit á öllu því, 
Sem illt er; það kallar hann Guð hegningar- 
Innar og hins brennanda vandlætis, sem fyrir- 
er hinum þverbrotnu, og það ávarpar oss 
Með þessum aðvörunarorðum: „Farið ekki villir 
Vegar; Guð lætur ekki að sér hæða!" Að 
SOnnu er Guð kærleikurinn sjálfur; en hans 
ærleiki er ekki innifalinn í afskiptaleysi af 
Syndinni, heldur er hans kærleiki heilagur, 
Sem elskar hið góða, en hatar hið illa, í hvaða 


120 25. hugvekja. 


mynd, sem það birtist. Af því Guð er hei- 
lagur og hann í öndverðu skóp oss eptir sinni 
mynd, þá hefir hann gróðursett í hjörtum vor- 
um tilfinníngu, sem gjörir greinarmun góðs og 
ills, sem litur hið góða með velþóknun, en 
hið illa með misþóknun; þessi tilfinning er 
samvizka vor; hún er hinn sannkallað „heilagi 
eldur"; þegar hann logar stillt og skært, þá 
er hjartað Guðs. musteri; þegar hann slokknar, 
fara andar myrkranna inn í bjartað og ásamt 
þeim alls konar andstyggð. Af þvi Guð er 
heilagur, kallar ritningin kristna menn, sem 
eru endurnýjaðir eptir hans mynd og rétt- 
lættir fyrir trúna, Guðs heilaga og elsk- 
anlega. Væri prédikað meira um Guðs hei- 
lagleika og réttlæti meðal vor, og ekki ein- 
úngis um hans kærleika og sæzku, þá væri 
meiri guðsótti hjá þessari kynslóð; og þó guðs- 
óttinn sé ekki eins algjörr og elskan til Guðs, 
þá er hann þó „upphaf vizkunnar“, og hætt er 
við því, að sá, sem aldrei hefir lært að óttast 
Guð, muni ekki heldur elska hann af hjarta; 
því ótti Drottins greiðir veginn fyrir anda kær- 
leikans og kennir oss að sjá viðurstyggð synd- 
arinnar og vora syndasekt, og þar sem ótti 
Drottins er fyrir, þar eru iðrandi og sundur 
kramin hjörtu, þar eru hreldar samvizkur, sem 
með alvörugefni hugsa um sín sáluhjálparefni 
og spyrja: hvað á eg að gjöra til að eignast 
eilíft líf? Oss mönnunum er svo hætt við að 
gjöra lítið úr vorum yfirsjónum og fegra og 
afsaka vora bresti, af því vér viljum ekki láta 


25. hugvekja. 121 


á móti sjálfum oss, né hafa fyrir því, að kross- 
festa holdið með þess girndum og tilhneig: 
Mgum, og þessi spillíng vor kemur oss jafn- 
Vel til að afbaka guðsorð og aflaga hugmynd- 
ha um Guðs miskunsemi, og halda, að hvernig 
sem vör breytum og hversu lítið sem vér 
lirðum um að eflast að dyggðum og siðgæð- 
um, þá getum vér þó ekki farið á mis við 
€ilílan fögnuð og gleði, svo að það sýnist eiga 
leima hjá mörgum, sem postulinn spáir, að sá 
mi muni koma, að menn ekki þoli þann heilsu- 
Samlega lærdóm, heldur safni sér kennendum 
Eptir eigin girndum, eptir því sem eyrun klæja“ 
(2. Tím. 4., 3.). Þannig gjöra menn veginn til 
eilífs lífs greiðan og breiðan, þar sem þó frels- 
arinn segir, að hann sé mjór og þröngur, og 
Sanga síðan í andvaraleysi þenna breiða glöt- 
Unarveg móti dauða, eilífð og dómi. 
Alltaf þurfum vér því, kærir bræður! að 
€yra talað um Guðs heilaga eðli og hans rétt- 
læti; alltaf þurfum vér að heyra þessa áminn- 
Ingu: „Farið ekki villir vegar; Guð lætur ekki 
að sör hæða; það sem. maðurinn sáir, það mun 
lann og upp skera" (Gal. 6., 7.)! Já, þó upp- 
Skeran komi ekki undir eins og búið er að sá, 
á kemur hún þó einhvern tíma; en það er 
Einmitt þetta, sem svo margir gleyma; af því 
eir sjá, að hinum óguðlegu vegnar opt vel í 
Essu lífi, en guðsbörn hafa einatt einhvern 
TOss að bera, þá hugsa þeir, að syndin sé 
ekki svo hegníngarverð í Guðs augum og að 
að muni ekki vera svo hættulegt að drýgja 


122 25. hugvekja. 


hana. En gættu þess, syndugur maður! að 
Guð hefir hvergi í sinu orði heitið sínum börn- 
um, að þau í þessu lifi skyldu ávalt baða í 
rósum; þvert á mót segir það oss, að oss 
beri fyrir þrengingar inn að ganga í guðsríki, 
og að hinu megin grafarinnar byri sá rétti end- 
urgjaldstími. Guð hefir hvergi í sínu orði hótað 
þeim óguðlega, að hegningin skyldi ávalt koma 
strax á eptir brotum hans; þvert á mót lætur 
hann sína sól upp renna eins yfir hina rang- 
látu og hina réttlátu, og það er ekki fyrr en 
í öðru lífi, að hinum óguðlegu verður fullkom- 
lega hegnt. Og þó: byrjar opt hegning þeirra 
hér í lífi. „Hinn óguðlegi fær ekki að vera 
hjá þér", segir Davíð. Æ, er það ekki sú 
þýngsta hegníng, að vera útilokaður frá öllu 
samfélagi við heilagan og réttlátan Guð, og 
það þegar strax í þessu lífi? Er það ekki 
hegning fyrir hinn óguðlega, að geta ekki nálg- 
ast Guð með trúnaðartrausti, og það getur hann 
ekki meðan hann heldur iðrunarlaust áfram Í 
syndum sínum, því þó hann hafi svæft sam- 
vizku sína, finnur hann þó til þess innst í sálu 
sinni, að Guð er ekki sá, sem óguðlegt at- 
hæfi líkar, og þessi hugsun ónáðar hann svo 
mjög í hans syndasvefni, að hann forðast að 
hugsa um Guð og biðja hann. Og er það þá 
ekki hegning fyrir hinn óguðlega, að hann 
neytir Guðs gjafa í hugsunarleysi, án þakk- 
lætis við hinn algóða gjafara og án þess að 
verja hans gjöfum eptir hans gæzkuríka til- 
gangi? Og er það þá ekki einnig hegning 


25. hugvekja. 123 


Íyrir hinn óguðlega, að hann er þræll sinna 
Spilltu girnda, sem hrjá hann og hrekja og 
Svipta hann allri sannarlegri hugarrósemi? Eins 
Og dygeðin er sín eigin verðlaun, þannig hefir 
Og syndin sína eigin hegníngu í sér fólgna, 
Sem fyrr eða síðar hittir hinn óguðlega, nema 
ann í tíma snúi sér tilGuðs og bæti ráð sitt. 
Gættu þess því, syndugur maður! að Guð er 
Ekki sá, sem óguðlegt athæli líkar, og að þú 
Með þínu iðrunarlausa hugarfari sviptir sjálfan 
ig Guðs náð og öllu samfélagi við hann um 
líma og eilífð. Ó, hve hræðileg er þessi til- 
Ugsun! Flý þú til hans miskunar meðan tími 
€rtil, og bið þú hann um fyrirgefningu synda 
Inna í Jesú nafni; bið þú hann að gefa þér 
Tapt til lífernisbetrunar, svo þú getir snúið 
af villu þíns vegar, snúið þér til hans, sem 
a€kki vill dauða syndarans, heldur að hann 
Snúi sér og lifi"! Æ, minn Guð! þú ert ekki 
Sa, sem óguðlegt athæfi líkar. Að sönnu ertu 
eilífur kærleikur og faðir allrar miskunar; en 
þú ert líka heilagur og réttlátur Guð; láttu 
Mig aldrei gleyma þessum sannleika, aldrei 
Sleyma því, að sá vondi fær ekki að vera hjá 
Per, og að öll eymd og Ófarsæld er í því 
nnifalin, að vera útskúfaður frá þínu augliti. 
Stelðu mör náð til þess að óttast þig og elska, 
Svo eg megi vera þér sameinaður hér í tím- 
Anum, vera hjá þér í eilífðinni og um eilífð 
Skoða þína dýrð og þín dásemdarverk. Bæn- 
Eyr það í Jesú nafni! Amen. 


124 
20. hugvekja. 


2. Kor. 7., 10. „Sú hryggð, sem er eptir Guðs vilja, 
verkar apturhvarf til sáluhjálpar, hvers engan iðrar."' 


Ort höfum vér, kærir bræður! að minnsta 
kosti þeir af oss, sem komnir erum til vits 
og ára, fundið til þess, að vér þyrftum að 
taka sinnaskipti, að vér þyrftum að leggja af 
ýmsa bresti, en taka framförum í dyggð og 
guðsótta, og vör höfum vissulega eins opt 
heitið því Guði og sjálfum oss, að sú hryggð, 
sem vér fundum til af syndum vorum, skyldi 
verða eptir Guðs vilja og verka hjá oss aptur- 
hvarf til sáluhjálpar. Á þessu vorum iðrun- 
arstundum vorum vér leiðir á heiminum og 
sjálfum oss, og ásettum oss að byrja nýtt líf, 
flýja og forðast allt, sem gæti freistað vor til 
syndar, vera varkárari en áður í orðum og 
verkum, biðja Guð optar, hafa hans orð optar 
um hönd, og yfir höfuð at tala: vanda allt vort 
ráð sem bezt vér gætum. Þá vorum vér hrærðir 
af Guðs miskunsemi við oss, sem enn virtist 
að rétta oss sína hjálparhönd og draga oss 
upp úr þeirri syndaeymd, sem vér vorum 
fallnir í, hrærðir af hans þolinmæði, sem ekki 
vildi, að vér dæjum í syndum vorum, heldur 
snérum oss og lifðum, og þá hétum vér hon- 
um því, að reynast honum trúir, og innsigl- 
uðum þetta heit með andvörpunum og tárum. 
En hljótum vér þó ekki að játa það, að þessi 
áform, sem voru svo áríðandi fyrir sáluhjálp 
vora, komust sjaldan lengra en í huga vorn, 


26. hugvekja. 125 


Og að það varð næsta lítið úr þeim, þegar til 
framkvæmdanna kom? Vör héldum, að það 
Yrði létt fyrir oss, að framkvæma þau, af því 
Oss veitti hægt að taka þau fyrir oss. Verið 
Setur og, að vér höfum sýnt Drottni trú- 
Mennsku nokkra stund, og að vér höfum blygð- 
ast vor að rjúfa þau heit jafnskjótt aptur, sem 
vér fyrir skemmstu höfðum svarið honum. En 
trúmennska vor varð þó ekki langvinn, því 
Smátt og smátt fórum vér að telja osstrú um, 
að loforð vor væru sprottin af óþarfa hræðslu 
Og samvizkusemi, að vér hefðum lagt sjálfum 
Oss óþarflega þúngt ok á herðar, að það væri 
einhver snertur af geðveiki að gjöra sér sam- 
Vizku af því, sem aðrir ekki hikuðu sér við 
að gjöra, og þegar á allt væri litið, mundu 
Menn geta orðið hólpnir án þess að gangast 
Undir slík skylduverk; vér hefðum að sönnu 
tekið þessi áform fyrir oss í góðu skyni, en 
Vér hefðum ekki þekkt sjálfa oss“ rétt, og 
€gar menn réðust í of mikið, þá yrði ekki 
Meitt úr neinu. Þannig gleymdust vor góðu 
áform og heit vor urðu að engu, og eins fer 
Það jafnan, þegar menn vanrækja að hagnýta 
Ser þau meðul, sem hjálpa til að framkvæma 
inn góða ásetning. Vér höfðum ásett oss að 
Verða bænræknari, af því vér fundum til þess, 
að hjörtu vor eru veik, þegar þau eru látin 
ein um hituna; vör höfðum ásett oss, að hafa 
Suðsorð kostgælilega um hönd, af því vér 
fundum til þess, að án þess kólnar guðrækni 
Vor fljótt og vér verðum holdlega sinnaðir; 


126 26. hugvekja. 


vör höfðum ásett oss, að vera varkárir í orð- 
um og gjörðum og forðast allt, sem gæti freistað 
vor til syndar, af því vér fundum til þess, að 
vér þurftum á varkárni að balda. En vér höfum 
vanrækt allt þetta, og þessu hirðuleysi voru 
er. það að kenna, að vér erum horfnir aptur 
til vors fyrra lífernis, og hið veraldlega og 
holdlega hugarfar hefir aptur fengið yfirráð 
yfir oss.. Þannig erum vér komnir á þeim 
vegi, sem (xuðs náð leiddi oss á, og höfum 
spillt voru helgunarverki, og þetta er því hætt- 
ulegra fyrir oss, sem vér, með því að sleppa 
vorum góðu áformum og rjúfa vor heit, kom- 
umst í vana með að brjóta á móti samvizk- 
unnar boðum og daufheyrast við hennar áminn- 
ingum; með því slökkvum vér þá guðræki- 
legu tilfinningu, sem ásakar oss, þegar vér 
hrösum, og leggur hapt á tilhneigingar vorar, 
og föllum í syndsamlega værð og andvara- 
leysi. Þar að auk lýsir þessi ótrúmennska 
vor því berlega, að vér lítilsvirðum Guðs misk- 
unsemi, sem hafði vakið hjá oss þessar góðu 
iðrunar tilfinningar og sálubjálplegu hugar- 
hræringar; það er eins og oss nærri því þyki 
það miður, að hann skuli hafa vakið oss til 
þekkingar á sálarástandi voru og skyldum vot- 
um, og oss liggur við að öfunda þá, sem 
sýnast vera búnir að sljófga tilfinningu sína 
fyrir réttu og röngu og láta ekki ónáða sig 
af átölum samvizkunnar. Getið þér ekki, kærir 
bræður! þekkt neitt hjá sjálfum yðar í þess- 
ari lýsingu? Hugsið til yðar iðrunarstunda, 


26. hugvekja. 127 


Sem eflaust hafa einhvern tíma fyrir yður komið 
á umliðinni æfi; hugsið til þess, hvernig þér 
á voruð hrærðir af guðlegri náð, hvernig þér 
þá auðmýktuð yður fyrir Guði og hétuð hon- 
um hót og betrun, hvernig þér þá voruð 
Irygogvir og angraðir af yfirsjónum yðar og 
ásettuð yður að reynast Drottni trúir allt til 
dauðans; hvernig þér þá voruð hryggvir og 
angraðir af því, að hafa dregið það svo lengi, 
að snúa yður til Guðs, og álituð iðrunarinnar 
Stund vera þá mestu sælu stund í lífi yðar. 
Æ! en hvernig er þessu nú varið fyrir yður? 
Ef þör nákvæmlega rannsakið sjálfa yður, þá 
megið þér játa, að þér hafið reynzt Guði ótrúir 
Og rofið heit yðar við hann; tár yðar og and- 
Varpanir hefðu þó átt að gjöra þessi heit yðar 
eilös og órjúfandi; já, lotníngin fyrir Guðs 
hátign hefði einsömul átt að geta komið því 
til leiðar. Þegar vér í daglegu lífi lofum öðr- 
um mönnum einhverju, álítum vér það skyldu 
Vora að halda það, enda þó vér iðrumst eptir 
ví og vör kunnum að hafa einhvern halla af 
því. Ættum vér þá ekki að blygðast vor fyrir 
að rjúfa þau heit, sem vér gjörum Guði vor- 
um? Ættum vör að sýna vorum himneska 
föður minni orðheldni en syndugum mönnum, 
þó þau loforð, sem vér gefum honum, ein- 
Ungis miði til að efla sáluhjálp sjálfra vor? 
}, hve sælufullt og inndælt er það, að auð- 
Sýna honum trú og hollustu, að þjóna honum 
Einum með önd og líkama, sem hann á! En 
Vilik ófarsæld er það ekki, að reynast honum 


128 26. hugvekja. 


ótrúir, að vera á sífeldu reiki milli iðrunar og 
syndar og finna aldrei sálu sinni hvild; að 
láta æfina þannig líða, samvizkuna sljófgast og 
eilífðina nálgast! Þá deyjum vér, og iðrun vor 
á dauðastundinni verður ekki annað en hið 
seinasta merki upp á það hviklyndi, sem vér 
höfum sýnt í lífinu. Æ, Guð almáttugur! hjálpa 
þú oss og styð þú oss; styrktu vor veiku og 
óstöðugu hjörtu, svo vér getum reynzt þér 
trúir, svo vor hryggð verði eptir þínum vilja 
og verki apturhvarf til sáluhjálpar, hvers engan 
að eilífu iðrar!  Bænheyr oss, góði himneski 
faðir! fyrir Jesú Krists skuld! Amen. 


21. hugvekja. 


Matth. 6., 33. Jesús sagði: leitið um fram allt Guðs 
ríkis og þess réttlætis, sem honum er þóknanlegt !" 


Um ekkert ætti oss að vera eins annt í þessu 
lífi og að bera umhyggju fyrir vorri eilífu 
farsæld, þareð þetta er einka tilgangur hér- 
veru vorrar, og öll vor störf og fyrirtæki og 
sérhver staða lífsins ætti að lúta að því, að efla 
vora sáluhjálp; en þó verður þessi umhyggja, 
sem ætti að sitja í fyrirrúmi fyrir öllu öðru, 
út undan og á hakanum hjá allflestum, og það 
verður, því miður, optast nær seinast, sem frels- 
ari vor hefir boðið oss að láta vera fyrst, sem 
se: að leita „Guðs ríkis og þess réttlætis, sem 
honum er þóknanlegt“. Hvað mun valda þessu, 


21. hugvekja. 129 


kærir bræður? Án efa það, að vér höfum 
Meiri óbeit á hinum eilífu og ósýnilegu hlut- 
Um, en hinum, sem vér verðum varir við með 
Vorum líkamlegu skilningarvitum. Allir viljum 
Vér þó verða sáluhólpnir, og enginn syndari 
vill sleppa þessari von, og vér viljum jafnvel 
allir ásamt öðru gjöra eitthvað það, er efli 
Vora eilífa farsæld, því fæstir eru svo blindir 
að ímynda sér, að hún fáist öldúngis fyrir- 
hafnarlaust og án þess vér höfum nokkra við- 
leitni til að gjöra oss hæfilega fyrir hana; en 
það, sem villir oss, er það, að vér látum um- 
hyggjuna fyrir sálarheill vorri sitja á Þbaki 
ánnara vorra sýslana og starfa. Eða ef vér 
Skyggnumst inn í vor eigin hjörtu og gætum 
að breytni vorri, mun þá ekki meginhluti 
hjartna vorra og æfi vorrar vera helgaður 
hinum jarðuesku hlutum? þó vér, ef vér til 
Vill, kvöld og morgna lyptum huganum snögg- 
Vast upp til Drottins og biðjum hann, mun þó 
ekki heimurinn samt sem áður hafa fyrirrúmið 
Í sálum vorum, og mestur hluti hins tímans 
Sanga til þess, að þjóna honum? þó vér höf- 
Um guðsorð um hönd og heyrum það í kirkj- 
unni eða heimahúsum, hlýðum vér því ætið 
með þeirri andakt og eptirtekt, sem vera ber? 
Geymum vér það í góðum og siðsömum hjört- 
um, svo vér berum ávöxt með stöðuglyndi? 
Það er má ske eitthvað gjört á hluta vorn og 
Vér verðum að þola rangindi af öðrum mönn- 
um, umberum vér þá þetta með kristilegri 
hógværð, eða mun ekki hitt verða optar ofan 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 9 


130 21. hugvekja. 


á, að vér reiðumst, þegar oss er gjört á móti, 
leggjum hatur á óvildarmenn vora, viljum hefna 
vor sjálfir og yfirvinna hið illa með illu? Og 
þannig fer það fyrir oss í flestum efnum; 
augnablikin eru ætluð Guði, en mestöll æfin 
heiminum og tilhneigingum vorum. Þér finnið 
eflaust til þess, kærir bræður! hversu röng 
og hættuleg þessi aðferð er. Þér játið, að 
veraldleg störf og jarðneskar sýslanir taka næst- 
um því allan tímann upp fyrir yður, og að 
þér hafið lítinn tíma afgangs til að hugsa um 
sáluhjálp yðar. En yður til hugfróa segið þér, 
að þegar þér fáið betra næði, eða séuð búnir 
að af ljúka einhverjum vissum störfum, eða 
komnir út úr einhverjum kröggum, og í stuttu 
máli: þegar hagur og kringumstæður yðar 
breytist, þá ætlið þér að gefa yður alla við 
sáluhjálp yðar og umfram allt að leita Guðs 
ríkis og þess réttlætis, sem honum er þókn- 
anlegt. En það, sem þér einkanlega villizt í, 
er þetta: að þér ímyndið yður, að sáluhjálpin 
geti ekki rýmæt saman við þau störf, sem 
eru samfara þeirri stétt og stöðu, sem Drott- 
inn hefir sett yður í. því getið þér ekki gjört 
þessi störf að helgunar meðólam fyrir yður? 
Getið þér ekki jafnframt þeim lagt stund á 
allar kristilegar dyggðir? Seuð þér í einrúmi, 
getið þér þá. ekki snúið hjörtunum til Drottins 
með bæn og guðrækilegum hugleiðingum ? 
séuð þér í fjölmenni og innan um aðra, getið 
þér þá ekki sýnt þeim meðaumkunarsemi, -R0lk 
vild og hluttekníng í þeirra kjörum? Getið 


27. hugvekja. 1öl 


Þér ekki sýnt undirgefni undir Guðs vilja, ef 
Störf yðar misheppnast? Getið þér ekki fyrir- 
Selið mótgjörðir, ef þér verðið fyrir einhverri 
tangsleitni, ásælni eða álasi? Getið þér ekki 
látið í ljósi traust á Guði, ef aðrir menn bregð- 
ast yður? Sjáið þér engan í yðar stöðu lifa 
Suðrækilegu og kristilegu lífi? Þér vitið þó 
Sjálfir fallvel, að vér getum fundið Guð al- 
Staðar; eða var það ekki svo þær stundirnar, 
Sem þér voruð hrærðir af hans náð, að þá 
Urðu allir hlutir til að minna yður á harin; að 
Jafnvel það í störfum yðar, sem var mestum 
freistíngumm undirorpið og hættulegast fyrir yðar 
eilífu farsæld, varð yður þá til áminningar og 
Viðvörunar, og að þér þá mitt í yðar verald- 
legu störfum fenguð tómstund og tækifæri til 
guðrækilegra hugleiðinga ? Hví hafið þör þá 
ekki lífgað þessi sáluhjálplegu áhrif guðlegrar 
háðar og við haldið Þa hjá yður ? Það er 
ekki stétt né staða yðar, sem hefir slökkt þau 
í hjörtum yðar, heldur veraldlegt hugarfar og 
breyskleiki yðar. Þegar oss því er boðið, 
atm fram allt að leita Guðs ríkis og þess 
rettlætis, sem honum er þóknanlegt", þá er 
ekki ætlast til þess af oss, að vér skulum 
Sleppa öllum öðrum sýslunum vorum, því þá 
Vfirgæfum vér Guðs köllun, heldur til hins, 
að vér látum alla hluti minna oss á Guð og 
Vora sáluhjálp, að vér látum guðhræðsluna 
helga öll vor störf og stjórna öllum vorum 
athöfnum, og í stuttu máli: að vor eilífa far- 
sæld sé það mark og mið, sem þær allar stefni 
9“ 


132 21. hugvekja. 


að. Því fer svo fjarri, að vor guðdómlegu trú- 
arbrögð bjóði oss að vanrækja vorar tímanlegu 
skyldur, að þau ein kenna oss, hvernig vér 
getum gegnt þeim réttilega. Af þessu sjáum 
vér svo berlega, kærir bræður! að vér getum 
leitað guðsríkis, hvernig sem ástatt er fyrir 
oss, því guðsríki er innra hjá oss, og að vér 
ekki getum kennt störfum vorum eða stöðu 
vorri um það tómlæti og þá tregðu, sem vér 
sýnum í að efla vora sáluhjálp, heldur verðum 
að kenna þetta eingöngu vorum syndsamlegu 
girndum og tilhneigingum; vér þurfum ekki 
að breyta stöðu vorri né störfum, heldur þurf- 
um vér sjálfir að breytast og það spillta og 
ókristilega hugarfar, sem vér gjörum verk vor 
með; vér þurfum að hreinsast af saurgun holds- 
ins og andans, svo að gjörðir vorar verði Í 
Guði gjörðar, í samfélagi við hann og í elsk- 
unni til hans. „Allt er hreinum hreint", og ef 
vér erum hreinhjartaðir, þá hreinsast og helg- 
ast gjörðir vorar og verða Guði velþóknan- 
legar. En séu hjörtu vor óhrein, full af áhyggju 
og sorgum þessa lifs, þá verða og störf vor 
rotnir ávextir vors innra lífs, því „rotið tré 
getur ekki borið góðan ávöxt"; það erum vér 
sjálfir, sem gjörum hin veraldlegu störfin hætt- 
uleg fyrir vora eilífu farsæld, eins og það 
líka erum vér sjálfir, sem gjörum vorar guð- 
ræknisiðkanir arðlausar og ófrjófsamar, ef vér 
gjörum þær með holdlegu og veraldlegu hugar- 
fari. „Æ, Drottinn! til vor komi þitt ríki, sendu 
þitt réttlæti, frið og fögnuð. þíns anda niður 


27. hugvekja. 133 


í vor hjörtu, svo vér í hugsunum, orðum og 
Verkum ávalt höfum þig fyrir augunum, og 
Birnumst ekkert né gjörum nema það, sem 
þér er þóknanlegt! Vertu hjá oss í vöku og 
Svefni, í lifi og dauða, í Jesú nafni! Amen. 


26. hugvekja. 


Rómv. ð., 12. -,„Syndin er af einum manni komin í 
heiminn og dauðinn vegna syndarinnar; þannig hefir 
dauðinn runnið inn til allra manna, því þeir syndg- 
uðu allir." 


Hrá blautu barnsbeini höfum vér heyrt þann 
Sannleika, kærir bræður! að allir menn eru 
dauðlegir, en að dauðastundin er óviss; og frá 
blautu barnsbeini höfum vér séð þenna sann- 
leika staðfestan af reynslunni. Já, vér, sem 
til ára erum komnir, höfum opt með sorg og 
Söknuði orðið að sjá á bak ástvinum vorum, 
áður en vér áttum von á því, og, ef til vill, 
áður en þeir sjálfir bjuggust við að fara héðan. 
Hvaða lærdóm og hvaða hugvekju höfum vér 
nú dregið af þessum mikilvæga sannleika, af 
þeim mikilvæga sannleika, að dauðinn er öll- 
um viss, en dauðastundin óviss? Eða höfum 
Vér aldrei hugsað út í hann, aldrei látið hann 
Vekja oss til alvarlegrar umhugsunar um sjálfa 
oss og. vor eigin forlög?. En hvernig sem 
Þessu kann að vera varið fyrir sérhverjum 
af oss, þá látum oss þó á þessari kvöldstundu 


134 28. hugvekja. 


verja fáeinum augnablikum til að íhuga þetta 
efni. Hverjar ályktanir eigum vér þá að draga 
af óvissu dauðastundarinnar? Fyrst og fremst 
þá, að sérhvert ár, sérhver dagur, sérhvert 
augnablik getur gjört enda á þessu voru jarð- 
neska lífi. Þess vegna er það heimskulegt. 
að festa hug og hjarta við þá hluti, sem geta 
hvorfið oss á augabragði, og vinna það fyrir 
þá, að fara á mis við þau gæði, sem eru eilíf 
og ævarandi. þess vegna ber oss líka að 
gæta þess, að allt, sem vér gjörum einúngis 
fyrir þetta líf án nokkurs tillits til eilifðarinnar, 
vantar verulegt gildi, og að vér ekki tökum 
héðan neitt með oss, nema það, sem vér höfum 
gjört fyrir himininn og annað líf, og að vér 
því eigum að kosta kapps um að safna oss 
himneskum fjársjóðum: þeim eilífu gæðum, 
sem enginn getur frá oss tekið. Þessu næst 
ber oss að hugleiða, að með því dauðastund 
vor er óviss, þá eigum vér að deyja daglega, 
það er að skilja: vera á hverjum degi undir 
dauða vorn búnir, aldrei gjöra eða áforma neitt 
það, sem vér ekki vildum hafa gjört eða áform- 
að, hefðum vér vitað, að dauðinn mundi hitta 
oss á meðan; hafa stöðugt gát á öllum vorum 
athöfnum og skoða þær eins og athöfn deyj- 
anda manns, sem á hverju augnabliki býst við 
dauða sínum; gjöra allt, sem vér gjörum, eins 
og vér á sama augnabliki ættum að standa 
reikningskap af því, og verja þannig yfirstand- 
andi tímanum, að vér ekki þurfum ókomna 
tímans við, til að laga eða endurbæta það, sem 


28. hugvekja. 135 


Vér gjörum. Með því dauðastund vor er óviss, 
Megum vér ekki skjóta á frest vorri iðrun og 
lífernis betrun, ekki skjóta því á frest að snúa 
oss til Drottins; með því vér ekki getum 
ábyrgt að lifa nokkurn dag til enda, þá meg- 
um vér ekki draga það út í óvissuna. Eða 
mundum vér, ef oss hefði orðið það á að gleipa 
eitthvað banvænt, draga það, að leita ráða við 
því? Mun þá dauðinn, sem vör berum í oss, 
leyfa oss meiri undandrátt? Dauðinn er synd- 
arinnar verðlaun og dauðann berum vér í sál- 
um vorum, af því vér berum þar syndina. 
Flýtum oss því að leita oss lækningar. Sér- 
hvert augnablik er dýrmætt fyrir þann, sem 
ekki á ráð á neinu, og hið banvæna eitur, 
sem vér berum í hjörtum vorum, gefur oss 
ekki langan frest. Guðs náð bíður oss ennþá 
læknismeðal; flýtum oss að hagnýta oss það, 
Meðan hann gefur oss tíma til þess. Ef vér 
færum oss þau náðarmeðul í nyt, sem hann 
hefir gefið oss, þá þurfum vér ekki að óttast 
Óvissu dauðastundar vorrar; því dauðinn er ekki 
óttalegur í augum iðrandi sálar; hún elskar 
ekki heiminn lengur, og getur því án kviða 
og hræðslu horft á bak öllum jarðneskum hlut- 
um; hún finnur til þess án nokkurrar órósemi, 
Já, með sannri gleði, að þessi dauðans líkami, 
Sem leiddi hana svo opt í freistni og var orsök 
l breyskleika hennar, íklæðist ódauðleikanum; 
hún saknar ekki neins hér á jörðunni, því hún 
Veit, að hennar guðhræddu ástvinir flytja einnig 
héðan innan lítils tíma, og hún vonar að fá 


136 28. hugvekja. 


að sjá þá aptur á landi lifenda; hún kvartar 
ekki, þó henni sé boðið að yfirgefa þetta líf 
að hálfnuðu skeiðhlaupinu, og að enda sína 
hérvistardaga í blóma lífsins; þvert á mót 
þakkar hún lausnara sínum fyrir það, að hann 
styttir hennar útlegðar stundir og tekur hana 
burt úr þessum reynslunnar skóla, svo hún 
þarf ekki framar að óttast fyrir því, að hjarta 
sitt kunni að spillast, ef hún ætti lengur að 
dvelja í þessum spillta heimi: hún sér þá, að 
allir hlutir yfirgefa hana á grafarbarminum 
nema guðhræðslan; hún sér þá, að allt yfir- 
gefur hana: eignir, völd og virðingar, frændur 
og vinir, og hún gleðst af því, að hafa ein- 
úngis sett traust sitt til lifanda Guðs, sem varir 
að eilífu og í hvers náðar faðmi hún nú finnur 
þann frið og þá farsæld, sem engin sköpuð 
skepna getur gefið; hún lítur því með hugar- 
rósemi til hins umliðna og með fögnuði til 
þeirrar eilífðar, sem fer í hönd, og felur sig 
með auðmjúku trúnaðartrausti í Jesú nafni 
Guðs miskunsemi á hendur. 

Ætið höfum vér, kærir bræður! nægilegt 
tilefni til að íhuga óvissu dauðastundar vorraf 
og hafa hana lifandi afmálaða fyrir augum vor- 
um, en þó aldrei meir, en þegar vér að kvöldi 
dags ætlum „að leggjast til hvíldar í rekkjum 
vorum; því þá tala allir hlutir til vor um 
dauðann; nóttin minnir oss á endi æfidagsins, 
hvilurúmið á grafarinnar beð og svefninn á 
dauðann; aldrei. finnum. vér betur én þá til 
þess, að „milli vor og eilífðarinnar er ekki 


28. hugvekja. 137 


Mema eitt fótmál" og að þetta fótmál er fljótt 
Stigið. Þess vegna viljum vér jafnan endur- 
Minnast dauðastundar vorrar, jafnan endurminn- 
ast þess mikilvæga sannleika, að „enginn veit 
Sína æfina fyrr. en öll er", og láta þessa. end- 
Urminningu hvetja oss til að snúa oss til Guðs 
með sannri iðrun og í hans ótta leitast við að 
búa oss kristilega undir burtför vora héðan. 
Þegar vör þannig erum undir dauða vorn búnir, 
þá getum vér í trausti til Jesú friðþægíngar 
Ókvíðnir tekið dauðanum og sagt: „Dauði! kom 
þú sæll þegar þú villt". Vertu hjá oss, Drott- 
inn! í vöku og svefni; vertu vor Guð í lífi 
Og dauða! Amen. 


20. hugvekja. 


1. Kor. 15., 57. „(Guði séu þakkir, sem oss hefir sig- 
urinn gefið fyrir Drottinn vorn, Jesúm Krist." 


Margir kvarta yfir því, að þeir stríði við 
Syndina, en geti ekki unnið sigur; og er þetta 
Vant að koma til af því, að þeir berjast ekki 
tettilega, né beita hinum réttu vopnum; því 
Margir þessara manna, jafnvel þeir, sem sýnast 
fyrir alvöru vilja betrast, halda, að ekki þurfi 
annað til þess en skýra og greinilega þekk- 
ingu á Guðs vilja, og þá muni hlýðnin koma 
af sjálfri sér; og yfir höfuð að tala eru það 
Margir á vorum dögum, sem halda, að hin 


138 29. hugvekja. 


svo kallaða upplýsing sé einfær um að vísa 
manninum veg til eilífs lífs og leiða hann til 
eilífrar sáluhjálpar. En þessa menntun eða 
upplýsingu er vant að vanta það, sem er upp- 
haf allrar vizku, það. er að skilja: guðsóttann 
og þá viðurkenningu, að vér vitum næsta lítið, 
og það, sem veröldin kallar upplýsingu, er 
sjaldan samfara speki og dyggð í kristilegum 
skilningi, og því er ekki við því að búast, að 
þekkingin eintóm geti gefið oss krapta til að 
sigra hið illa. Nei, mannleg vizka hefir aldrei 
getað rekið syndarinnar vonda anda burt úr 
mannlegum sálum. Aðrir halda, að þessu geti 
orðið framgengt með föstum og einbeittum 
vilja, með alvarlegri áreynslu hinna siðferðis- 
legu krapta; og þeir þykjast vinna sigur yfir 
girndum. sínum og tilhneigingum. En það mun 
optar reynast svo, að þessir menn sigra eina 
ástríðu með annari: munaðarlífið með metorða- 
girnd, metorðagirndina með leti, og letina með 
ágirnd. Nei, kristnir bræður! syndin verður 
ekki sigruð nema með því guðrækilega hugar- 
fari, sem sprettur af sannfæringunni um fyrir- 
gefning vorra synda. Það era margir vænir 
menn til, sem hafa viðbjóð við hinu illa og 
löngun eptir hinu góða, sem angrast af yfir- 
sjónum sínum og hafa þann einlæga ásetning, 
að stríða við syndina og bæta ráð sitt; en þó 
geta þeir aldrei unnið sigur; þó syndin sýnist 
vera yfirunnin í dag, þá ræðst hún á þá á 
morgun með enn meiri ákafa. Af hverju kemur 
þetta? Af þvi þeir eru ekki skrýddir her 


29. hugvekja. 139 


tygjum trúarinnar: trúarinnar á Jesúm Krist; 
þá vantar sannfæring um syndanna fyrirgefn- 
ing og þann góða og guðrækilega vilja, sem 
af þessari sannfæringu sprettur. Ná, sem vantar 
trúna á Jesúm Krist, hlýtur að skoða syndina 
Sem ósigranda óvin, því hann getur ekki dulizt 
þess, að hún opt áður hefir unnið sigur yfir 
hans góða vilja og góðu áformum, og hann 
Setur ekki búizt við að veita henni hraustari 
mótspyrnu eptirleiðis með þessum sínum sömu 
Veiku kröptum. Þann, sem án trúar ætlar að 
berjast við syndina, hlýtur að bresta sanna 
hugprýði, og því fellur hann og á freistíng- 
anna tíma. Hinn sannkristni þar á mót berst 
Sóðri baráttu, því hann berst baráttu trúar- 
Innar og vinnur sigur fyrir Jesúm Krist. 
Hann treystir því, að hann sé frelsaður frá 
myrkranna valdi; hann veit, að Jesús hefir 
frelsað hann frá syndarinnar hegningu og yfir- 
ráðum, og hann segir með postulanum: „eg 
Megna alla hluti fyrir Krist, sem mig máttugan 
Sjörir". Hann trúir guðsorði og hefir af því 
lært, wað Kristur opinberaðist í heiminum til 
að niður brjóta djöfulsins verk". Að vísu á 
hann í stríði við hold og heim; en hann berst 
hraustlega og treystir Guðs hjálp, en ekki 
Sinum eigin kröptum; og þegar óvinur sálar- 
Innar hvíslar að honum: fylg þú mér! dýrð- 
lega hluti vil eg gefa þér, ef þú fellur fram 
Og tilbiður mig, þá flýtir hann sér til Drott- 
Ms sins og frelsara, og í hans nafni rekur 
ann freistarann frá sér og vinnur trúarinnar 


140 29. hugvekja. 


sigur. Þegar sorgir og áhyggjur þessa lífs 
freista hans, þá tekur hann guðsorð og les 
þessi huggunarríku orð: „kastið allri yðar 
áhyggju upp á Drottinn, því honum er annt 
um yður“, og hann biður Guð fyrirgefningar 
á vantrausti sínu og felur sig og öll sín efni 
hans alvitru forsjón á hendur. Þegar þján- 
ingar og krossburður sækja hann heim, þá 
treystir hann því, að það sé komið að Drott- 
ins tilhlutun og að hans stjórn sé einber speki 
og gæzka, treystir því, að mótlætingar þessa 
tíma komist ekki í samjöfnuð við þá eilífu sælu, 
sem Jesú trúlyndu þjónum er heitið. Hann 
hugleiðir, hvernig flestir Guðs vinir fyrr og 
síðar hafa orðið að bera krossinn á eptir frels- 
ara sínum, hvernig Jesú postular „tjáðu sig 
með mikilli þolinmæði í þrengingum, neyð, 
angist, undir höggum, í fangelsi, á hrakníngi, 
í erfiði, vökum og skorti" (2. Kor. 6., 5.); hann 
hugleiðir, hvernig svo margir píslarvottar og 
trúarhetjur hafa gengið glaðar: og sigri hrós- 
andi í hörmúngar og dauða fyrir Jesú nafns 
sakir, og þessar hugleiðingar styrkja hans 
trúnaðartraust og undirgefni undir Guðs vilja. 
Hversu veglegt er þá ekki trúarinnar strið og 
trúarinnar sigur yfir syndinni. Með hverjum 
sigri, sem hinn trúaði vinnur yfir freistingun- 
um, vex elska hans til hins góða og viðbjóður 
hans við syndinni, og hann hefir það jafnan 
hugfast, að frelsarinn varð að þola pínu og 
dauða vegna mannanna synda; hann sér í anda 
Jesú kvöl í grasgarðinum og hvernig sál hans 


29. hugvekja. 141 


Var hrygg allt til dauða; hann lítur trúarinnar 
dugum á Jesú þyrnikórónu og krossgöngu, og 
Vernig gæti hann þá aðhyllzt eða drýgt þá 
Synd, sem var orsök í Jesú óumræðilegu kvöl 
og pínu! Nei, hann deyr syndinni og lifir 
Guði fyrir Drottinn vorn, Jesúm Krist. Sál 
hans verður alltaf meir og meir gagntekin af 
elsku til frelsarans, gagntekin af andlegum og 
himneskum hugleiðingum, og þegar hann iðu- 
lega út hellir hjarta sínu í bæninni til hans 
og hefir umgengni sína við hann, sem er upp- 
Tisan og lífið, þá streymir hið eilífa lífið inn 
l sálu hans með sínum krapti og sinni sælu- 
fullu von, og hinn nýi maður, sem skapaður 
er eptir Guði í réttlæti og heilagleika sann- 
leikans (Efes. 4., 24.) fer dagvaxandi ad aldri 
Og náð, og á ósýnilegan hátt þroskast hið nýja 
líf, „sem er hulið með Kristi í Guði", þangað til 
Það er orðið hæfilegt fyrir himneska sælu; þá 
hnígur hin þreytta, en vonglaða og sigur- 
Sæla, stríðshetja Jesú Krists niður í dauðans 
aðm; hann er þá kallaður heim á sigursins 
Og friðarins land og genginn inn í fögnuð 
€rra síns. Þá er sigurinn algjörlega unninn 
Og á himnum hljómar þá þessi fagnaðar og 
lofgjörðar söngur: „Guði séu þakkir, sem oss 
efir sigurinn gefið fyrir Drottinn vorn, Jesúm 
Krist" Berizt, kristnir menn! hinni góðu bar- 
áttu trúarinnar; „haldið trúnni og fullkomnið 
Skeiðið: þá er yður geymd kóróna réttlætisins, 
Sem Drottinn, sá réttláti dómarinn, mun gefa 
yður í sinni dýrðlegu tilkomu á efsta degi". 


142 29. hugvekja. 


Æ, góði himneski faðir! gefðu oss öllum til 
þessa þína náð, í Jesú nafni! Amen. 


90. hugvekja. 


Lúk. 13., 21. „Jesús sagði: keppizt að komast gegnum 
hið þröngva hliðið, því eg segi yður satt, að margir 
eru þeir, sem leitast við að komast þar inn, en getð 


það ekki." 


Drottinn hefir innrætt öllum lifandi skepnum 
löngun eptir farsæld og velgengni; en aðrar 
eru sér ekki þessarar löngunar meðvitandi en 
hinar skynsemi gæddu skepnur. það er að 
vísu satt, að mennirnir hafa mjög ólíka skoðun 
á því, í hverju farsældin sé innifalin, með því 
sumir leita hennar í ríkidæmi, sumir í met- 
orðum, sumir í hvild og næði, sumir í frelsi, 
sumir í munaði; en allir vilja þó vera farsælir, 
hver á sinn hátt. Ekkert er í sjálfu sér eðli- 
legra og skynsamlegra, en að óska og leita 
sinnar eigin farsældar, og þetta er skylda vor, 
kærir bræður! En þegar þér leitið farsældar 
yðar, þá leitið hennar ekki þar, sem hana ekki 
er að finna; þér leitið hennar á jörðinni, €n 
þar er hana ekki að finna; jörðin er ekki lengur 
sælustaður; síðan syndin kom inn í heiminn, 
hafa ekki lífdagar vorir verið sæludagar, held- 
ur dagar eymda og þjáninga, dagar hitans 03 
þúngans, dagar andvarpana og iðrunar. Hverg! 
er sanna sælu að finna nema á landi lifenda, 


30. hugvekja. 145 


03 engir eru sælir, nema þeir, sem eru hjá 
Guði; þeir einir sjá góða daga, því þeir eru 
ppljómaðir af Guðs dýrðar ljósi; þeir lifa í 
allsnægtum, því Guð er þeim allt í öllu; þeir 
€ru sælir, því þeir lifa í alsælum Guði, í 
fullkomnun andans, fögnuði bjartans og eilífum 
riði. Nú þegar erum vör guðsbörn“, segir 
Postulinn, „en það er ennþá ekki opinbert, hvað 
Vér verða munum" (1. Jóh, 3., 2.). „Það hefir 
Ekki auga söð, ekki eyra heyrt og í einkis 
Uga komið, hvað Guð hefir sinum elskendum 
fyrir hugað" (1. Kor. 2., 9.). Ættum vör ekki 
allir að þrá þessa eilífu og óumræðilegu sælu? 
tr nokkur sá til, sem ekki andvarpi og styni 
í þessu lífi? „Öll skepnan stynur“, segir post- 
ulinn, „og ber fæðingar harmkvæli allt til þessa" 

ómv.8.,22.). Völd og metorð og auðæfi eru 
allt hverful og stopul gæði og seðja aldrei 
ann, sem eptir þeim sækist, því „mikið vill 
alltaf meira". Ekkert getur svalað þorsta sál- 
atinnar og bætt úr vorum andlegu þörfum, 
Mema hið eilífa og óendanlega; hvergi getum 
Ver fundið sálum vorum hvíld, nema hjá frels- 
ára vorum, Jesú Kristi. Þegar vér leitum hans, 
fylgjum honum og elskum hann, getum vér 
her í lífi fengið forsmekk eilífrar sælu; en 
hérna megin grafarinnar getum vér þó aldrei 
Öndlað hnossið; það er vor huggun og vor 
Von, að vér munum fá það höndlað við enda 
Skeiðhlaupsins. Sem kristnir verðum vér að 
"na til þess, að vör erum hér á ferð, að vér 
Erum hér ferðamenn og framandi, sem erum 


144 30. hugvekja. 


að keppa til himinsins: þessa vors sælufulla 
og sanna föðurlands. Þangað erum vér enn 
ekki komnir; vér erum á leiðinni þangað og 
enn á veginum, en það er vor huggun, að 
uðesús Kristur er vegurinn, sannleikurinn og 
lífið"; til hans eigum vér að keppa og fyrif 
hann eigum vér að keppast að komast gegnum 
hið þröngva hlið, sem frelsari vor talar um; 
og oss verður alltaf að miða áfram á sálubjálp- 
arinnar vegi, því að standa við er sama sem 
að hörfa til baka. Margar villigötur mæta oss, 
kærir bræður! á þessu skeiðhlaupi voru; eð 
frelsarinn kallar þær allar „hinn breiða veg". 
Þessi vegur liggur ekki til vors rétta föður- 
lands, heldr til glötunarinnar; vegurinn til 
föðurlandsins er mjór og þröngur; á honum 
verður ekki holdlegum girndum svalað, heldur 
er hann þyrnum stráður, sem gjöra hann 
ógreiðan yfirferðar, og á hverjum degi verðum 
vér að skilja eitthvað eptir á honum af far- 
angri vorum, það er að skilja: af brestum 
vorum og tilhneigingum. Þeim, sem standa 
við, miðar aptur á bak, þó þeir séu enn á veg- 
inum; þeir vilja þjóna sumpart Guði, sumpart 
heiminum; þeir vilja stríða við sumar girndir 
sínar, en mega láta aðrar eptir sér; þeir vilja 
að sönnu gjöra ýmisleg góðverk, en margar 
hvatir þeirra eru óhreinar og eigingjarnar, 08 
í stuttu máli: þeir hafa löngun til að ganga 
hinn rétta veg, en vilja gjöra hann breiðari 
og betri yfirferðar; en hjá þessum mönnum á 
það heima, sem Jesús sagði, að „enginn sá; 


30. hugvekja. 145 


Sem leggur hönd á plóginn og hórfir til baka, 
er hæfur til guðsríkis" (Lúk. 9., 62.). Vér 
Megum hvorki hörfa aptur né horfa aptur á 
Ífsins vegi; vör megum ekki horfa aptur með 
Seðþekkni á vort fyrra óendurfædda hugarfar, 
á vora fyrri syndsamlegu breytni, „heldur 
€igum vör, að boði postulans, að gleyma því, 
Sem þak við oss er, en seilast eptir því, sem 
fyrir framan er, og skunda til takmarksins, 
til þess himneska hnossins, sem Guð fram 
býður oss fyrir Jesúm Krist" (Filipp. 3., 14.). 
Ef vör förum aptur að hafa geðþekkni á heim- 
hum og vorum fyrri syndum, þá er oss hrös- 
Unin búin, þá höfum vér að sönnu byrjað vel, 
en endum illa, og vort síðara ástand verður 
Verra hinu fyrra; þá iðrumst vér vorrar fyrri 
Söðu breytni, en þessi iðrun vekur ekki fögnuð 
bjá englum Guðs, heldur hjá hinum vondu 
Ondum. Aldrei megum vér hugsa, kærir bræð- 
ur! að nú höfum vér gjört nóg fyrir sáluhjálp 
Vora, nú höfum vér tekið nógum framförum í 
lygeð og guðsótta, því vér ætlum ekki að 
SJÖra nema það, sem vér minnst getum kom- 
lzt af með, til þess að verða sáluhólpnir, en 
Viljum lofa öðrum að gjöra meira. Nei, þetta 
€r hraparleg villa; allir megum vér sífelt játa, 
að vör erum ónýtir þjónar og verðum alltaf 
að keppa áfram; ef vér ekki gjörum allt, þá 
Sjörum vör ekkert; ef vér ekki hlaupum, þá 
Tösum vör. Vör megum ekki skipta líferni 
Voru þannig, að helmingurinn verði kristileg- 
Ur, en helmingurinn heiðinn, því þá verður 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 10 


146 30. hugvekja. 


öll vor breytni heiðinn og ókristileg í Guðs 
augum. þess vegna býður frelsarinn oss að 
neyta allra vorra krapta, til að komast gegn“ 
um hið þröngva hliðið. „Í húsi vors himneska 
föður eru að vísu mörg hýbýli“ (Jóh. 14., 2.); 
en þangað liggur ekki nema einn vegur: vegur 
krossins og iðrunarinnar. Styrk þú oss, góði 
Guð! til að ganga þenna þröngva lífsins veg 
og komast gegnum hið þröngva hliðið í þína 
himnesku dýrðarbústaði; láttu oss aldrei gleyma 
þessum aðvörunarorðum frelsara vors: „margir 
eru þeir, sem leitast við að komast þar inn, 
en geta það ekki!“ Æ! þegar vér ætlum að 
þreytast, þá sendu oss nýtt fjör og nýjð 
krapta af hæðum; þegar vér ætlum að hörfa 
aptur, þá snú þú huga vorum fram á leið til 
dauðans og eilífðarinnar; vertu sjálfur vort 
ljós og vor leiðtogi í lífi og dauða! Bænheyr 
oss, himneski faðir! í Jesú nafni! Amen. 


öl. hugvekja. 


Lúk. 21., 27. (þá munu menn sjá mannsins SON 
komanda í skýjunum með makt og mikilli dýrð." 


Guðsorð kennir oss, kærir bræður! að Í 
dauðanum fari sál vor undir eins og hún skilur 
við líkamann til síns samastaðar, annaðhvort 
í eilífa sælu eða eilífar kvalir. En jafnframt 
þessu er oss kennt, að líkami vor muni upp 
rísa á efsta degi og að Guð láti þá Jesúm 


31. hugvekja. 147 


Krist hátíðlega dæma lifendur og dauða, og 
il þessa allsherjardóms líta þessi Jesú orð: 
Þá munu menn sjá mannsins son komanda í 
Skýjunum með makt og miklu veldi." það 
€r líka eðlilegt, fyrst maðurinn saman stendur 
af sálu og líkama og syndgar bæði með sálu 
0g líkama, að Guð láti dóm ganga yfir hvort- 
veggja, það er að skilja: yfir allt hans eðlis- 
dr; og það er samkvæmt Guðs réttlæti, að 
lann einhvern tíma leiði í ljós það, sem nú 
ér í myrkrunum hulið, og hátíðlega taki þann 
Qjöfnuð burt, sem í þessu lífi einatt er á kjör- 
Um og sálarástandi mannanna. Hér í lífi getur 
Syndarinn þráfaldlega fundið upp ýmisleg ráð 
il að hylja með þá blygðun, sem hann hefir 
til unnið, annaðhvort með því að leyna löstum 
Sinum, eða fegra þá, eða fremja þá blygðunar- 
dust. En á efsta degi verða hinar huldu 
Syndir opinberar, hið fánýta yfirskyn verður 
„urt numið og óskamfeilninnar hneyxli breytt 
! eilífa blygðun. Heimskínginn segir í hjarta 
Sinu: Þar er enginn Guð" (Sálm. 53., 4.). 
Það eru, því miður, til þeir guðleysingjar, sem 
Segja, að allt sem við ber sé tilviljun án all- 
Tar æðri stjórnar; þeir eru svo blindir, að þeir 
Ivorki sjá Guð í hans dásemdarverkum né í 
„ans velsjörðum. Aptur eru það aðrir, holds- 
Ms 62. syndarinnar þrælar, sem samvizkan 
Oháðar og ótti fyrir guðlegri hegníngu, svo 

€ir fegnir vildu, að enginn Guð væri til, vildu 
Egnir geta trúað því, að hann sé ekki til, og 
„Er segja og í hjarta sínu, ekki af sann- 

10* 


148 31. hugvekja. 


færingu, heldur af löngun hjartans: „þar €7 
enginn Guð". En flestir eru þó þeir, sem að 
sönnu játa, að Guð sé til, en breyta þó eins 
og hann væri ekki til og þeir hefðu aldré! 
neina hegningu að óttast. Þeir bera því engð 
lotníngu fyrir Guði, og það er eins og þeir 
einnig segi í bjarta sínu: „þar er enginn Guð. 
Þeir fyrirverða sig, að láta væna menn, sem 
þó eru syndugir og breyskir, komast að þeirra 
leynilegu ávirðingum; en Guðs alltsjáanda 
auga og heilögu alstaðarnálægð hræðast þeir 
ekki; þegar þeir geta dulið syndir sínar fyrir 
mönnum, þá verða þeir rólegir og segja } 
hjarta sinu: enginn hefir söð það. Ó, hvílík 
fásinna! „Þér heimskíngjar!" segir Davíð, „næt 
ætlið þér að verða hyggnir? Mun sá eigl 
heyra, sem eyrað hefir plantað, mun sá eigi 
sjá, sem augað hefir til búið? (Sálm. 94., 8.—9.)- 
Vitið þér ekki, að hans auga sér allt, hans 
eyra heyrir allt, hans speki þekkir allt, að 
hugur og hjarta yðar segir honum allt og að 
samvizka yðar er hans vitni gegn yður? það 
stríðir á móti Guðs réttlæti, að iðrunarlausir 
syndarar skuli æfinlega komast hjá þeirri hegn- 
íngu og geta skýlt í myrkrunum þeirri smán, 
sem þeir hafa til unnið. En engir syndarar 
munu á efsta degi finna til annarar eins blygð- 
unar eins og skynhelgir hræsnarar, sem hafa 
hulið vonzku sína með yfirbragði guðhræðsl- 
unnar. Enginn meiðir Guðs hátign eins 08 
hræsnarinn, sem hefir hans heilaga nafn á vör- 
unum, en býr í hjartanu yfir flærð og hrekk- 


#1. hugvekja. 149 


Vísi, sem vill gjöra Guð hluttakandi í syndum 
Sinum og fremja þær undir hans verndun. 
itningin segir oss, að vorir fyrstu foreldrar 
afi falið sig milli trjánna í aldingarðinum, 
Egar þeir höfðu brotið Guðs boðorð, og síðan 
afsakað sig, þegar þeir gáta ekki dulizt. Þannig 
Teytum vér Adams nyðjar enn í dag; vér 
Teynum fyrst til að hylja ávirðingar vorar, og 
Svo að fegra þær, þegar þær ekki geta dul- 
ti, og þegar vér ekki getum fegrað þær með 
einu, sláum vér allri skuldinni upp á vort 
Teyska eðli og vorar sterku tilhneigingar. 
Guð er ljós, hana er réttlæti og sannleikurinn 
Sjálfur, í hans augum gilda ekki vorar fánýtu 
ækakanir, þó vör með þeim getum blekkt heim- 
inn gg sjálfa oss; en auðmjúk iðrun og játn- 
Mg synda vorra er hið einasta ráð til að geta 
Omizt hjá þeirri hegningu, sem þær hafa til 
Unnið, Allt mun verða opinbert fyrir Jesú 
tists dómstóli; þaðan mun streyma ljós sann- 
Eikans og réttlætisins, og í þessn ljósi munu 
SYndararnir sjá, að þeir höfðu engar gildar 
dStæður til að fegra með syndir sínar. Æ! 
Ugsum til þess í tíma, hverju vér þá munum 
Seta svarað hinum alvalda dómara; hugsum 
Úl þess á meðan þessi hugsun getur komið 
Oss að nokkru haldi; hættum að afsaka og 
fegra syndir vorar með breyskleika náttúru 
Vottar! Að sönnu er náttúra vor breysk, en 
uðs náð er sterk og máttug í veikleikan- 
Um; að sönnu er hjá oss stríð milli holdsins 
98 andans, en vör höfum guðsorð og sakra- 


150 31. hugvekja. 


mentin, sem styrkja oss í stríðinu og hjálpa 
oss til að vinna sigur, ef vér réttilega hag“ 
nýtum oss þessi g guðlegu náðarmeðul; að sönnu 
eigum vör í stríði við ýmislegar freistingar, 
en vér eigum líka endurlausnara, sem gjörir 
þann enda á freistíngunum, að vér fáum stað- 
izt, ef vér biðjum og vökum; að sönnu erum 
vér alltaf undirorpnir holdlegum áhrifum, eð 
náðin er líka alltaf við hendina og reiðubúin 
að styðja oss, ef vér ekki veitum henni mót 
stöðu; og að minnsta kosti getum vér flúið 
fyrir þeim freistíngum, sem vér ekki treyst 
um oss til að sigra; og í stuttu máli: hvernig 
sem vér lítum á syndir vorar, þá höfum vér 
engar gildar afsakanir, ekkert, sem vör getum 
barið við. aTíminn er stuttur“, segir postul- 
inn (1.Kor. 7., 29.). Hvort skammt eða langt 
verði að bíða hins mikla allsherjadóms, það er 
Guði einum kunnugt; en hitt vitum vér, að 
dauða vors er ekki langt að bíða, og í því 
ástandi, sem vér deyjum í, munum vér verða 
leiddir fram fyrir Krists dómstól og þar eptir 
verða ákveðin vor eilífu kjör og forlög. 

Ó, Guð! gef þú oss náð til að hugfesta 
þenna mikilvæga sannleika, svo vér aldrei 
gleymum því, að á eptir dauðanum kemur 
dómurinn, og að vér allir eigum að mæta fyrir 
þínum dómstóli og standa þér reikningskap 
af þessu voru lífi. Æ! vertu oss náðugur 08 
miskunsamur í Jesú nafni og slepptu oss ekki 
í fráleitt sinni, heldur vek Þú hjá oss sanna 
iðrun og apturhvarf frá syndunum, einlæg 


31. hugvekja. 151 


Og staðföst betrunar áform, svo vér þjónum 
Þér það sem eptir er Hfdaga vorra og gjörum 
Vora útvalningu vissa. Haltu þinni verndar og 
Miskunar hendi yfir oss í Jesú nafni! Amen. 


32. hugvekja. 


Sálm. 130., 3. 4ð, Drottinn! ef þú villt muna mis- 
gjörðir: „ Drottinn! hver getur þá staðizt ?' 


Eins og það er víst, að vér erum allir komnir 
Upp á Guðs náð og miskunsemi og að enginn 
Sæti staðizt, ef hann vildi „muna misgjörðir“ 
Vorar, eða ganga við oss í réttlætisdóm, eins 
Er það að hinu leytinu sú hættulegasta villa, 
að reiða sig á Drottins miskunsemi, án þess 
að vilja iðrast og bæta ráð sitt, því guðsorð 
SJórir alstaðar einlæga iðrun og trú að einka- 
Skilyrði fyrir vorri sáluhjálp. En þó hættir 
Mörgum iðrunarlausum syndara við að svæfa 
Sig j þeirri trú, að hann þurfi sjálfur ekkert 
að hafa fyrir sáluhjálp sinni, heldur geti óhrædd- 
ur haldið áfram í syndum sínum; já, margir 
Oguðlegir leita jafnvel í Guðs eiginlegleikum 
að ástæðum til að réttlæta þetta sitt oftraust 
Með; þeir segja, að Guð sé almáttugur, sem 
afi mannleg hjörtu í hendi sinni og geti breytt 
€im, hvenær sem honum þóknist; að hann sö 
Tettlátur og muni því ekki taka mjög hart á 
Syndunum, fyrst hann hafi skapað mennina eins 
Teyska og þeir eru; þar að auk sé hann 


152 32. hugvekja. 


miskunsamur og því ætíð reiðubúinn til að 
taka  syndarann til náðar, hvenær sem hann 
snýr sér. Að vísu er það nú satt, að Guð er 
almáttugur, en hitt er allt að einu víst, að 
hans almætti stjórnast af speki og að hann 
ekkert gjörir nema það, sem er samkvæmt 
þeirri röð og reglu, sem hann einu sinni hefir 
sett. En það almætti, sem hinn óguðlegi til- 
einkar Guði, er blindur kraptur. Að sönnu 
getur Guð gjört allt, sem hann vill; en af því 
hann er alvitur, þá fylgir hans vili vissri reglu, 
og þessi regla er með tilliti til mannanna inni- 
falin í því frjálsræði, sem hann hefir gefið þeim 
og sem er einhver hinn helzti fullkomlegleiki 
þeirra. Það er Guðs vili, að maðurinn hafi 
sinn eigin vilja, en það er ætlað manninum 
að laga hann eptir Guðs vilja. Ef Guð svipti 
manninn frjálsræðinu, þá yrði hann að skyn- 
lausri skepnu. Þar að auk er það athuganda, 
að ef Guð með almætti sínu breytti vilja 
mannsins, þá hefði hinn sanniðrandi, sem kross- 
festir holdið með þess girndum og tilhneig- 
ingum, ekkert fram yfir hinn óguðlega, sem 
alla æfi daufheyrist við Guðs og manna áminn- 
ingum, ef kjör þeirra yrðu að lokunum hin 
sömu. Það gilti þá einu, hvort heldur mað- 
urinn þjónaði Guði eða syndinni; það væri þá 
ekki lengur neinn munur á dyggðum og löst- 
um; flestir mundu þá draga iðrun sína sem 
lengst, og Guðs náð yrði ekki til annars €n 
að freista hinna guðhræddu til syndar. Auk 
þess sem vér ekki getum kennt Guði um spill- 


32. hugvekja. 153 


Ingu vora, heldur verðum að kenna hana sjálf- 
Um oss, þá verðum vér að gæta þess, að þó 
Veikleiki vor sé mikill, hefir Guð þó gefið 
Oss bæði krapta til að geta stjórnað girndum 
Vorum og nóg náðarmeðul til að geta lamað 
afl syndarinnar hjá oss. Vor eigin samvizka 
Segir oss, að þó vér séum breyskir, þá hefir 
að þó í hvort sinn, sem vér höfum hrasað, 
Staðið í voru valdi, að yfirbuga freistíngarnar 
0g halda Guðs boðorð, ef vér hefðum viljað; 
Ess vegna ásakar líka samvizkan oss fyrir 
Vfirtroðslur Guðs heilaga lögmáls, sem hún 
Ekki gæti gjört, ef vör værum sýknir saka. 
Já, það er mjög líklegt, að það hefði kostað 
Oss minna stríð og fyrirhöfn að reynast Guði 
trúir, heldur en að spilla sakleysi æskunnar 
08 daufheyrast við áminningum samvizku vorr- 
At, hefðum vér í tíma tekið fyrir oss að þræða 
lyggðanna veg. Það er því syndsamlegt að 
lynda sér, að Guð muni ekki eins hegna synd- 
Uhum fyrir það þó vér séum breyskir, þegar 
Vér ekki viljum iðrast þeirra og bæta ráð vort. 
Við þetta bætist það nú einnig, áð þó eðlis- 
far vort sé veikt og breyskt, þá hefir Guð þó 
Orið nákvæma og föðurlega umhyggju fyrir 
Sálu vorri og eins. og hlaðið utan um hana 
Óteljandi náðarmeðulum, sem áttu að vera henni 
tl vigis og varnar; hann "hefir gefið oss sitt 
lEilaga "orð og sakramentin; látið eptirdæmi, 
ÍMinníngar og kristilegt uppeldi vera oss! til 
Eiðarvísis, og þar að auk“ með áhrifum síns 
anda leitast við að draga oss til:sín. Sú ein- 


154 32. hugvekja. 


asta ályktun, sem vér því getum dregið af 
veikleika og breyskleika vorum, er það, að 
vér höfum þörf á að vaka og biðja, að vér 
með því meiri árvekni þurfum að umflýjð 
freistíngarnar og allar syndsamlegar girndir, 
og með því meiri alúð flýja til Guðs náðar 
og leita styrks og krapta hjá honum. Að 
vísu er „það vor huggun í lífi og dauða, að 
Guðs náð og miskunsemi er óendanleg; en 
hann hefir því að eins heitið oss henni, að 
vér ekki syndgum upp á náðina, heldur ein- 
læglega iðrumst vorra synda, á meðan hann 
gefur oss tíma og tækifæri til þess. Allir 
fáum vér að reyna ótal votta um Guðs gæzku; 
en ætti þetta að gjöra oss enn skeytingar“ 
minni um vora sáluhjálp? Ætti það ekki miklu 
fremur að vekja hjá oss þakklæti við Drott- 
inn fyrir allar hans náðarríku velgjörðir við 
oss? Vér lærum þó af guðsorði, að maður“ 
inn getur fyllt mæli synda sinna, að öxin 
verður einhvern tíma sett til rótar trjánna, 
og mætti ekki þetta vekja hjá oss ótta fyrir 
því, að sérhver náðarvelgjörð, sem vér þyggi“ 
um af Guðs mildiríku hendi, en sem vér fyrir“ 
lítum, kunni að verða sú seinasta, sem honum 
þóknast að veita oss? Æ! snúum oss því til 
hans af hjarta og skjótum því ekki á frest; 
þá megum vér treysta hans náð og miskun- 
semi, þó oss hafi margt og mikið yfirsézt; 
þegar vér iðrumst þess af hjarta, að hafa 
styggt og móðgað hann, þá þurfum vér ekki 
að skelfast af  endurminningu vorra synda, 


32. hugvekja. 155 


því þeirra mun þá ekki að eilífa minnst verða. 
Himneski gæzkuríki faðir! snú þú þínu augliti 
til vor og láttu ekki stærð vorra synda byrgja 
augu þinnar miskunar, líttu heldur á þá hjart- 
ans löngun, sem vér höfum til að snúa oss 
til þín! Það er þín eilífa miskunsemi, sem 
Vekur þessa löngun í sálum vorum; þessi 
öngun er sá himneski geisli, sem boðar oss 
þína náðar nálægð; æ! láttu oss ekki lengi 
þurfa að bíða eptir þér og þínu ljósi, svo 
Vér ekki villumst aptur út í myrkur syndar- 
innar og vorra girnda. Fullkomna þú í oss 
það hið góða verk sáluhjálpar vörrar, sem þú 
Þegar hefir byrjað.  Bænheyr oss í Jesú 
nafni! Amen. 


33. hugvekja. 


Jóh. 42., 25. „Sá, sem elskar sitt líf, mun missa það, 
og sá, sem metur lítils sitt líf í þessum heimi, mun 
varðveita það til eilífs lífs. 


Skaparinn hefir eins viturlega hagað því og 
öllu öðru, að hann hefir innrætt öllum lifandi 
Skepnum ótta fyrir dauðanum og elsku til 
Ífsins. En jafnframt þessu hefir hann opin- 
Erað oss sínum skynsemigæddu skepnum, að 
Vér auk. þessa vors líkamlega * lífs hefðum 
annað æðra andlegt líf, sem ekki slokknar í 
dauðanum, heldur er eilíft í eðli sínu, og kennt 


156 33. hugvekja. 


oss, að vér ættum að meta þetta æðra eilífa 
líf. meira en hið líkamlega lífið, og „að vér 
skyldum ekki hræðast þá, sem deyða líkamann, 
en geta ekki líflátið sálina". Guðsorð tekur 
oss því vara fyrir að elska líkamlega lífið of 
dátt, svo. vér ekki með því spillum voru æðra 
og eilífa lífi; já, brýnir það fyrir oss, að það 
geti orðið skylda vor að leggja þetta óæðra 
líf. í sölurnar, þegar farsæld sálar vorrar 
heimtar það. því meir sem menn gleyma 
þessum sannleika, því meir sem þeir festa 
hug og hjörtu við þetta jarðneska lif, og því 
meir sem þeir elska þá jarðnesku hluti, því 
meir fjarlægjast þeir sína sönnu ákvörðun, og 
sú elska til lífsins, sem var gróðursett hjá 
manninum Í gæzkurikum tilgangi honum til 
réttilegs undirbúnings undir eilíft líf, fær þá 
svo skakka stefnu, að hún verður að synd- 
samlegri heimselsku og eigingirni. þá miðar 
maðurinn allt við þetta líf, en gleymir hinu 
æðra lífinu; hann elskar Þá einúngis lífið Í 
heiminum, en metur lítils lífið í Guði Og 
þegar vér nú virðum fyrir oss mannlegt líf, 
þá sjáum vér, að sá andlegi sjúkleiki, sem 
þjáir mannkynið, er einkanlega innifalinn í þeirri 
skökku og syndsamlegu sjálfselsku eða eigin- 
girni, sem vill lifa út af fyrir sig, en sleppa 
lífinu í Guði. þessi. eigingirni er rótin til 
allra vorra synda og hún á sér stað hjá oss 
öllum meir eða minna. Vér erum allir ási- 
fangnir í sjálfum oss; það hlýtur sérhver sa 
að játa, sem alvarlega hugsar um sitt sálar“ 


33. hugvekja. 157 


ástand; vör reiðumst því, ef nokkur kemur 
Við kaun vor og finnur eitthvað að við oss; 
Vér þolum það ekki, að oss sé sýndur breysk- 
eiki vor, eða í hverju oss er ábótavant, og 
Vér vildum fegra yfirsjónir vorar og hylja þær, 
Ekki einúngis fyrir öðrum, heldur og fyrir 
Sjálfum oss og jafnvel fyrir Guði, ef þess 
Væri kostur.. Getur nokkur hlutur betur en 
Þetta leitt oss spillingu vora fyrir sjónir? 
ess vegna segir Drottinn oss, „að sá, sem 
Elskar sitt líf, muni missa það,“ því þessi 
Syndsamlega eigingirni, sem kemur manninum 
til að tilbiðja sjálfan sig, og hafa einúngis 
Mætur á sjálfum sér, er ekki einúngis heimsk- 
Uleg og hið vesta sjálfstál, heldur einnig 
Ovenjulega skaðleg, af því hún leiðir af sér 
andlegan dauða og svæfir manninn í holdlegu 
andvaraleysi; með henni deyðir hann sitt sanna 
if og sviptir sig þeirri himnesku arfleifð. það 
ér ekki að kynja, þó sá, sem ofurselur sig 
Þessari syndsamlegu sjálfselsku, hræðist líkam- 
Egan dauða, því dauðinn er ekki ávinningur 
Ytir aðra en þá, sem elska Guð og lifa hon- 
Um, sem hafa lært að beygja sig undir hans 
Völdugu hönd og hlýða hans heilaga vilja. 
Uu syndsamlega sjálfselska hefir einkis góðs 
að vænta í dauðanum, heldur allt að óttast, 
ví þá missir hún allt; sem hún hefir mestar 
Mætur á, og eilífðin hefir ekki annað að bjóða 
Enni en eilífan söknuð og eilíft hugarangur. 

! ekkert getur opnað augu vor, ekkert frelsað 
Oss frá eigingirninnar og heimselskunnar ófar- 


158 33. hugvekja. 


sælu yfirráðum nema guðsorð. það segir oss, 
að sá, sem ofdátt elskar sitt líkamlega líf, 
muni missa eilíft líf og eilífa sælu; það bannar 
oss að elska hina syndumspilltu veröld, svö 
vér ekki ásamt henni fyrir förumst. Lærið 
af því, kærir bræður! að elska yðar sönnu 
sálarheill og leitizt í tíma við að höndla eilíft 
líf með því að elska Guð og reyna til að feta 
í fótspor vors heilaga frelsara, sem af elsku 
til. vor syndugra manna lét sitt Hf svo vér 
mættum lifa; gætið þess, að sá, sem ofurselur 
sig eigingirninni og heimselskunni, verður þræll 
heimsins og sinna syndsamlegu tilhneiginga; 
heimurinn dregur hann þá meir og meir til 
sín og girndirnar hrjá hann og hrekja, svo 
hann að lokunum missir alla löngun og hæfi- 
legleika til að elska Guð og lífið í honum. 
Vér verðum þjónar þeirra, sem vér elskum, 
því það er elskunnar eðli að vilja gjöra þeim 
til geðs, gjöra þeirra vilja að sínum vilja, og 
þess vegna fær sá, sem vér elskum, vald 
yfir oss, svo vör ráðum oss ekki sjálfir. Ef 
vér elskum Guð, þá verður hans vili að vorunt 
vilja, og þá ráðum vér oss ekki sjálfir, heldur 
látum vér oss stjórna af hans heilaga vilja- 
Ef vér þar á mót elskum heiminn, þá verður 
heimsins vili að vorum vilja, og hann fær 
meiri og meiri yfirráð" yfir oss og getur að 
lokunum fengið oss til hvers sem vera skal 
og leitt oss frá einni synd í aðra. Æ! gjörið 
ekki lítið úr þessari hættu í huga yðar. Jesú 
lærisveinn, Pétur, héllt, að það mundi aldrei 


33. hugvekja. 159 


koma upp á fyrir sér, að afneita frelsara sin- 
um; þess vegna sagði hann við Jesúm: "þó 
€g ætti að láta lífið með þér, vil eg þó ekki 
Yfirgefa þig" (Matth. 26., 35.); en elska til 
lífsins í þessum heimi fékk þó yfirhönd hjá 
honum á freistinganna tíma og kom honum 
til, að afneita Drottni sínum. Og hafi nú 
Einum af Jesú ástvinum getað viljað slíkt til, 
hvers má þá vænta af hinum, sem einúngis 
elska heiminn og þetta sitt jarðneska lif? 
Þarf oss að furða á því, þó þeir afneiti Guði 
Með sínu syndsamlega líferni? En afdrif þeirra 
er dauðinn: andlegur dauði hér í lífi og eilífur 
dauði síðar meir. Í dauðanum missa þeir allt 
nema dauðann, það er að skilja: allt nema 
eilífa glötun og ófarsæld og útskúfun frá Guðs 
augliti. þetta segir Guðs heilaga orð oss 
erlega, og hið sama segir samvizkan oss. 
Elskum því ekki heiminn eða heimsins líf, 
því „heimurinn fyrir ferst með sinum lysting- 
Uum;* en. elskum Guð, „því sá, sem breytir 
€ptir Guðs vilja, varir að eilífu" (1. Jóh. 2., 47.). 
Æ, góði himneski faðir! lifgaðu vor dauðu og 
köldu hjörtu með ylgeislum þinnar náðar, svo 
Vér getum lifað þér og elskað þig af öllu 
hjarta, og í elskunni til þin höndlað hið eilífa 
lifið1. Bænheyr oss í Jesú nafni! Amen. 


34. hugvekja. 


Bómv. 2., 9.  Hrellíngar og harmkvæli munu koma 
yfir allra þeirra manna sálir, sem ílsku drýgja.“ 


Það er alltaf eitthvað undarlegt og óskiljan- 
legt í mannlegum fýsnum og tilhbneigingum. 
Allir menn vilja lifa og skoða dauðann eins og 
óvin lífsins, og allar þeirra fýsnir og tilhneig- 
íngar stefna í þá sömu átt: að við "halda líf- 
inu. En þó eru það þessar sömu fýsnir 0$ 
tilhneigingar, sem án afláts stytta lífið og 
Erynda mönnunum fram í dauðann, sem þeir 
hræðast svo mjög, og það litur út eins og 
þeir einungis lifi til að flýta fyrir dauða sínum. 
Allir ásetja sér að deyja réttlátra dauða, allir 
húast við því og óska þess, og með því að 
ekki geta átt von á að lifa æfinlega hér 

jörðunni, halda þeir þó, að þeir að lið 
kusti muni lifa svo lengi, að þær girndir verði 
slokknaðar, sem nú hrjá þá og hrekja. þeim 
þykja kjör þess manns óttaleg, sem deyr Í 
syndum sínum og í Óvináttu við Guð; en 
margir þeirra undirbúa þó sjálfa sig undir 
þessi kjör, án þess það valdi þeim órósemi, 
og hlaupa viðstöðulaust áfram þann veg, sem 
liggur til glötunar og eilifra ófara. Þeir vilja 
lifa í syádunum; en deyja réttlátra dauða. 
Vör tölum einatt um óstöðugleik þessa lífs 
og um fánýti allra jarðneskra hluta; en, því í 
miður, hefir þó þetta lítil áhrif á vor hjörtu 
og flestir búast við að verða langlífir. En 
setjum svo, kærir bræður! að þetta. ætti fyrir 


34. hugvekja. 161 


Oss að liggja; einhvern tíma kemur þó að því, 
að vör hljótum að skilja hér við, einhvern tíma 
Upp rennur þó vor dauðadagur, og þá bíður 
Vor annaðhvort eilíf sæla, ef vér deyjum í 
rottni, eða eilif ófarsæld, ef vör deyjum í 
Syndum vorum. Öttalegur hlýtur dauðinn að 
Vera fyrir þann, sem deyr í syndum sínum, 
vi hvert sem hann rennir augum sínum, 
lýtur hann að finna til angistar og örvænt- 
Íngar, - Hvaða huggun getur umliðni tíminn 
Veitt slíkum syndara, þegar „hann liggur. á 
banasænginni, úrkulavonar um að mega lifa 
lengur og les í augum allra viðstaddra þau 
Óttalegu tíðindi, að hann verði að deyja? Hvað 
Ser hann á þeim mörgu dögum, sem hann hefir 
lifað á jörðinni? Æ| ekki annað en ónytju- 
erfiði, syndsamlegar lystisemdir, sem ekki hafa 
Varað nema eitt augnablik, og syndsamlegar 
athafnir, sem hafa eilifar afleiðingar. Hann sér 
Þar ónytjuerfiði, því líf hans hefir verið fullt 
af áhyggjum og sorgum; hann hefir einlægt 
Unnið, en ekki fyrir sálu sinni né guðsríki, 
heldur fyrir hégómann og heiminn. Þá sér 
hann fyrst blindni sína og að hann alla æfi 
hefir verið að elta eintóman skugga, sem jafn- 
óðum hefir skroppið úr höndum honum; þá 
Sér hann um seinan, að ekkert er í raun og 
Veru eptirsóknarvert nema trú og guðrækni. 
t sínu liðna lífi finnur hann líka endurminn- 
Ingu þeirrar syndsamlegu gleði, sem hann hefir 
Notið; en þessi endurminning er sár og svið- 
andi, því hann sér, að hann eu selt sólu sína 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 11 


162 34. hugvekja. 


og eilífa farsæld fyrir skammvinna gleði, sem 
er hvorfin eins og draumur; hann hafði gjört 
sér von um langt líf og hölt, að það yrði of 
langt til að helga það Guði einum; hann var 
hræddur um, að lífið yrði of leiðinlegt, ef hann 
færi strax að bera krossinn á eptir frelsara 
sínum, og því hafði hann skotið þessu á frest 
til elliáranna, en sökkt sér niður í munaðar- 
lífið. Á banasænginni sér hann um seinan, að 
það líf, sem hann hélt yrði svo langvinnt, er 
liðið, og að það er. styttra en hann hugði milli 
æsku og elli, milli vöggunnar og grafarinnar. 
Þessi syndsamlega gleði hefir skilið sálu hans 
eptir tóma og gleðisnauða, og endurminning 
hennar fyllir nú hjarta hans með blygðun. 
Í sínu liðna lífi endurminnist hann líka annara 
syndsamlegra athafna, sem hafa eilífar afleið- 
ingar.  Æ! meðan vér erum heilir heilsu, 
skoðum vér ekki nema yfirborð samvizku vorrar, 
og endurminning athafna vorra er einatt óglögg 
og eins og í þoku; en á banasænginni tvístr- 
ast þau myrkur, sem áður lágu á samvizku 
syndarans, og það er eins og eilífðin fari þá 
strax að leiða í ljós það sem í myrkrunum 
var hulið. Hvort sem syndarinn lítur inn Í 
hjarta sitt, eða í kring um sig, þá verður hann 
ekki var við annað en syndir sínar; hjartað 
titrar af ásökunum samvizkunnar, og allir, sem 
nálgast hans banasæng, miuna hann á nýjar 
og nýjar syndir. Já, það sannast sem Job 
segir um hinn óguðlega, að „himininn mun 
opinbera hans misgjörðir og jörðin mun risa 


34. hugvekja. 163 


móti honum." (Job 20., 27.). Þannig gjörir 
endurminníng hins  umliðna dauðastríð hins 
Oguðlega þúngbært og kvalafullt; en ofan á þetta 
Þætist umhugsun um hið yfirstandanda og hið 
Ókomna. Hann hefir elskað þetta líf mjög dátt; 
€n finnur nú með sárum kvíða, að hann verður að 
Vfirgefa það, að yfirgefa þá fjármuni, sem hann 
Með réttu og röngu hafði dregið saman og 
Þókt svo vænt um, að hann ekki hafði tímt 
að hjálpa sínum nauðstadda bróður; að hann 
Verður að yfirgefa líkama sinn, sem hann hafði 
hjúkrað svo vel og þótt svo vænt um; að 
hann verður að yfirgefa heiminn, sem hann 
hafði helgað allt líf sitt, eins og vera hans 
hér ætti að verða eilíf, og sem bjarta hans 
ennþá hangir fast við. Heimurinn deyr nú frá 
honum, en jafnvel í sjálfum dauðanum getur 
hann ekki dáið frá heiminum. Hann verður 
hú að skilja hér við allt; en því meir sem allt 
hið stundlega hverfur sjónum hans, því betur 
Sér hann heilagan og réttlátan Guð; hann einn 
Verður eptir; hann uppfyllir allt. Syndarinn 
hafði áður lifað eins og enginn Guð væri til; 
hann hafði áður gjört gys að Guði og öllum 
Osýnilegum hlutum; en á þessum seinustu 
augnablikum lífsins sér hann ekkert nema Guð; 
Þá getur hann séð hinn ósýnilega; þá geta 
Skilníngarvit hans ekki lengur orðið vör við 
Þessa sýnilegu hluti; þeir hverfa sjónum hans, 
en Guð kemur nú í stað allra þeirra missýn- 
Inga, sem höfðu villt sjónir fyrir honum á 
lífsleiðinni. En það sem út yfir tekur og gjörir 
11* 


164 34. hugvekja. 


ástand þessa deyjanda syndara öldúngis óbæri- 
legt, það er umhugsanin um eilífðina, sem þá 
fer í hönd: þessa myrkvu eilífð, sem hann á 
nú að leggja út í, einsamall og yfirgefinn af 
öllum, nema samvizku sinni, sem fylgir honum; 
þessa eilífð, þetta ókunna land, hvaðan enginn 
dauðlegur er aptur kominn, hvar hann nú á að 
mæta frammi fyrir Guðs heilaga dómstóli og 
standa reikningskap af sínu liðna lífi, sem er 
atað syndum og fullt af óguðlegu athæfi. Á 
meðan hann sá þessa eilífð álengdar, var hann 
ókvíðinn og áhyggjulaus; en þegar dauðinn 
nálgast og eilífðin opnast, þá tekur hann til 
að skjálfa og titra, fullur angistar og örvænt- 
ingar. 0, kærir bræður! þessi ógæfusami 
maður, sem áður hafði svæft samvizku sína 
með því að telja sér trú um, að ekki þyrtti 
annað til að fullnægja Guði og öðlast eilift líf, 
en nokkur bænarorð rétt undir andlátið, ör- 
væntir sér nú Guðs náðar, og það tjáir ekki 
að tala við hann um Guðs eilífu miskunsemi; 
hann þorir ekki að treysta henni, hann þorir 
ekki að varpa sér í Guðs miskunarfaðm; hann 
kvelst af ásökunum samvizkunnar; hann vill 
umflýja dauðann, sem dregur hann til sín, 
eða að minnsta kosti umflýja sjálfan sig, ef 
þess væri kostur. Loksins dregur af honum 
og hann deyr. 0, Guð! láttu hans dæmi verða 
oss að varnaði! Gefðu oss náð til að lifa þér, 
svo vér getum dáið þér! Bænheyr það í Jesú 
nafni! Amen. 


ðð. hugvekja. 


Opinb. bók. 14., 13. „Sælir eru þeir framliðnu, sem 
í Drottni deyja." 


Jafnvel guðhræddar sálir kvíða einatt fyrir 
dauðanum ; þær óttast fyrir Guðs réttlæti, 
Og af því trú þeirra er lifandi og elska 
Þeirra heit, þá er samvizka þeirra svo næm, 
að sérhver yfirsjón vex í augum þeirra. 
íka hryllir manninn við gröfinni og við því, 
að líkaminn skuli sundur leysast og verða að 
Orma fæðu. Allt þetta gjörir dauðann geig- 
Vænlegan jafnvel í augum guðsbarna. En þó 
Er það engu síður víst, að Guðs náð hjálpar 
til að yfirbuga þenna hroll og kvíða fyrir dauð- 
anum, og um það getur sérhver sá sannfærzt, 
Sem nemur staðar hjá banasæng sanukristins 
Manns. Hinn sannkristni hefir lengi búið sig 
Undir dauðann; hánn hefir lengi leitazt við að 
Safna sér himneskum fjársjóðum; hann hefir 
aldrei misst sjónar á umskiptum tímans og 
eilífðarinnar, heldur jafnan haft þau hugföst í 
Orðum og áformum, og umhugsun um eilífðina 
hefir hjálpað honum til að sýna sjálfsafneitun, 
Og til að bera sérhverja mæðu og sérhverja 
byrði lífsins með þolinmæði. Verið getur, að 
Þér, kærir bræður! nú sem stendur hafið óbeit 
á krossburðinum, óbeit á að líða með Kristi 
0g að yður þyki það óbærilegt ok, að þurfa 
að láta nokkuð á móti yður. En á banasæng- 
Inni er það sú bezta huggun fyrir sérhverja 
Suðelskandi sál, að endurminnast þeirra þján- 


166 35. hugvekja. 


inga, sem hún hefir orðið að þola vegna Guðs 
og frelsara síns; þá sér hún, hve léttvægar 
þessa lífs skammvinnu þrautir eru í samanbarði 
við þá óendanlegu og eilífu sælu, sem bíður 
guðsbarna í öðru lífi, og það sem þá huggar 
hana er það, að hún ekki hefir látið eptir sér 
þá syndsamlegu stundargleði , sem einúngiS 
leiðir af sér blygðun og órósemi; það sem þá 
huggar hana er, að hugsa til þess, að sérhver 
guðrækileg hugarhræríng og sérhvert mann- 
elskuverk eru fjársjóðir, sem aldrei líða undir 
lok, því þeir eru geymdir hjá Guði. Ó! hvílík 
huggun er það fyrir hana að hugsa til þess, 
að þá eru hinar skammvinnu þrautir á enda, 
sem verða endurgoldnar með eilífri huggun; 
“að þá er á enda hættunnar og freistínganna 
tími; að þá taka enda þær árásir, sem heim- 
urinn gjörði á trú og guðhræðslu hennar, og 
stríð hennar við hold og blóð; þá getur sálin 
með gleði minnzt vegferðar sinnar á þessa lífs 
ólgusjó, því þá er hún komin. að höfnum frið- 
arins. En hin guðhrædda sál minnist ekki 
einúngis þeirrar hættu og þeirra þjáninga, sem 
hún átti við að stríða á sinni umliðnu æfi, heldur 
minnist hún einnig breyskleika síns og yfir 
sjóna sinna; en hún minnist jafnframt Guðs 
miskunar og náðar, sem fyrirgaf henni og 
lét hrösun og breyskleika vekja hjá henni 
iðrun og apturhvarf, árvekni og stöðuglyndi Í 
hinu góða. þessi hryggð af yfirsjónum hennar 
á dauðastundinni er ekki annað en hryggð hugg- 
unarinnar og kærleikans; þau tár, sem þessi 


35. hugvekja. 167 


Endurminning ennþá lokkar af augum hennar, 
eru ekki annað en tár gleðinnar og þakklætis- 
ins; sú miskun Guðs, sem hún hefir reynt á 
Umliðna tímanum, fyllir hana trausti, von og 
djörfúng; hún skoðar Guð þá ekki lengur, eins 
og hún. áður gjörði á tíma iðrunarinnar, sem 
Strangan dómara, heldur eins og miskunsemd- 
ánna föður og Guð allrar huggunar, sem þá 
€r reiðubúinn að taka hana í sinn náðarfaðm. 
ún kvíðir því ekki fyrir dómsins degi, heldur 
táir hún tilkomu frelsara síns; hún hefir í 
Sjörðum sínum og áformum jafnan haft það 
hugfast, að hún átti að mæta fyrir Drottins 
dómstóli hún fer, því glöð og hughraust héðan 
Í Drottins friði. Á dauðastundinni skoðar hún 
€iminn með sömu augum og jafnan áður; hún 
Skoðar hann sem hverfulan og svikulan. og 
Sleðst af því, að hafa ávalt skoðað hann þannig, 
En sett von sína til Guðs, sem varir að eilifu 
Og umbunar þeim með eilífri sælu, sem á hann 
Vona. Ó, hvílíkur friður býr þá í guðhræddri 
Sálu á dauðastundinni! það er eins og trú og 
Elska hennar fái þá nýtt fjör, og því meir 
Sem hennar jarðneska tjaldbúð hrörnar, því 
Meiri og innilegri verður löngun hennar eptir 
imninum og eilífðinni; hún yfirgefar þetta líf 
Með gleði og felur ástvini sína Drottins forsjón 
á hendur; hún veit, að dauðinn að skilur ekki 
á, sem hér elskast í guðsótta, heldur hittast 
eir aptur innan lítillar stundar í Guðs náðar- 
aðmi, í söfnuði útvaldra.. Það er fögur sjón, 
að sjá trú hins guðhrædda á dauðastundunni! 


168 35. hugvekja. 


- Það, sem þá fyllir trúaða sál með huggun 08 
fögnuði, er umhugsunin um eilifðina. Meðan 
hinn óguðlegi er heill heilsu, skoðar hann 
ókomna tímann með mestu rósemi, en á dauða“ 
stundinni breytist rósemi hans í angist 08 
kvíða; en fyrir guðsbörnum er þessu allt öðrð 
vísi varið; meðan hérvist þeirra varir, efla þat 
sína sáluhjálp með ótta og andvara og bera 
lotníngarfullan ótta fyrir Guðs hátign og bans 
eilífa réttlæti; en á banasænginni birtist þeim 
friðarins Guð, sem sefar þeirra órósemi, 08 
ótti þeirra hverfur og breytist í inndæla von; 
gegnum þau dauðaský, sem um kríngja þau, 
sjá þau þegar, eins og Stefanus, himnana opna 
og mannsins son standa föðurnum til hægri 
handar; þau sjá hið eilífa föðurlandið, sem þat 
hafa svo mjög þráð og hvar þau í anda svo 
opt hafa dvalið: þenna eilífa sælustað, hvat 
Guð hefir fyrir hugað sínum elskendum óum- 
ræðilegan frið og fögnuð; þenna sælustað Guðs 
heilagra og útvaldra, hvar þau hitta aptur alla 
sína guðhræddu ástvini og ásamt þeim eilíf- 
lega sýngja Guði lof og dýrð. Dauðastundin 
er því guðsbörnum fagnaðarrík friðarstund; 
deyjandi lypta þau til himins augum sínum 08 
sjá frelsarann, sem kemur að sækja þau, 08 
sál þeirra talar við Guð sinn í hljóði segjandi: 
þegar þér þóknast, Drottinn! þá leið þú mig 
nú á burt og leys þau veiku bönd, sem enn 
halda mér hér; eg bíð í trú og von eptir 
uppfyllíngu þinna náðarfyrirheita. Með þessari 
bæn í hjarta sínu, endurnærður og styrktur 


35. hugvekja. 169 


af: Guðs náðarmeðulum, lætur hinn trúaði augun 
áptur og sofnar sætt í Drottni og hverfar í 
ans náðarfaðm. 
Mín sála deyi dauða hinna réttlátu; mitt 
hið 5 síðasta verði sem þeirra!" (4. Mós. b. 23. „10.). 
á, sem óskar þessa af hjarta — og hver mun 
el óska þess —- hann ástundi að lifa lífi hinna 
Tettlátu , hann snúi sér strax til Drottins með 
eitri bæn um syndafyrirgefningu, um náð og 
Tapta til iðrunar og lifernisbetrunar; hann 
Snúi sör á hverjum degi til Drottins og fram- 
Sangi í hans ótta. Þetta sé þá einnig fast 
Og einlægt áform vorra allra, kærir bræður! og 
Sælir erum vér, ef vör framkvæmum þenna vörn 
Sóða ásetning; og sælir erum vér, ef vér lifum 
rottni og í samfélagi við hann, því þá munum 
Vér fá að deyja í í hönums og vér vitum, að þeir 
Famliðnu eru sælir — já, eilíflega og óum- 
Tæðilega sælir — sem í Drottni deyja. Amen. 


36. hugvekja. 


1. Jóh. 4. 21.  cgþetta boðorð höfum vér frá honum, 
að sá sem elskar Guð, honum beri einnig að elska 
bróður sinn." 


Þó tvidrægninnar andi sé orðinn mjög ríkjandi 
Meðal mannanna, hefir þó skaparinn gróðursett 
já þeim velvildar tilfinningar og hæfilegleika 
úl vináttu og kærleika. En af því þessar 
Sóðu tilinníngar ná ekki nema til þeirra, sem 


170 36. hugvekja. 


oss fellur vel við, og eru hvorki nógu hjart“ 
anlegar né nógu staðfastar, þá hefir Drottin? 
viljað, að mannlegur félagskapur byggðist Í 
öðrum tryggvari og dýpri grundvelli, það €" 
að skilja: á sjálfum honum, sem höfundi allra 
hluta, og að elska til annara manna sprytti ál 
elskunni til hans, og því er oss boðið, að 
elska hann um fram alla hluti og náúngand 
eins og. sjálfa oss. Elskan til Guðs er því 
undirstaða sannrar mannelsku, af því hún losar 
huga vorn við þá eigingirni, sem vön er að 
vera elskunni til náúngans til fyrirstöðu; 08 
sá, sem elskar Guð af hjarta, getur elskað 
alla menn og viljað. öllum mönnum vel áf 
hreinu hjarta; en sá, sem ekki elskar Guð. 
getur í rauninni. ekki elskað aðra í verki 08 
sannleika og engan nema sjálfan sig; sú elska 
sem hann ber til annara manna, verður aldrel 
svo hrein og bjartanleg, að henni megi treysta: 
þessi eigingirni vor og of mikla sjálfselska 
er orsök til tvídrægninnar í heiminum; hún €r 
orsök í því, að menn eru „sérgóðir og kær“ 
leikslausir" (2. Tím. 34 2.—3.), og geta ekki 
elskað náúngann eins og guðsorð býður. það 
býður oss að elska hann eins og sjálfa 055; 
af því hann er, bæði að náttúrunni og náðinn! 
til, náúngi og jafníngi vor; en eigingirnin, sem 
vér heldur hlýðum, gjörir það að verkum, að 
vér elskum hann vegna sjálfra vor, en ekki 
eins og sjálfa oss; elskum hann ekki í sönn“ 
um eindrægnis anda, heldur til þess að gelð 
haft eitthvert gagn af honum. þannig elska 


36. hugvekja. 171 


heimsins börn, og þannig elskum vér, þangað 
til Guð dregur björtu vor til sín; en meðan 
Vér ekki elskum hann, á eigingirnin meiri eða 
Minni þátt í allri vorri elsku, hversu fögur 
Sem hún að öðru leyti kann að sýnast; og 
Vegna þess að elskan til Guðs er svo dauð 
Og köld í sálum vorum, þá eiga einnig heima 
já mörgum samtíðamönnum vorum þessi orð 
Spámannsins: uHver einn bróðir vill fella bróður 
Sinn, -og hver einn vinur gengur um kríng sem 
rógberi, og hver einn fer á bak við vin sinn, 
93 Sanúlelka tala þeir ekki; þeir æfa túngu 
Sína í að tala lygar og kosta kapps um að 
Sjöra rangt. Þú býr mitt á meðal svikanna" 
(Jer. 9., 2.—5.). Já, því miður, reynist það 
Svo, að margir elska með orði og túngu, en 
fáir í verki og sannleika; væri oss gefið að 
Tannsaka hjörtun , ef Guð allt í einu brigði 
Í ljósi yfir þau og gjörði ráð þeirra opin- 
, þá mundum vör sjá, að í stað hreinnar 
tíönnólóku fela þau einatt í sér mikinn kulda, 
tortryggni og óeinlægni. Og af hverju kemur 
€tta öðru en þeirri syndsamlegu eigingirni, 
Sem kemur oss til þess einúngis að hugsa um 
Vorn tímanlega hagnað og vill "hafa aðra fyrir 
Verkfæri til að efla hann? En æ, hversu ólíkt 
Er þetta Jesú heilaga boði og hans fhaðial 
æmi, og hve hræðilegt er til þess að hugs 
að elskan til Guðs skuli vera svo dauð. og 
Ofin í vorum björtum, og að vér skulum svo 
lítið óttast hans heilaga réttlæti! Já, það er 
ræðilegt til þess að hugsa, að þó vér einlægt 


172 36. hugvekja. 


- aukum og margföldum vora syndaskuld, þó 
vér alltaf og í öllum hlutum séum komnir 
upp á Guðs náð og miskunsemi, þá erum vér 
þó svo kærleikslausir, hluttekningarlausir og 
Ósáttgjarnir við bræður vora. Vér viljum, að 
Guð umberi oss allt, en viljum sjálfir ekki 
umbera neinum neitt. Oss vex allt í augum, 
sem aðrir gjöra á hluta vorn, og þolum ekki 
eitt styggðar- eða móðgunaryrði, en í hitt þykir 
oss, aumum og vesælum jarðarmöðkum, lítið 
varið, þó vér brjótum Guðs boðorð, þó véf 
styggjum og móðgum hans eilífu hátign. Munu 
þá augu vor aldrei opnast? Munu þá hjörtt 
vor aldrei mýkjast og vermast af elsku til 
Guðs og manna, áður en þau stirðna og kólna 
í dauðanum? Mun oss þá aldrei lærast að 
fyrirgefa af hjarta og umbera mótgjörðir með 
hógværð og þolinmæði? Ennþá megum vér 
því miður, játa, að mannkærleikans tilfinninga! 
eru næsta veikar og daufar í sálum vorum; 
en að þar er of mikið af eigingirni og sjálfs- 
þótta; vér höfum enga stillingu í oss til að 
þola nokkra mótgjörð; já, höldum, að vér gjör- 
um of lítið úr sjálfum oss, ef vér ekki stökkv- 
um upp og látum til vor taka, hvað litið sem 
útaf ber, og þykjumst miklir menn af þessar! 
upptektasemi, sem vér köllum sómatilfinn- 
ingu; og stundum bíðum vér ekki eptir því, að 
aðrir gjöri á hluta vorn, heldur verðum fyrri 
til að gjöra á annara hluta, ef einhver grun- 
semd eða tortryggni kemst inn hjá oss; vér 
óttumst fyrir, að aðrir siti á svikráðum við 


36. hugvekja. 173 


Oss, ge hötum þá einúngis af því vér höldum, 
að Héir hati oss. Þannig kviknar ófriður og 
Óvinátta, óvild, heipt og hatur meðal manna, 
Og þeir“ fjarlægjast meir og meir kærleikans 
€ilaga boðorð, fjarlægjast meir og“ meir Guð, 
Sem er kærleikurinn. Ef þér því, kristnir 
Menn! vilið elska Guð og verða hans náðar 
að njótandi, þá elskið bræður yðar; út rýmið 
úr hjörtum yðar öllu hatri til þeirra, allri 
rekkvísi og undirferli; takið innilega hlut- 
deild í annara kjörum og vilið öllum vel; 
alið taumhald á túngu yðar og talið sannleika 
Ver við annan; stjórnið reiði yðar og hafið gát 
á öllum yðar orðum; því Guð hefir sjálfur sagt, 
að hann á dómsins degi muni krefja oss “il 
Teikníngskapar fyrir sérhvert illyrði,. sem vér 
Mælum (Mtth. 12., 36.)  Berum því lotningu 
Yrir hans alskyggna auga og hans alstaðar- 
hálægð; gætum þess, að hann siún breyta við 
Oss eins og vér höfum breytt við náúnga vorn. 
átu oss "ekki skjóta því á frest, að innræta 
já oss elsku og velvildarfullt hugarfar; látum 
Oss ekki draga það, að fyrirgefa vorum skuldu- 
hautum, ef vér viljum, að Guð fyrirgefi oss 
Vorar skuldir. „Sólin gangi ekki undir yfir 
Yðar reiði," segir postulinn (Efes. 4., 26.). 
€ssi mikli mannvinurinn gat ekki ímyndað 
þið að kristnir menn mundu geta sofið sætt 
S vært, ef hjörtu þeirra væru full af heipt 

S kala til bræðra sinna, mundu geta „vænt 
sér værð og frið, en vera ósáttir þó við Guð." 
águrinn líður, kristnir menn! kvöldið er þegar 


174 36. hugvekja. 


komið. og sólin gengin undir; skjótum því ekki 
á frest að gefa Guði hjörtu vor. Vér viljum 
helzt draga öll góð áform þangað til vor dauða“ 
dagur upp rennur; en þá munum vér fá nóg 
að gjöra. -Æ, Drottinn! hjálpa þú oss sjálfur 
með þinni elsku til að geta elskað þig um 
fram allt og aðra menn eins og sjálfa oss; áð 
þín getum vér ekkert elskað nema vora eigi! 
spillingu; en vér megnum alla hluti fyrir þig; 
sem oss máttuga gjörir. Vertu máttugur } 
vorum vanmætti, í Jesú nafni! Amen. 


37. hugvekja. 
1. Mós. b. 41., 9. sf dag minnist eg minnar syndar." 


Enginn dagur er meir áríðandi fyrir oss, €2 
sá dagurinn sem er að líða, því vér eigum 
ekki ráð á morgundeginum, og þess vegnd 
megum vér aldrei skjóta því á frest til morgun“ 
dagsins, að hugsa, tala og gjöra það gott, sem 
í voru valdi stendur, og þess vegna er það 
líka mjög áríðanda fyrir hvern þann, sem lætur 
sér vera annt um sína eilífu sáluhjálp, að endur“ 
minnast daglega synda sinna.  Endurminníd2 
syndanna er mjög áríðandi fyrir oss, því hún 
vekur angur í vorum hjörtum; en þetta angur 
er innifalið í sárri og innilegri löngun eptir 
að vor syndasekt verði afplánuð og hinni 
þúngu syndabyrði létt af samvizkum voruð. 


31. hugvekja. 175 


Þetta angur felur í sér viðbjóð við syndinni, 
af því hún lýsir vanþakklæti við vorn himn- 
Eska föður og gjörir vorn ódauðlega anda 
duðvirðilegan og ófarsælan. þetta angur er 
hrygað eptir Guði, sem verkar betrun til sálu- 
hjálpar. Að þekkja sjúkleik sálar vorrar og 
annast við vora andlegu fátækt er hið fyrsta 
Stig á vorum betrunarvegi; en þetta fáum vér 
Ekki þekkt, nema vér endurminnumst synda 
Vorra og rannsökum vorn innra mann. En til 
Essa eru mennirnir svo tregir; flestir lifa 
€inúngis í sinum ytra manni, en hirða lítið 
um sálu sína; þeir sökkva sér niður í verald- 
€gar áhyggjur og sorgir, og láta allan hug 
Og hjarta fyrirberast í hinu tímanlega og 
Mverfula; í stað þess að hafa Guð í hjarta 
Sinu, setja þeir þar heiminn og sjálfa sig, og 
Essi heimselska og eigingirni blindar svo 
Augu þeirra, að þeir ekki sjá sálarástand sitt; 
þeim ferst líkt og þeim sjúklingum, sem taka 
elfróna fyrir batamerki, og þykjast einkis 
Meins kenna sér þegar þeir eru að fram komnir. 
0, skyggnizt þá, þó ekki sé nema litla stund, 
inn í hjörtu yðar, syndugir menn! og hversu 
dir munu þá þeir dagarnir verða, sem ekki 
Sefi yður neitt ásökunar og angurs efni. Hversu 
Opt var ekki skynsemi yðar, sem eptir eðli 
Sinu leitar hins himneska og eilífa, hneppt í 
JÖtur holdlegra girnda og heimsins ginninga; 
Versu opt var ekki trú yðar veik og elska 
Yðar köld og vilinn til hins góða dáðlaus og 
Máttvana; þreklaus til að afneita heiminum og 


176 37. hugvekja. 


stríða við freistíngarnar? Af hverju kom þessi 
blindni skynseminnar, þetta þróttleysi viljans 
Af hverju nema syndsamlegri eigingirni hjart- 
ans? Hvað er: það sem hið holdlega óendur- 
fædda hjarta mest elskar? það elskar mest 
nautn holdlegs munaðar, sem kitlar skilningar- 
vitin, en skilur sálina eptir snauða og volaða; 
það elskar mest veröldina, sem launar með 
svikum og prettum; það elskar sig mest sjálfb 
þó það þykist elska enn meir Guð og dyggð“ 
ina; því hjá Guði elskar það ekki annað eð 
velgjörðir meðlætisins, en hefir óbeit á hans 
krossi, og dyggðina elskar það einúngis, þegar 
henni fylgir álit og lofstír hjá mönnum, €n 
ekki þegar hún heimtar sjálfsafneitun. það 
gengur sinn veg, en ekki á Guðs vegum; það 
fylgir sínum spilltu tihneigíngum, en ekki 
Guðs vilja. Ó, prófið því hjörtu yðar, kristnir 
menn! og endurminnist yðvarra synda! Mundi 
þessi endurminning ekki geta vakið hjá yður 
sorgar tilfinningar og hryggð eptir Guði? 
Endurminníng synda vorra vekur ekki einúngis 
angur í hjörtum vorum, heldur kemur oss 
einnig til að leita Guðs í bæninni. Þegar þú, 
kristinn maður! minnist þess, hvernig þú hefir 
brotið á móti Guði þínum, og stendur hryggur 
og angraður með sundurkramin anda, hvar 
getur. þú þá leitað sálu þinni hvildar og hjarta 
þínu huggunar, nema hjá hinum eilífa miskun- 
semdanna föður? Og mun þér ekki verða 
tamast að biðja hann og þú fúsastur til bæna- 
iðjunnar, þegar syndir þínar standa lifandi 


31. hugvekja. 177 


afmálaðar fyrir hugskotssjónum þínum? Eða 
hver mun helzt biðja Guð um náð og miskun? 
kki sá, sem í hjarta sínu segir: „Eg er rikur 
Og hefi allsnægtir og þarfnast einskis," heldur 
hinn, sem þekkir sína andlegu fátækt og kann- 
ast við brot sín og bresti; ekki sá, sem treystir 
lyggðum sínum, eins og þær gætu afplánað 
Eina einustu drýgða synd, eða hefðu nokkurt 
Sildi í augum hins heilaga og réttláta, heldur 
hinn, sem finnur til þess, að enginn getur 
afplánað syndina, nema hinn eilífi kærleikurinn 
Sjálfur og hans friðþægjandi náð; sem finnur 
til þess, að í augum heilags Guðs eru allir 
Syndugir og að þá skortir þá hrósun, sem hjá 
tonum gildir. Þess vegna getur enginn sá 
eðið Guð um náð og fyrirgefning syndanna, 
Sem treystir sinu eigin réttlæti eða heldur, 
að hann geti sjálfur afplánað syndir sínar eða 
Sefið sér krapta til lífernisbetrunar. Sá þar 
á mót, sem endurminnist synda sinna, sem 
endurminnist þess, að hann hefir brotið á móti 
heilagleikans boðum og kærleikans bendingum, 
Sem þekkir sína synda sekt og vannmátt sinn 
Í hinu góða, sá sem þannig er sinnaður og 
Játar. með Davið: „Móti þér, Drottinn! hefi 
ég brotið og aðhafzt hið illa fyrir þinni aug- 
sýn" (Sálm. 5l, 6.), hann finnur til þess, hvi- 
líka þörf hann hefir á því, að flýja á máðir 
ai eilífa miskunarans, og hvilík sæla það 
að úthella hjarta sinu fyrir honum í bæn- 
Hen Þegar endurminníng syndanna kemur 
Oss til að biðja Guð, þá styrkir hún líka traustið 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 12 


178 37. hugvekja. 


á Guðs náð í hjörtum vorum. Þegar menÐ 
renna augunum yfir sína umliðnu æfi, þá er 
þeim opt hætt við að falla annaðhvort Í and- 
varaleysi eða örvænting. Andvaraleysið segir: 
„Eg þakka þér, Guð! að eg er ekki eins 08 
aðrir menn“; en örvæntíngin andvarpar þannig: 
„min synd er stærri en svo, að hún verði fyrir“ 
gefin." Hvorrtveggi misskilja bendingar Drott- 
ins náðar og steypa sér aptur í nýjar syndir. 
Það er vist, að syndin er andstyggileg í aagum 
hins heilaga, en hans náð er líka eilíf og 
óendanleg, og hann elskaði svoleiðis syndugt 
mannkyn, „að hann fram seldi sinn eingetin 
son, til þess að hver, sem á hann trúir, "ekki 
skuli fyrir farast, heldur hafa eilíft líf" Jesú 
orð og verk, pína hans og dauði, var huggunar- 
ríkur náðarboðskapur um himnaföðursins elsku 
til vor, syndugra manna. Og ennþá og ætið 
hefir Guð sinn náðarfaðm útbreiddan móti 
iðrandi syndurum. Hans náð er eilíf og óend- 
anleg; en gætum þess líka, að hún er heilög 
og að vér ekki án árvekni, bænar og trúar 
getum byggt von um frið og sigur á Jesú 
friðþægíngu. Þó hjarta vort fordæmi oss, €T 
Guð þó meiri voru hjarta" (1. Jóh. 3., 24.)% 
en hjá þessari fordæmingu getum vér því að 
eins komizt, að endurminning synda vorra 
veki hjá oss sannarlegt angur, auðmjúka bæn 
og lifandi trúnaðartraust á Jesú Kristi, svo 
vér ekki höldum áfram að syndga upp á náð- 
ina, heldur megum deyja syndinni og lifa rétt- 
lætinu.  Æ! á þá einnig þessi stund með 


31. hugvekja. 179 


Sínum heilögu bendíngum að líða ónotuð eins 
9g svo ótal margar aðrar stundir, og hverfa 
i sleymskunnar "djúp, án þess að leiða oss 
einu feti lengra á vorum sáluhjálpar vegi? 

ei, á þessari stundu viljum vér aldri 
ast vorra synda í augsýn hins alltsjáanda Guðs 
Og í hans nafni byrja vort betrunarverk. þá 
Mun hann af náð sinni styrkja vora veiku 
krapta, hreinsa vort angur, heyra vorar hjart- 
ans andvarpanir, og lífga og glæða vort trún- 
áðartraust. Ó, Guð! miskuna þú oss öllum í 
Jesú nafni! Amen. 


38. hugvekja. 


Rómyv. 10., 2. „þeir hafa vandlæting Guðs vegna, en 
ekki með skynsemd.?" 


Það mun ekki þurfa að bera vorum samtiða- 
Mönnum svo mjög á brýn, að sú vandlæting, 
Sem þeir hafi Guðs vegna, sé ekki með skyn- 
Semd. Hitt sýnist öllu fremur eiga heima 
hjá þeim, að þeir yfir höfuð að tala hafi litla 
Eða enga vandlæting Guðs vegna; að þeir séu 
Skeytingarlitlir um Guðs dýrð, um sína og 
áunara sáluhjálp og hálfvolgir í kristindóminum. 
n vér vitum, kærir bræður! að þetta á ekki 
annig að vera. Fyrst og fremst eigum vér 
að efla sáluhjálp sjálfra vor með ótta og and- 
Vara, og kappkosta að láta alla vora breytni 
12* 


180 38. hugvekja. 


verða (Guði til dýrðar; en af því vér eigum 
að elska aðra menn eins og sjálfa oss, þá 
ber oss einnig að láta oss vera annt um þeirra 
eilífu farsæld, og með: orðum og eptirdæmi 
leitast við að hafa betrandi áhrif á þá og leiða 
þá frá villu síns vegar. Að vísu hafa nú 
kennendur guðsorðs bezt og beinast færi á því; 
að tala orð. áminningarinnar, aðvörunarinnar 
og huggunarinnar til bræðra sinna; en þó eiga 
einnig hjón og foreldrar, húsbændur, vinir og 
vandamenn kost á því, og allir getum vér, Í 
hverri stöðu sem vér erum, komið miklu góðu 
til leiðar með lastvöru lferui og góðu eptir- 
dæmi. Sú vandlæting Guðs vegna, sem postul- 
inn Páll talar um, er ekki annað en kristi- 
legur kærleiki, sem verður svo lifandi hjá 
oss, að vér ekki einúngis girnumst sálubjálp 
bræðra vorra, heldur einnig finnum oss knúða 
til að vinna sjálfir að henni eptir mætti, knúða 
til að leitast við að frelsa þeirra sálir frá 
dauðanum. Þessi kærleikans vandlæting verður 
því að hafa öll kærleikans einkenni; annars 
er hún ekki með skynsemd. Hið fyrsta ein- 
kenni þeirrar vandlætingar, sem sprettur af 
kristilegum kærleika, er það, að hún er um- 
burðarlynd. Já, kærir bræður! vér verðum 
að bíða með þolinmæði, biðja Guð og vona, 
að hann gefi syndugum manni náð til þess að 
iðrast og bæta ráð sitt. Vér megum ekki 
beita neinum blindum ákafa, því þá verður 
vor vandlæting óskynsamleg og hætt við, að 
hún stjórnist af sjálfsþótta, heimulegri dramb- 


38. hugvekja. 181 


Semi og hégómadýrð. Vér eigum að fela Guði 
Þetta málefni eins og öll önnur, því hann er 
Sá, sem ávöxtinn gefur. Af umburðarlyndinu 
Sprettur góð vili, sem er hið annað einkenni 
kærleiksfullrar vandlætingar. En þessi góðvili 
á ekki skylt við það hugleysi, sem ekki þorir 
að segja sannleikann, heldur talar eins og hver 
vill heyra; sem reynir til að gjöra svo öllum 
líki með því að laga sig eptir þeirra girndum 
og tilhneigingum, og leitast við að sameina 
Guðs boð við heimsins lifernisreglur. Sá góð- 
Vili, sem vill fegra og réttlæta spillíngu mann- 
anna, er ólíkur sönnum kristilegum kærleika; 
það er ekki að elska bræður sína að smjaðra 
fyrir syndsamlegum girndum þeirra, heldur 
er það að sykra hinn banvæna drykk, svo 
hann fái betra bragð og renni betur niður. 
En að hinu leytinu verða menn eins að varast 
hörku og of mikla hótfyndni, sem örvæntir 
um betrun og sáluhjálp syndugs manns; því 
Sú vandlæting, sem þannig er varið, vekur 
Samvizku sturlanir hjá hinum ístöðulausu, en 
gjörir hina holdlega sinnuðu  andvaralausa. 
Þessi vandlæting þekkir hvorki breyskleika 
mannlegs eðlis né Guðs óendanlegu miskun- 
Semi, og gleymir því, að Jesús Kristur er 
kominn til að leita að hinu tínda og tapaða og 
leiða það til Guðs. Allar áminningar og að- 
Varanir verða jafnan að lýsa þvi, að þær spretti 
af innilegri elsku. Af því sú sanna kristilega 
Vandlætíng sprettur af kærleikans rót, ávinnur 
hún sér elsku og virðingu jafnvel hjá þeim, 


182 38. hugvekja. 


sem hún leitast við að leiðrétta og betra: þó 
-hún ekki geti fengið þá til. að hata lestina, 
vekur hún þó hjá þeim virðingu fyrir dyggð- 
inni; en verði tilraunir hennar árangurslausar, 
getur hún ekki annað en tárast og andvarpað 
yfir eymd bræðra sinna, og beðið Guð að 
miskuna ag fyrirgefa þeim. Sú kristilega 
vandlæting er ekki öfundsjúk; hún hefir 
allan hugann á sinni og annara eilífu farsæld, 
og metur ekki þessi tímanlegu gæði meir en 
þau eiga skilið; hún tekur með þakklæti móti 
því, sem Drottni þóknast að gefa af þeim, en 
gjörir sig líka ánægða með að fara þeirra á 
mis. því fer svo fjarri, að hún sjái ofsjónum 
yfir annara hagsæld, að hún samgleðst þeim, 
sem vel gengur, og hefir velgengni þeirra 
sem meðal til að vekja hjá þeim þakklæti við 
gjafarann allra góðra hluta, og koma þeim til, 
að gefa Guði dýrðina. Kærleikans vandlæting 
er hvorki raupsöm né hrokafull. Hún 
gjörir ekkert til að sýnast fyrir mönnum; hún 
starfar í leyni og í auðmýkt hjartans, og þegar 
henni verður eitthvað ágengt, þegar einhver 
fyrir hennar fortölur og góða eptirdæmi snýr 
frá villu síns vegar, þá þakkar hún sér það 
ekki, heldur Guði, sem ávöxtinn gefur, og 
hún minnist jafnan þessara Jesú orða, sem 
hann sagði við lærisveina sína: „Gleðizt ekki 
yfir því, að illir andar hlýða yður; heldur 
yfir því, að nöfn yðar eru skrifuð á himnum" 
(Lúk. 10., 20.). Hún gjörir ekkert ósæmi- 
FégR, því hún er samfara kristilegum hygg- 


38. hugvekja. 183 


indum og velur jafnan þau meðul, sem bezt 
eiga við til að efla og útbreiða guðsríki; hún 
€r ekki sérplægin, því hún leitar ekki 
Sinnar, heldur Guðs dýrðar; ekki fljót til 
Feiði, af því hún er umburðarlynd og auð- 
mjúk, og þess vegna tilreiknar hún ekki 
heldur illt; hún erfir ekki mótgjörðir og 
dæmir engan; hún örvæntir aldrei um betrun 
Syndugs manns, heldur væntir alls góðs af 
Guðs miskunsemi. 

Ástundum, kærir bræður! að hafa þessa 
kærleikans vandlætíngu Guðs vegna; auðsýn- 
Um hana í vorri daglegu breytni hver við 
annan, en verum jafnan vandlátastir við sjálfa 
Oss og vökum gaumgæfilega yfir girndum vor- 
um og hugrenningum, yfir orðum vorum og 
Sjörðum, svo vér ekki hneyxlum nokkurn 
Mann, né leiðum hann til syndar. 

0, Guð allrar miskunar! styrk þú oss í 
Þessum góða ásetningi; láttu þá hugsun jafnan 
Vera vakandi hjá oss, að vér eigum fyrir 
Ódauðlegri sálu að sjá, að vör á síðan eigum 
að standa þér reikningskap af því, hvernig 
Vér höfum varið þessum náðartíma, sem þú 
Safst oss, og að þú þá einnig munt krefja 
Oss um þær sálir, sem vér hér í lífi leiðum 
afvega með syndum og löstum! Æ, gefðu oss 
Sóð og skynsöm hjörtu, svo vér höfum vand- 
læting þin vegna með skynsemd óg kærleika! 
Heyr þú vora bæn í Jesú nafni! Amen. 


184 


39. hugvekja. 


Lúk. 16., 31. Ef þeir ekki vilja hlýðnast Mósi og 
spámönnunum, munu þeir ekki heldur trúa, þó ein- 
hver dauður upp risi.“ 


Þegar vör hugleiðum, hvernig guðsorð út- 
málar það eymdarfulla ástand, sem bíður hinna 
iðrunarlausu hinu megin grafarinnar, og vér 
jafnframt virðum fyrir oss breytni mannanna 
og sjáum, hvernig margir lifa eins og hugs- 
unarlausir um annað líf, eins og þeir gjöri 
sér enga grein fyrir því, eða skipti sér af 
því, hvort "það sé til eða ekki, hvernig þeir 
sökkva sér niður í munað þessa lífs eins og 
engin eilífð og enginn dómur væri til; þegar 
vér virðum þetta andvaraleysis hugarfar fyrir 
oss, þá hlýtur það að renna hverjum þeim til 
rifja, sem ekki er með öllu andlega dauður, 
heldur hefir áhuga á sinni og annara eilífu 
sáluhjálp, og honum liggur. við að biðja líkt 
og hinn ríki maður, sem frelsari vor getur 
um í dæmisögunni: „að Drottinn sendi einhvern 
framliðinna til hinna lifendu, til þess að aðvara 
þá í tíma, svo þeir komi ekki í þenna kvala- 
stað." En svarið mundi nú verða líkt og 
forðum: Hinir lifendu „hafa Móses og spá- 
mennina; hlýði þeir þeim!" og „ef þeir hlýða 
ekki Móses og spámönnunum, þá munu þeir 
ekki heldur trúa, þó einhver dauður upp risi." 
Frelsarinn segir oss því, kristnir bræður! að 
það mundi ekki verða til meins, að það mundi 
ekki leiða oss til sannrar lífernis betrunar, þó 


39. hugvekja. 185 


einhver framliðinn upp risi og færi að útmála 
fyrir oss þá eymd, sem í öðru lifi bíður óguð- 
Esra og iðrunarlausra manna; og vér setum 
Vel skilið, hvers vegna þetta mundi verða svo. 
UÚtmálun eilífra písla mundi vekja hjá oss 
Otta og kvíða, en ekki neina sannarlega elsku 
til Guðs og manna; hún mundi vekja hjá oss 
Þrældómsanda, en ekki kærleikans anda; en 
Guð, sem er kærleikurinn, vill, að vér skulum 
lýðnast sér af kærleika; hann vill, að vér 
Skulum elska sig, af því að hann er svo góður 
Og gægkuríkur, að vér skulum elska hið góða, 
af því það er gott; „en hver, sem hefir ótta, 
Sá er ekki algjörður í kærleikanum" (1. Jóh. 
d., 18.); þess vegna getur ekki óttinn ein- 
tómur afrekað oss eilíft lf né eilífa sælu, 
heldur er það eilíft líf, að þekkja Guð, elska 
hann og hlýðnast honum af kærleika. Meðan 
Vér dveljum hér á jörðinni, þá er oss líka 
ætlað að lifa í trúnni, en ekki í skoðuninni; 
0g í trúnni, í innilegri sameiningu við (Guð 
Og frelsara vorn, höndlast hið eilifa lifið; en 
Þessi trú mundi lítið styrkjast fyrir það, þó 
einhver framliðinna færi að prédika fyrir oss. 
Að sönnu mundum vér þá verða agndofa um 
Stundar sakir, eins og Gyðingar, þegar þeir 
Sáu kraptaverk lausnara vors; en þegar frá 
liði, mundi sækja í sama horfið, og synd og 
Vantrú geta vakið ótal efasemdir um sann- 
leikann í hjörtum vorum. þess vegna eigum 
Vör, kristnir menn! að heimfæra þessi orð til 
Vor: Þeir hafa Móses og spámennina, hlýði 


186 39. hugvekja. 


þeir þeim!" Guðs opinberaða orð á að vísa 
oss veginn til eilifs lífs, og það er sá bezti 
og áreiðanlegasti leiðarvísir, sem vér getum 
fengið á þessari vegferð vorri, ef vér að eins 
viljum hlýðnast því og „geyma það í góðu 
og siðsömu hjarta." Það skýrir og upplýsir 
allt, sem oss þykir efasamt um tilgang þessa 
lífs og vora eilífu ákvörðun; það segir þér 
með óyggjandi vissu, kristinn maður! hvað þú 
átt að gjöra til að eignast eilíft líf; það kennir 
þér að þekkja Guðs vilja og hvernig þú átt 
að hlýðnast honum. Hvar sem vér þurfam 
uppfræðingar við um vora tímanlegu og eilífu 
ákvörðun, þá er sagt um oss eins og um 
bræður hins ríka manns í eptirlíkingu frelsara 
vors: „Þeir hafa Móses og spámennina; hlýði 
þeir þeim!" Og vér höfum meira en þeir; 
vér höfum það, sem þeir sáu álengdar og eins 
og í þoku og ráðgátu: vér höfum Krists sálu- 
hjálplega lærdóm. Hinn eingetni sonur föðurs- 
ins, sem er ímynd Guð veru og ljós heims- 
ins, hefir leitt í ljós lífið og ódauðleikann og 
vísað .oss véginn til eilífs lífs, og ef vér fylgj- 
um honum, þurfum vör ekki að óttast fyrir 
þvi, að fara villir vegar né rata í hin yztu 
myrkur, heldur munum vér þá fara frá dauð- 
anum til lífsins. Hann, sem sjálfur sigraði 
dauðann og upp reis fyrstur frá dauðum, hefir 
kennt oss til hlýtar að þekkja annað líf og 
vor komandi forlög. Uppfræddir af hans orði 
vitum vér, að „Guð mun endurgjalda sörhverj- 
um eptir hans verkum: þeim, sem með stöðug- 


39. hugvekja. 187 


leika í góðu verki leita vegsemdar og heiðurs 
Og ódauðleika, eilíft líf; en hinum, sem mót- 
róanlegir eru og ekki trúa sannleikanum, 
eldur hlýðnast ranglætinu, bræði og reiði" 
Rómv. 2., 6.—8.). þessi eilífu sannindi, þetta 
Sitt lögmál og evangelium, lætur Drottinn ávalt 
týna fyrir oss, svo vér ekki skulum gleyma 
auða, eilífð og dómi, heldur hugleiða í tíma, 
vað til vors friðar heyrir, og snúa oss til 
hans og hlýða honum, sem er upprisan og 
lífið og hefir afrekað oss eilíft líf. Látum þá 
Ekki þessa Guðs aðvarandi röddu verða til 
Onýtis á oss; látum hana ekki alltaf kalla for- 
Sefins á oss! Af guðsorði vitum vér, að sá 
lími kemur, þá vér ekki getum lengur flúið 
til Guðs náðar, ef vér hér í lífi höfum fyrir- 
litið ríkdóm hans gæzku og langlundargeðs. 
0, hversu mun oss þá ekki um alla eilífð 
iðra þess, að vér hér í lífi svo lítið hirtum 
Um að heyra guðsorð og hlýða því! þess 
Vegna, bræður góðir! meðan náðartíminn yfir- 
Stendur, þá forherðum ekki hjörtu vor, og 
forðumst með vísvitandi syndum að deyfa til- 
hníngu vora fyrir hinu sanna, rétta og góða, 
Nvo hjörtu vor verði ekki köld og kærleiks- 
laus og vér skeytíngarlausir um vora eilífu 
Sáluhjálp!  Geti nokkuð hryggt Guðs útvalda, 
seti nokkuð skert sælu þeirra ástvina vorra, 
Sem í Drottni eru dánir, þá er það vissulega 
að, að sjá oss andvaralaust halda áfram á 
Slötunarinnar vegi, án þess að skipast við guðs- 
Orðs áminningar; að sjá oss iðrunarlaust halda 


188 39. hugvekja. 


áfram í syndum vorum mót umbunandi eilífð. 
En ef vör í trúnni á Jesúm Krist ástandum 
af fremsta megni að hlýða hans sáluhjálplega 
lærdómi, hversu glaðir getum vér þá ekki 
gengið vorn lífsferil, hversu glaðir og hug- 
hraustir tekið dauða vorum, fullvissir um, að 
hann, sem kominn er til að frelsa hið týnda 
og glataða, sem sagði við hinn iðrandi ræn- 
ingja á krossinum: „Í dag skaltu vera með 
mér í paradís", einnig muni flytja oss í sínum 
blessaða faðmi á friðarins og sælunnar land! 
Amen. 


40. hugvekja. 


Lúk. 19., 10. Mannsins sonur er kominn að leita að 
því, sem tapað var, og frelsa það." 


Enginn sannleiki er huggunarfyllri en sá, 
að Jesús Kristur er kominn að leita að því, 
sem tapað var, og frelsa það. Hann kom Í 
heiminn til að leita að hinu týnda mannkyni 
og frelsa það, og hann leitar enn í dag að 
sérhverjum syndara til að geta frelsað hann, 
því hann er sá sami í gær og í dag og að 
eilífu. Hans kærleiki er óumbreytanlegur og 
æ hinn sami, því að hann er ímynd föðursins, 
sem er sá eilífi kærleikur. En hvernig fer 
frelsarinn að leita vor syndugra manna? það 
gjörir hann með sínu orði, sem hann alstaðar 
lætur prédika, svo vér bæði lærum af því að 


40. hugvekja. 189 


þekkja syndarinnar eymd og ljótleik og fáum 
huggun af því, að Guð af sinni föðurlegu elsku 
efir bætt úr þessari eymd með sendingu sins 
Eingetna sonar, ef vér viljum aðhyllast hann 
0g hlýða honum. það.orð, sem hann lætur 
oða syndugum mönnum, talar því með tvenns 
Onar röddu. Önnur þeirra er sterk og ógnar- 
leg, og hún heitir lögmálið. Þessi rödd vekur 
Syndarann af svefni hans og andvaraleysi, með 
því hún talar um hinn lifanda, heilaga og rétt- 
láta Guð, „sem ekki líkar óguðlegt athæfi" 
(Sálm. 5., 5.), en „lætur hegníng og reiði, þján- 
Ing og þrenging koma yfir sálu sérhvers manns, 
er illt fremur" (Róm. 2., 8.). Frelsarinn vill, 
að syndugir menn hlýði þessari röddu, því 
ann segist ekki „vera kominn til að aftaka 
lögmálið, heldur til að fullkomna það“ (Matth. 
„ 17.) Þessi rödd lætur því alltaf til sín 
heyra, til að auglýsa Guðs réttlæti og mann- 
ánna spillingu; hún á að fæla frá syndinni og 
Vekja angist í sálu syndugs manns, með því 
að kenna honum að þekkja sitt eymdarfulla 
ástand, svo hjá honum geti vaknað löngun 
€ptir frelsi og endurlausn; en lögmálið sjálft 
Setur ekki frelsað syndarann; það getur ekki 
Sjört annað en heimtað og hótað og innilokað 
allt undir synd. Það getur kollvarpað, en ekki 
Teist á fætur; deytt, en ekki lífgað. Fái synd. 
arinn ekki annað að heyra en lögmálsins rödd, 
Þá getur hann, ef til vill, titrað og skolfið og 
Orðið óttasleginn, og haldið sér frá hinu illa 
af ótta fyrir hegningunni og ófarsælum afleið- 


190 40. hugvekja. 


íngum þess; en þetta verður jafnan þrælsótti, 
sem ekki betrar hugarfarið né vekur elsku til 
hins góða. Þar að auki verður maðurinn allt- 
af var við „annað lögmál í sínum limum, sem 
stríðir á móti Guðs lögmáli" (Róm. 7., 23.)> 
og þessu syndarinnar lögmáli verður honum 
einatt að hlýða, svo hann brýtur Guðs lögmál 
og hlýtur angraður að játa, „að hann gjörir 
ekki hið góða, sem hann vill, heldur hið illa, 
sem hann ekki vill" (7., 49.). Þegar því sam- 
vizkan ásakar manninn og syndir hans standa 
honum lifandi fyrir hugskots sjónum, þá hefir 
lögmálið enga meðaumkun með honum, enga 
huggun handa honum, heldur kveður vægðar- 
laust upp sinn hegníngardóm og lýsir bölfun 
sinni yfir honum, svo að syndarinn stendur 
hjálpar- og huggunarlaus, fullur angistar og 
örvæntingar. En þá kemur frelsarinn, fullur 
náðar og miskunar, að „leita að því, sem tapað 
var og frelsa það". Hann kemur þá ekki til 
að ásaka syndarann, heldur til að afmá synd- 
ina; ekki til að hegna, heldur til að fyrirgefa. 
Hann talar þá með þeirri röddu, sem hrærir 
og huggar hjarta syndarans og gefur því hvild 
og frið í faðmi Guðs eilífu miskunar; með þeirri 
röddu, sem rekur óttann burt, en vekur aptur 
elsku til Guðs og löngun eptir að lifa honum 
í nýju og heilögu líferni. Æ! þegar eg hugsa 
til Guðs eilífa kærleika, sem er opinberaður 
í hans eingetna syni, þegar eg hugsa til hans 
náðarfyrirheita, sem fullvissa mig um, að hann 
ekki vili dauða syndugs manns, heldur að hann 


40. hugvekja. 191 


Snúi sér og lifi; að hann ekki vili brjóta hinn 
Tákaða reyr, eða slökkva hinn littloganda 
Örkveik; þegar eg hugsa til þess, að það er 
Sleði hjá englum Guðs yfir hverjum syndara, 
Sem bætir ráð sitt; og þegar eg hugsa til míns 
mildiríka frelsara, sem ekki þreytist að leita 
að hinu týnda og frelsa það, sem aldrei hefir 
Þreytzt að leita að mér og leiða mig til sín: 
æl þá finn eg til óumræðilegrar huggunar í 
Sálu minni, þá finn eg til þess, að Guð er líka 
Minn faðir, að Jesús er líka minn frelsari, og 
ví vil eg aldrei örvænta um mína sáluhjálp 
ÞÓ eg sé stórsyndugur. Nei, eg vil ekki 
Örvænta um mína sáluhjálp, né um sáluhjálp 
nokkurs manns. Þegar eg sé villuráfandi synd- 
ara, þegar eg sé þá lifa í synd og löstum, 
Og annaðhvort drýgja opinbera glæpi, eða hafa 
Vfirskyn guðhræðslunnar, en afneita hennar 
krapti; þegar eg hugsa til þess, hvernig sumir 
ata líf sitt með saurugleik holdsins og and- 
ans, en aðrir fjarlægjast Guð með drambsemi, 
Sjálfsþótta og kærleiksleysi; þegar eg skjálf- 
andi hugsa til þess, hvað fyrir öllum þeim 
Muni liggja, sem ganga hinn breiða glötunarveg, 
Og mér virðist eins og það sé ómögulegt, að 
Þeir geti orðið hólpnir, þá vil eg hugga mig 
Með þessum frelsarans orðum: „Guði er enginn 
hlutur ómáttugur" (Mtth. 19., 26.), og jafnframt 
hugsa til þess, að Jesús er enn að leita að 
hinu týnda og getur, ef til vill, fundið það, 
áður en það verður dauðans og glötunarinnar 
erfang. Látum oss því, bræður góðir! aldrei 


192 40. hugvekja. 


sleppa voninni um sáluhjálp nokkurs manns, 
heldur áminna aðra með kærleiksfullum orðum, 
þegar oss gefst færi á því, og biðja fyrir þeim 
af hjarta eins og fyrir sjálfum oss, biðja Guð 
að gefa þeim og oss náð til iðrunar og aptur“ 
hvarfs. Vili syndarinn fyrir alvöru snúa sér 
til Drottins, þá er hans náðarfaðmur jafnan 
útbreiddur móti sérhverju sínu sanniðrandi barni, 
og hann tekur það sér í fang og flytur það á 
helgunarinnar og sáluhjálparinnar veg, og þá 
gleðjast englar Guðs og útvaldir yfir frelsi 
syndugs manns. Æ, gef þú það, algóði himn- 
eski faðirl að máttur þíns eilífa kærleika einnig 
megi birtast í vorum sálum, svo. vér snúum 
oss af hjarta til þín og fylgjum þinni röddu 
og finnum til þess innst í sálum vorum, að 
vér erum frelsaðir og komnir í tölu þinna 
barna, finnum til þess fagnaðar og gleði, sem 
er á himnum yfir hverjum syndara, sem iðrast 
og bætir ráð sitt. Bænheyr það í Jesú nafni! 
Amen. 


41. hugvekja. 


2. Tím. 3., 12. „Enda munu allir verða ofsóktir, sem 
vilja lifa guðrækilega í Jesú Kristi." 


Var vitum, kærir bræður! að í hinni fyrstu 
kristni og frameptir öldunum urðu kristnir 
menn að sæta ofsóknum og leggja. líf og 
eignir í sölurnar fyrir Kristi nafns sakir. Ea 


41. hugvekja. 193 


þó hafði postulinn ekki einúngis tillit til þessa, 
Egar hann sagði: „enda munu allir verða 
Ofsóktir, sem vilja lifa guðrækilega í Jesú 
Kristi * heldur einnig til þeirra ofsókna og 
dreitínga, sem guðsbörn alla tíma verða fyrir 
af heimsins börnum. Enn í dag eiga þeir, 
sem vilja lifa guðrækilega, í ofsóknum og 
Stríði, ekki einúngis við hold og blóð, heldur 
Og við spillingu heimsins, og þessar ofsóknir 
birtast einkum í því, að heimurinn tortryggir 
Eirra góðverk og færir allt fyrir þeim á 
Verra veg; gjörir úlfalda úr míflugu, þegar 
talað er um breyskleika og ófullkomlegleika 
€irra, og skopast að guðrækni þeirra. 

Ekkert er háleitara og virðingarverðara á 
ESsari jörðu, en sannarleg dyggð og guð- 
tækni. Þetta neyðast einnig heimsins börn til 
að játa. Gruðrækilegar tilfinningar, hreinar og 
helgar hvatir, vald yfir girndum og tilhneig- 
Ingum, auðmýkt í meðlætinu, þolinmæði í þraut- 
um og þjáníngum, hugprýði í hættum, sátt- 
Sitni og hógværð í ofsóknum, sannsögli, ein- 
Ægni og ósörplægni í viðskiptum, skyldurækni, 
Stilling og jafnaðargeð í hverju, sem að hönd- 
um þer, og í stuttu máli: sönn dyggð og guð- 
tækni finnst hvergi nema bjá sönnum Jesú 
Ærisveinum. því ókristilegri og spilltari sem 
aAldarandinn er, því fegra og aðdáanlegra er 
að sjá sannkristinn mann lifa guðrækilega mitt 
! Spillíngunni og hvernig hann innan um heims- 
RS andvaraleysi gætir trúarinnar og góðrar 
Samvizku; en því hryggilegra er til þess að 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 13 


194 41. hugvekja. 


vita, að guðræknin skuli vera undirorpin hæðni 
og spéhlátrum óguðlegra manna. það litur 
svo út, eins og heimurinn virði sjálfa hug“ 
myndina um dyggð og guðsótta, en fyrirliti 
jafnan hvern þann, sem vill lifa dyggðugu 08 
guðrækilegu lífi; hann játar, að dyggð og guð“ 
rækni séu virðíngarverðar, en kvartar yfir því 
að þær séu hvergi að finna, til þess hann þv? 
meir geti fyrirlitið hinn guðhrædda mann 08 
hallmælt honum. Þó spillíng heimsins ekki 
hafi neitt verulegt að setja út á breytni sann“ 
kristins manns, tortryggir hún þó hans góða 
tilgang og tileinkar gjörðir hans eigingirni 08 
öðrum óhreinum hvötum. Þegar vér nú hug“ 
leiðum, kærir bræður! hve fús heimurinn €T 
á að afsaka lesti og glæpi og hversu lint 
hann einatt tekur á syndum og yfirsjónum 
manna, þá sjáum vér bezt, hversu syndsamlegt 
það er, að tortryggja það, sem vel er gjörb 
og að dæma um tilgang og hjartalag, sem 
enginn þekkir nema Guð einn; já, það €F 
syndsamlegt að kalla guðræknina hræsni 08 
skynhelgi, án þess menn hafi gildustu ástæður 
til þess, því það niðurdrepur lotningu fyrir 
trúarbrögðunum og gjörir alla dyggð tortryggi- 
lega, og auk þess óréttar, sem hinum guð“ 
hrædda þannig er gjörður, spillir það öllu því 
trausti, sem mennirnir verða að hafa hver til 
annars, til þess að mannlegt félag geti staðizt; 
því sé dyggð og guðsótti hins sannkristna ekki 
annað en hræsni og skynhelgi, sem þeir hafa 
til að skýla með girndum sínum, þá verður 


41. hugvekja. 195 


€kki mikið að reiða sig á ráðvendni heimsins 
arna: þá mættu mean óttast að eiga viðskipti 
Við nokkurn mann, óttast alla sem óvini, óttast, 
að allir sætu á svikráðum hver við annan. 
n þetta getur enginn leitt sér í grun nema 
Sá, sem sjálfur er gjörspilltur. „llur á jafnan 
ills von", segir máltækið, og reynist það satt. 
Sú illgirni, sem þykist sjá eitthvað illt, jafnvel 
! þeim verkum, sem hafa dyggðanna útlit, og 
heldur, að öll góðverk séu gjörð í einhverjum 
Óhreinum tilgangi og af eigingjörnum hvötum, 
Setur ekki sprottið úr góðu hjarta. Sá getur 
ekki haft góðan mann að geyma, sem alstaðar 
Þykist sjá hrekkvísi, svik og undirferli, sem 
tortryggir aðra að raunarlausu og ætlar öllum 
illt; hann getur ekki skilið í því, að hreinskilni, 
Óserplægni og mannelska geti búið í nokkurs 
Manns brjósti, af því hann finnur ekki þessar 
lyggðir hjá sjálfum sér. Sá sem hefir gott 
jarta, sá sem er einlægur og hreinskilinn, á 
ar á mót bágt með að trúa illu um nokkurn 
Mann, og ætlar öllum gott, af því hann finnur 
Svo mikið gott í sínu hjarta; finnur, að hann 
sæti ekki fengið af sér að svíkja nokkurn 
Mann. Ef þér, kærir bræður! hyggið að þeim, 
Sem tortryggja öll mannelskuverk, þá munuð 
ér komast að raun um, að það gjöra ekki 
aðrir en þeir, sem sjálfir eru spilltir og leita 
Ser hugfróa í þeirri hugsun, að þeirra breysk- 
€iki sé öllum mönnum sameiginlegur; að þeir, 
Sem dyggðugir sýnast, hafi ekki annað fram- 
Yfir hina, en að þeir kunni betur að skýla 
13" 


196 41. hugvekja. 


girndum sínum og koma ár sinni fyrir borð, 
en Í rauninni séu þeir ekki betri. Með þessari 
hugsun styrkja þeir sig í spillingu sinni 08 
fá hræðilegt álit á öllum mönnum, til þess 
því síður að þarfa að hræðast það álit, sem 
þeir hljóta að hafa á sjálfum ser, til þess þv! 
betur að geta afsakað og fegrað syndir sínal 
En heimutinn tortryggir ekki einúngis góð“ 
verkin, heldur verður bonum einnig skrafdrjúgt 
um breyskleika og ófullkomlegleika  guðhræddra 
manna, og skopast að guðrækni þeirra. það 
er auðvitað, að hinir guðhræddu eru ekki frá“ 
skildir þeim breyskleika og ófullkomlegleika, 
sem jafnan loðir við oss, synduga menn, Í 
þessu lífi, og að þeir geta hrasað, þó þeir 
kappkosti að vanda ráð sitt. En það er eins 08 
heimurinn ætlist til, að “þeir séu heilagir 08 
syndlausir, og verði þeir yfirstignir af ein“ 
hverjum breyskleika, þá er af heimsins börnum 
uppkveðinn yfir þeim harður og miskunarlauS 
dómur; þá á ekkert gott að vera í fari þeirrð, 
þá er gleymt öllum þeirra dyggðum og mann“ 
kostum. Heimurinn gætir þess ekki, að hann 
er opt sjálfur með sínum vondu eptirdæmum 
orsök í hrösun guðhræddra manna; heimsins 
börn gæta þess ekki, að hinir guðhræddu eru 
þeir. einustu, sem dæma mildilega um það 
elska þau af hjarta og biðja fyrir þeim. 
Látum oss því, kærir bræður! jafnan bera 
virðingu fyrir dyggð og guðhræðslu, elska 08 
virða Þá, sem vilja lifa guðrækilega í Jesú 
Kristi, og forðast að hneyxla þá og gjöra þeim 


41. hugvekja. 197 


langt til. Látum aldrei áreitíngar, gis eða spé- 
látra heimsins barna fæla oss af dyggðanna 

Vegi né koma oss til að reynast Guði ótrúir. 
> Guð minn góður! láttu mig aldrei óttast 
teimsins ómildu dóma; láttu mig ekkert óttast 

tema þig; gefðu mör náð til þess að fram 

Sanga í þínum ótta og lifa gaðrækilega í Jesú 
tisti, svo eg megi deyja Í samfölagi við hann! 
ænheyr það í hans nafni! Amen. 


42. hugvekja. 


Jak, 2. 10. þó einhver héldi allt lögmálið, ef hann 
Verður brotlegur í einu boðorði, þá er hann orðinn 
Sekur við þau öll." 


afnframt því sem þessi orð postulans sýna 
Oss, hve sakfallnir vér allir erum fyrir hei- 
Ögum og réttlátum Guði, minna þau oss á, 
hvílíka þörf vér höfum á því, að vaka yfir 
lUgrenningum vorum og girndum og hversu 
lauðsynlegt það er, að reynast Drottni trúr í 
Öllum greinum, þar eð sérhvert boðorða brot 
Jsir ótrúu hugarfari og skorti á undirgefni 
Undir Guðs vilja og á lotningu fyrir hans 
átisn, Eu hversu almennt er það þó ekki í 
Eiminum, að menn þykjast þjóna Guði og 
alda hans boðorð, þó þeir láti sér stjórna af 
einhverri vissri syndsamlegri tilhneigingu, eða 
0 þeir láti eitthvað eptir girndum sínum, sem 


198 42. hugvekja. 


þeir kalla smá-yfirsjónir, ef þeir að öðru leyti 
halda sér frá grófum löstum og stórkostlegum 
glæpum. þeir láta sér lynda, að bera breytni 
sína saman við bókstaf lögmálsins, og þegar 
þeir ekki brjóta hann, gjöra þeir sér „engð 
samvizku af að reynast Guði ótrúir í öðrum 
greinum. En þessi mælikvarði fyrir dómi 
vorum er næsta ófullkominn , því hið synd“ 
samlega í gjörðum vorum á ekki einúngis 2 
metast frá sjónarmiði lögmálsins, heldur einnig 
með tilliti til hugarfarsins og þeirra afleiðingð, 
sem syndir vorar hafa. Ef vör hefðum til 
hlýðilega lotningu fyrir Guðs óendanlegu hátign, 
þá mundum vér fljótt verða þess varir, að það 
er allt mikilvægt, sem móðgar hann, hvers! 
lítið sem í það kann að þykja varið. Ef Guð 
einungis hefði tillit til sinnar dýrðar og færi 
einúngis eptir því, að skapaðar skepnur "lítils 
virða "það, sem hans eilífa hátign býður, % 

hverju mættum vér þá eiga von í hvert sinn 
sem vér fyrirlítum hans boðorð og erum honum 
óhlýðnir, jafnvel í því, sem oss þykir lítið 
í varið ? þó er þetta ekki svo að skilja, 2ð 
allar syndir séu jafnstórar eða eins hegningal“ 
verðar, heldur er hitt meiningin, að sérhvér 
ótrúmennska við Drottinn, hversu lítil sem hún 
sýnist, lýsir því, að hugarfar vort er ekki eins 
og það á að vera og að. svör metum skepnur 
meir en skaparann, metum þá skammvinnu g gleði, 
sem vér getum haft af syndinni meir en Guðs 
heilaga vilja, meir en Guð sjálfan, sem hefir 
bannað oss að drýgja syndina. Getum vér þá 


42. hugvekja. 199 


álitið nokkuð af því smámuni, sem Guði mis- 
kar: þessari hinni almáttugu, heilögu og al- 
Söðu veru; einkum þegar vér gætum þess, 
að vér ekki af sjálfsdáðum getum afplánað eina 
Einustu yfirsjón vora, heldur verðum að leita 
fyrirgefningar á henni í nafni Jesú Krists? En 
tins og allar syndir eru mikilvægar, þegar 
Ær eru skoðaðar frá sjónarmiði lögmálsins, 
Eins eru þær það ekki síður, þegar vör skoðum 
Þær með tilliti til hugarfars vors, og þá sjáum 
Ver eins berlega, að „sá, sem verður brotlegur 
! einu boðorði, verður sekur við þau öll". 
telsarinn hefir boðið oss að vera fullkomnir, 
eins og faðir vor á himnum er fullkominn" 
(Mtth. 5., 48.), ekki í þeim skilníngi, að oss 
Verði nokkurn tíma auðið að ná sömu fullkomn- 
Un 6g hann, heldur, að vér alltaf eigum að 
öStunda að ná meiri og meiri framförum í full- 
Omlegleikanum. En þegar vér nú brjótum 
Eitt af Guðs boðorðum og reynumst honum 
Ottúir, í hverju sem er, þá sýnir það, að vér 
Ófum misst sjónar á vorri háleitu ákvörðun 
og því óendanlega fullkomnunar takmarki, sem 
Ver alltaf meir og meir eigum að nálgast; það 
Sýnir, að vör erum orðnir hálfvolgir og hirðu- 
dusir, og höfum ekki lengur óbeit á því, sem 
Umar framförum vorum; það sýnir, að vér 
tilsvirðum þetta háleita boðorð frelsara vors 
08 gefum því of lítinn gaum. Sá, sem ekki 
Vilar fyrir sér að brjóta eitt af Guðs boðorðum, 
Mundi ekki heldur hika sér við að brjóta þau 
öll, of hann hefði sömu freistingar til þess, 


200 42. hugvekja. 


því hjá honum er árveknin hvorfin, hin sið- 
ferðislegi kraptur lamaður, og elskan til hins 
góða dofnuð. Sá, sem ekki hikar sér við að 
drýgja hinar smærri yfirsjónir, fellur smám- 
saman dýpra og dýpra og getur að lokunum 
orðið glæpamaður. Að fyrirlita hin smærri 
boðorðin, það er að skilja: að brjóta þau vís 
vitandi og af ásettu ráði, leiðir ætið að lokunum 
á lastanna veg, því með því gjörir maðurinn 
sig meir og meir óhæfilegan fyrir áhrif guð“ 
legrar náðar, deyfir meir og meir trúarinnar 
og kærleikans líf í hjarta sínu og veiklar hind 
góðu krapta sálarinnar. þær yfirsjónir, sem 
maðurinn drýgir vísvitandi og af ásettu ráði, 
auka þar á mót afl tilhneigingannna og æsð 
girndirnar meir og meir, því eptir því sem 
vér látum meir eptir vorri holdlegu eigingirni, 
þá venjumst vér smátt og smátt á að gjöra 
henni til geðs, getum að Tokunum ekkert látið 
á móti oss og gjörum oss alltaf erfiðara fyrir 
að hlýða nokkru Guðs boðorði. Þar að auki 
verðum vér að gæta þess, kærir bræður! að 
þó vér í fyrstunni ekki ætlum oss að brjóta 
nema eitt af Guðs boðorðum, og það jafnvel 
eitt af þeim, sem oss þykir minna í varið, þá 
leiðumst vér samt ætíð lengra, því ein syndin 
býður annari heim, og mannlegu hjarta er svo 
varið, að það verður ætíð minna, en vér ætlum; 
úr heitum vorum og ásetningi, af því að þó 
andinn sé reiðubúinn, þá er þó holdið jafna? 
veikt, þegar til framkvæmdanna kemur. þetta 


42. hugvekja. 201 


Sjáum vér af dæmi hins sannkristna; þó hann 
ÁSeti sör að verða sem fullkomnastur, lendir 
hann þó ætíð á lægra stigi en hann ætlaði sér. 
á, vér höfum víst einatt, kærir bræður! tekið 
fyrir oss alvarlegan betrunar ásetning, en fram- 
kvæmdin dróg fjör og afl úr þessum vorum 
Sóða ásetningi. Þetta kemur til af því, að 
Íðrunar áform vor verða öðru vísi, þegar vér 
ætlum að framkvæma þau, en þau voru áður, 
Meðan vér vorum að undirbúa þau í hjartanu; 
Meðan þau eru í huga vorum, fá þau enga 
Mótspyrnu og eru þar því með fullu fjöri, en 
€gar vér ætlum að koma þeim í verk, þá 
Tisa vorar holdlegu girndir upp á móti þeim, 
0g sálar óvinir vorir reyna til að ónýta þau 
08 fá þau til að stranda á freistínganna skerjum. 
€ss vegna megum vér aldrei slá slöku við 
Vora þetrun, aldrei láta neitt eptir vorri hold- 
Egu náttúru, sem vér höldum að sé Guði á 
Móti, heldur eigum vér sífelt að hafa hans 
Vilja fyrir augum, rannsaka iðulega vort sálar- 
AStand og láta það vera mark og mið vorrar 
Teytni, að taka sífeldum framförum í dyggð 
98 guðsótta, að efla Guðs dýrð og vora sálu- 
Jálp. Fullkomna þú, ó Drottinn! í oss það, 
Sem þín náð hefir byrjað; þú hefir af miskun- 
semi þinni hjálpað oss til að af leggja vora 
Esti; hjálpa þú oss nú einnig til að sigra vorn 
Teyskleika, vort kaldsinni og vora hálfvelgju; 
láttu ekki þitt verk verða ófullkomið, heldur 
Slörðu oss hæfilega fyrir eilíft líf og eilífa 
Sælu, svo vér á síðan verðum taldir með þeim 


202 42. hugvekja. 


góðu og trúlyndu þjónum þínum, sem hér vort 

ri í R s 2 
trúir yfir litlu og þar verða settir yfir meira“ 
Heyr vora bæn í Jesú nafni! Amen. 


43. hugvekja. 


2. Pét. 3., 18. ,Vaxið í náð og þekkingu Drottins vors, 
Jesú Krists !* 


Maðurinn er þannig skapaður af Drottni, áð 
hann getur ekki staðið í stað. Þegar líkaminn 
er orðinn fullþroskaður og búinn að ná þeim 
vexti og viðgangi, sem honum er áskapaður 
þá fer honum smám saman að fara aptur, uð£ 
hann loksins hverfur aptur til jarðarinnar 08 
verður að moldu, þegar hann er orðinn óhæfi- 
legur til þess að vera lengur bústaður 08 
verkfæri sálarinnar. En öllu fremur á þetta 
sér stað í andlegu tilliti. Í andlegu tilliti getum 
vér ekki staðið í stað; annaðhvort verður oss 
að fara fram eða aptur. Ef vör ekki við höldum 
því, sem vér höfum numið, og rifjum það upp 
með oss, þá gleymum vér þvi, ef vér van“ 
rækjum að auðga anda vorn að nytsamlegri 
þekkingu, þá verðum vér fáfróðir og fákunn- 
andi. En hvaða þekking er oss nytsamlegust ? 
Er það ekki þekkingin um Guðs ráð og vilja 
oss til sáluhjálpar? Er það ekki sú þekking; 
sem, postulinn talar um, þegar hann gefur oss 
þessa áminningu: „Vaxið í náð og þekkingu 


43. hugvekja. 203 


Drottins vors, Jesú Krists!" Vissulega er það 
Svo, kærir bræður! Hversu nytsamleg sem. 
Onnur þekking kann að vera fyrir mannlegt 
félag, þá fylgir hún oss þó ekki lengra en 
að grafarbarminum, nema hún eigi sér rót í 
uði og komist í samband við þekkingu Drottins 
Vors, Jesú Krists. Það er þessi þekking, sem 
Ylgir oss út yfir dauðann og inn í eilífðina, 
því hún felar sjálf í ser eilíft líf Á engu 
Tiður oss því eins mikið og að vaxa í þekkingu 
rottins vors, Jesú Krists. En gætum vel að 
því, bræður góðir! að þegar postulinn áminnir 
Oss um að vaxa í Krists þekkingu, þá býður 
ann oss einnig að vaxa í guðlegri náð. Guðs 
háð og Krists þekking eru óaðskiljanlegar. 
Til þess að geta lært að þekkja lausnara vorn, 
Tettilega lært að þekkja hans óumræðilegu elsku 
til vor syndugra manna, verðum vér að finna 
til þess í hjörtum vorum, að vér erum náðar- 
urfar, að vér þurfum á Guðs náð að halda. 

€ðan vör erum í óvináttu við Guð, þá finnum 
Vér enga löngun eptir að þekkja Jesúm; því 
Þá eru hjörtu vor enn þá föst við heiminn og 
l ánauð syndarinnar. þess vegna verðum vér 
að læra að þekkja sjálfa oss, læra að þekkja 
Vorn breyskleika og vora syndasekt, til þess 
að geta fengið rétta þekkingu á lausnara vorum, 
vi með þekkingunni á vorum eigin óverðug- 
€ika vaknar í sálum vorum löngun eptir guð- 
€gri náð, húngur og þorsti eptir réttlætinu, 
9g þessi löngun knýr oss til að iðrast synda 
Vorra og flýja til Guðs náðar, knýr oss til að 


204 43. hugvekja. 


afla oss þekkingar á Jesú Kristi, svo vér getum 
heimfært til vor þá guðlegu náð, sem hann 
hefir oss afrekað. Og því betur sem vör getum 
tileinkað oss Guðs náð, þess ljósari og yfir“ 
gripsmeiri verður vor kristilega þekking, 05 
því meiri framförum sem vér stök í kristi- 
legri þekkingn, því innilegri og hjartanleg? 
verður löngun vor eptir guðlegri náð. það 
reynist jafnan satt, að „holdlegur í maður skynjar 
ekki hvað Guðsanda er" og þó Guðs náð sé 
búin að vekja manninn til iðrunar og aptur“ 
hvarfs, þá má hann með angri og trega játð 
að hann er fjarri þvi, að vera kominn til fall 
kominnar þekkingar á Guðs syni og „til aldurs" 
hæðar Krists fyllíngar", eins og Páll postali 
kemst að orði (Efes. d., 13.). Já, bræður góðir! 
var það ekki einnig svo fyrir oss í byrjun 
vors betrunarverks? Þá þekktum vér næsta 
lítið til lausnara vors, og þá var líka þekking 
vor á sjálfum oss mjög ófullkomin. Æ! og 
enn megum vér með blygðun viðurkenna tregðð 
vora og tómlæti í að taka framförum í þekk- 
ingunni á Guðs sáluhjálplega orði, tregðu vorð 
og tómlæti í að afneita heiminum og vorum 
syndsamlegu girndum og tilhneigíngum, jafnvel 
þó vér vitum, að án þessa getur enginn" verið 
sannur Jesú lærisveinn. Æ, Guð minn góður! 
hversu tregt veitir oss ekki að leggja af Jjótan 
syndavana, að losast við hálfvelgju hjartans 
við kaldsinni og kærleiksleysi, en læra undir“ 
gefni undir þinn vilja, auðmýkt og þolinmæði, 
mannelsku og umburðarlyndi! Þó andinn Sé 


483. hugvekja. 205 


Teiðubúinn, þá er þó holdið jafnan veikt, og 
Meðan vér dveljum hér á jörðunni, erum vér 
einlægt umkringdir af freistíngum, sem sitja á 
Svikráðum við oss og vilja draga hjörtu vor 
Ítá Guði. þess vegna þurfum vér sifelt að 
Vaka og biðja, vaka yfir sjálfum oss og hug- 
renningum vorum, og biðja Guð um styrk og 
krapta til að geta staðizt áhlaup freistinganna og 
barizt góðri baráttu trúarinnar. Aldrei getum 
Vér sagt: nú er eg nógu djúpt gróðursettur í 
Suðlegri náð; nú hefi eg tekið nógum fram- 
förum í þekkingu Jesú Krists. Æ! þetta er 
hættuleg hugsun; ef vér stöndum í stað, ef 
Vör hættum að taka framförum, þá fer oss 
aptur; ef vér hættum að efla vora sáluhjálp 
með ótta og andvara, þá er oss búið andvara- 
leysi, og að lokunum andlegur og eilífur dauði. 
Það er einkenni hins sanniðrandi sannkristna 
manns, að því lengra sem hann kemst á belg- 
Unarinnar vegi, því næmari og viðkvæmari 
Verður samvizka hans, því betur finnur hann 
til þess, hversu langt hann er frá hinu algjörða 
takmarki helgunarinnar; því betur finnur hann 
til þess, hvílík sæla það er, að vera í náð hjá 
Guði og þekkja Krists óumræðilega kærleika, 
Og að hann um alla eilífð getur tekið fram- 
förum í náð og þekkingu, og af innsta grunni 
hjartans tekur hann undir með postulanum og 
Segir: „O, þá dýpt ríkdóms, speki og þekk- 
Íngar Guðs; hversu óútgrundanlegir eru dómar 
hans og órekjandi vegir hans (Rómv. 11., 33.)! 
Látum oss því að boði postulans kappkosta, 


206 43. hugvekja. 


að vaxa í náð og þekkingu Drottins vors, Jesú 

Krists, og látum engan dag svo hjá líða, leggj- 
um oss aldrei svo til hvíldar, að vér ekki 
rennum augunum yfir hinn útlíðanda dag og inn 
í vor eigin hjörtu, og spyrjum sjálfa oss, hvað 
oss verði ágengt í náð og þekkingu Jesú Krists, 
hvað oss verði ágengt í að afleggja brek vor 
og bresti, og hvort vér séum á framfara vegi 
í trúnni, elskunni og voninni; hvort vér finn- 
um til Guðs náðar og velþóknunar í sálum 
vorum, og hvort Krists andi stjórni vorum hugs- 
unum, orðum og athöfnum, svo að vér meir 
og meir íklæðumst Kristi og hans þekking hafi 
betrandi og helgandi áhrif á vora breytni. En 
um leið og vér þannig göngum í reikningskap 
við sjálfa oss, þá lyptum hjörtum vorum upp 
til Guðs og biðjum hann af öllu bjarta um 
hans náð og blessun; biðjum hann af öllu hjarta 
að vera máttugan í vorum veikleika, og „að 
hann af ríkdómi sinnar gæzku vili veita oss 
að styrkjast svo kröptulega í vorum innra 
manni fyrir hans anda, að Kristur geti búið Í 
vorum hjörtum fyrir trúna, og að vér séum 
rótfestir og grundvallaðir í kærleikanum og 
ásamt öllum heilögum getum skilið, hvilík að 
sé breidd, lengd, dýpt og hæð elsku Krists, 
og þekkt, hversu hún yfirgengur allan skiln- 
íng, svo vér verðum fullkomnir í allri full- 
komnun Guðs (Efes. 3., 16.—19.). Legg þú 
oss til þessa lið og krapta, góði himneski faðir! 
af rikdómi þinnar náðar, í nafni Drottins vors, 
Jesú Krists! Amen. 


207 


44. hugvekja. 


1. Jóh. 5., 3. al því sýnir sig elskan til Guðs, að 
vér höldum hans boðorð; en hans boðorð eru ekki 
þúng.> 


na mennirnir fullkomnir í elskunni til Guðs, 
þá mundi þeim þykja Krists boðorð létt og 
hans ok inndælt, því hans boðorð eru ekki 
annað en elskunnar ávextir. „En af því elsk- 
una vantar, þykja flestum Krists boðorð þúng 
og dyggðanna vegur ógreiður yfirferðar og 
leiðinlegur. Já, svo breyskir og ófullkomnir 
erum vér, syndugir menn, og svo fjarlægir 
lífinu í Guði, að hans þjónusta, sem ætti að 
Vera oss inndælust allra hlata, verður oss 
leiðindaefni, og yfir þessu kvarta jafnvel þeir, 
Sem þó vilja vera sannarleg guðsbörn. Fæstir 
Verða svo gagnteknir af elskunni til Guðs í 
Þessu lífi, að hún nú þegar geti gjört þá al- 
Sjörlega sæla; en vér megum ekki kenna elsk- 
unni eða Jesú boðorðum um það, sem ófull- 
komlegleika sjálfra vor er að kenna, og sem 
að nokkru leyti er óaðskiljanlegt frá ásigkomu- 
lagi þessa vors jarðneska lifs. Gæti mað- 
Utinn algjörlega sameinast Guði, þá væri hann 
alsæll; en við þessu er naumast að búast 
hérnamegin grafarinnar, af því maðurinn er 
Syndugur og breyskur, og þó Guð gefi hon- 
um náð til þess, að verða gróðursettur í kær- 
leikanum, brestur þó ætið mikið á, að hann 
Seti náð þeirri réttlætis og elsku fyllingu, 
Sem á að gagntaka gjörvalla sálina og svala 


208 44. hugvekja. 


hennar eilífðar löngun, og þessi algjörða fyll- 
íng fæst ekki fyr en í öðru lífi. Væri það 
mögulegt að vera sæll hér á jörðunni, þá yrði 
sá það, sem þjónar Guði, því hans náð spekir 
vorar tilhneigingar, takmarkar vorar óskir og 
leggur grundvöllinn til þeirrar sælu, sem vér 
á síðan eigum Í vændum, en sem vör ekki al- 
gjörlega fáum fyr en á sælunnar landi. Vér 
megum því ekki láta oss leiðast dyggðanna 
veg, þó hann gjöri oss ekki alsæla í þessu 
lifi, því það er þó sá vegurinn, sem kemst 
sælunni næst og hefir minnsta vansælu, minnst 
leiðindi í för með sér. Það er líka víst, að 
Guð hefir fullgildar ástæður til þess, að láta 
oss ekki finna fullkomna sælu hér í lífi, því 
hann ætlar með því að vekja hjá oss löngun 
eptir lausn vorri héðan, löngun eptir því hinu 
eilífa föðurlandi, hvar ekkert mun bresta á 
sælu vora. Ef dyggðin bætti úr vorum tíman- 
legu vankvæðum, eða ef hún ætíð gjörði oss 
sæla og ánægða hér í lífi, þá yrðu laun hennar 
stundleg og hún hefði þau þá hér úttekið; 
hún yrði þá eigingjörn og mennirnir leituðu 
ekki lengur Guðs, heldur þeirra eigin hagn- 
aðar; þeir mundu þá láta sér meira annt um 
að sefa girndir sínar til að ná tímanlegri hug- 
arrósemi, en að gjöra Guðs vilja til að geta 
fengið sálu sinni hvíld í honum. Drottinn fengi 
þá eigingjarna og launaða verkamenn, sem ekki 
bæru hans ok, heldur einúngis hvíldust í skjóli 
og skugga hans miskunar; verkamenn, sem 
ekki bæru hita og þúnga dagsins, heldur neytt 


44. hugvekja. 209 
Ávaxtanna í makindum og næði. Hinn réttláti 
lifir hör af trú sinni; en trúin vonar, en hefir 
Enn ekki höndlað hnossið; hér er útlegðar- 
Standið, og hér verða einatt tár og andvarp- 
anir einkahuggun hins trúaða; hann finnur, 
að hér er hann umkringður af hættum og freist- 
ingum; að hér á hann enn í stríði og að hann 
Setur ekki orðið alsæll, fyr en hann hefir 
Unnið algjörðan sigur og er kominn á land 
lifenda. En þó hinn trúaði geti ekki orðið 
alsæll í þessu líf, er þó dyggðanna vegur 
engan veginn svo ógreiður yfirferða, né Jesú 
boðorð svo þúng, eins og hinn holdlega sinn- 
aði maður ímyndar sér. Að vísu eru hin 
fyrstu iðrunartár syndugs manns næsta beisk, 
og honum fellur í fyrstunni mjög erfitt, að af- 
heita sjálfun sér og krossfésta holdið með þess 
girndum og tilhneigingum; en þetta er ekki 
hema í fyrstunni, og dyggðanna vegur verður 
því betri og fegri, sem hann lengur er farinn. 
Þó dyggð og guðhræðsla ekki gjörðu annað 
að verkum, en verja oss fyrir girndanna 
árásum, snúa huga vorum til Guðs og hjálpa 
oss til að komast úr ánauð heimsins, þá væru 
þær vissulega eptirsóknarverðari; já, langtum 
€ptirsóknarverðari, en öll tímanleg gæði. Þó 
dyggð og guðrækni ekki geti losað oss við 
það stríð og andstreymi, sem er óaðskiljanlegt 
frá þessu lífi, gjöra þær þó þetta langtum létt- 
bærara; þær snúa hjörtum vorum til Guðs, 
kenna oss undirgefni undir hans vilja og styrkja 
oss í þolinmæði og stöðuglyndi; og er ekki 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 14 


210 44. hugvekja. 

. 
þetta ómetanlegur ávinningur? það, sem oss 
þykir þúngbært og óþægilegt í dyggðarinnar 
þjónustu, er ekki innifalið í öðru en því, að 
hún heldur í taumi þeim syndsamlegu girnd- 
um, sem gjöra oss Ófarsæla og eru orsök 1 
allri vorri eymd; þetta læknismeðal finnst hold- 
lega sinnuðum manni beiskt; en það miðar til 
að gjöra oss heilbrigða í trúnni; þetta taum- 
hald á holdlegum girndum þykir óþægilegt, 
en það léttir af oss hinu óbærilega oki synd- 
samlegra tilhneigínga; og þess lengra sem frá 
líður, þess meiri mætur fáum vér á dyggðinni 
og þess ánægðari og farsælli verðum vér. 
Dyggð og guðhræðsla eru í sjálfum sér elsku- 
verðar; en öll vor eymd og ógæfa hefir upp- 
tök sín frá voru spillta hugarfari, sem veitir 
þeim mótspyrnu. Sæll er því sá, sem snemma 
snýr sér til Drottins og gengur hans veg, áður 
en hjartað spillist af æsingi girndanna og heims- 
ins solli; því þess lengur sem syndarinn heldar 
áfram á lastanna vegi, þess örðugra á hann 
með að snúa sér til Guðs, þess meiri tálmun- 
um mætir hann á dyggðanna vegi, og þess 
ógeðfeldari verður hann honum. Já, kærir 
bræður! öll sú farsæld, öll sú hugarrósemi og 
sálarfriður, sem fengizt getur í þessu lífi, fæst 
með þvi, að breyta eptir Jesú boðorðum og 
ganga þann dyggðanna veg, sem hann leiðir 
oss á, og sú bezta huggunar uppspretta fyrir 
hinn trúaða er umhugsanin um eilíft líf; þangað 
mænir hann sífelt sínum trúar og vonar aug- 
um; þar væntir hann þeirrar óumræðilegu sælu, 


44. hugvekja. 211 


Sem Guð hefir heitið sinum trúlyndu þjónum, 
og þessi tilhugsun gefur honum djörfúng og 
hugrekki og styrkir hann í stríði og baráttu 
Þessa lífs, svo hann er glaður mitt í sorginni 
Og tekur hverju því, sem Drottinn lætur að 
höndum bera, með undirgefni nndir hans vís- 
dómsfulla og gæzkuríka vilja. Og þegar skeið- 
hlaupið er á enda runnið, gengur hinn guð- 
bræddi glaður til hvíldar, felur sig í Guðs 
hönd og fer héðan í friði, til að meðtaka hinn 
eilífa friðinn í ríki himnanna og öðlast þá sælu, 
sem ekki hefir auga séð, ekki eyra heyrt og 
í einkis huga komið. Gef þú oss náð til þess, 
góði Guð! að lifa og deyja í þínum ótta. Heyr 
þú vora bæn í vors frelsara Jesú nafni! Amen. 


45. hugvekja. 


Lúk. 6., 37. „Verið eigi ómildir í dómum yðrum, að 
eigi verði ómilt um yður dæmt." 


Hvað mun valda því, kærir bræður! að engum 
er hættara við að brjóta (Guðs boðorð en þeim, 
sem þykjast halda þau, og að það er næstum 
því örðugra að fá menn til að kannast við 
Vfirsjónir sínar, en til að leiðrétta þær? það 
kemur til af því, að menn ekki skoða anda 
boðorðanna, heldur hanga í orðunum og hin- 
um ytri bókstaf, til þess að geta fegrað og 
afsakað yfirsjónir sínar og boðorða brot. Hvers 
14“ 


212 45. hugvekja. 


vegna eru nú ómildir dómar um náúnga vorn 
syndsamlegir eptir Jesú Krists náðarlærdómi ? 
Fyrst og fremst af því, að kristileg auðmýkt 
sem. sýnir oss vora eigin eymd og miklu 
syndaskuld, ætti að innræta hjá oss vægð og 
vorkunsemi við aðra; í annan stað ætti kristi- 
leg bróðurást að þrýsta oss til þessa: þetta 
háleita mannelskunnar boðorð, þessi innilegi 
og fagri kærleiki, sem hylur þær yfirsjónir, 
sem hann ekki getur leiðrétt, afsakar þær, 
sem hann ekki getur hulið, og er seinn til að 
trúa illu um aðra, af því hann ætlar engum 
illt; og í þriðja lagi verðum vör minntir á 
sanngirni og milda dóma með þeirri kristilegu 
réttlætis reglu, sem bannar oss að gjöra öðrum 
það, sem vér ekki viljum að þeir gjöri oss. 
Sá, sem talar illa um aðra og leggur í vana 
sinn að dæma hart um breytni þeirra, sýnir, 
að hann vantar kristilega auðmýkt; fynndi hann 
til sinnar eigin eymdar, hefði hann sífelt syndir 
sínar fyrir augum sér, þá hefði hann hvorki 
tíma né löngun til að grennslast eptir annara 
yfirsjónum. En þegar slíkar yfirsjónir náúnga 
vors verða opinberar, þá hefir kristinn maður 
langtum meiri orsök til að biðja Guð að gæta 
sín fyrir hinu illa, en til að áfellast náúnga 
sinn. Vér eigum ekki að tala við aðra um 
ávirðingar náúngans, heldur við sjálfa oss, og 
láta þær verða oss til viðvörunar og hvetja 
oss til bænar og árvekni. þú, sem leggur 
harðan dóm á bróður þinn, þegar hann verður 
uppvís að einhverri yfirsjón, munt þú vera 


45. hugvekja. 213 


Minna sekur en hann, þó yfirsjónir þínar hafi 
dulizt fyrir mönnum? Menn halda, að þú sért 
betri, dyggðugri og skylduræknari en hann; 
en mun Guð, sem þekkir þig, dæma eins og 
Mennirnir? Eða mundi ekki sá steinn, sem 
þú kastar á náúnga þinn, hitta sjálfan þig, ef 
það væri nú allt í ljós leitt, sem í myrkrunum 
er hulið? Mundu þá ekki þeir ómildu dómar, 
Sem þú nú kveður upp yfir öðrum, hljóta að 
auka og margfalda blygðun sjálfs þin? Þú 
hefir neytt allra bragða til að skýla ávirðingum 
Þinum og útvega þér álit hjá öðrum mönnum, 
og stærir þig af þessu mannorði, sem þú ekki 
átt skilið; en getur ekki Drottins réttlæti á 
einu augnabliki blásið þeim reyk burt, sem 
Þú hylur þig í, og sýnt, hvernig þú ert í raun 
og veru? því ættir þú að fyrirverða þig og 
Þegja þegar talað er um bresti náúngans; en 
í þess stað hefir þú gaman af að tala um þá, 
bera þá út og, ef til vill, gjöra meira úr þeim 
og færa allt til verri vegar. „Þeir, er með 
Vopnum vega, munu og fyrir vopnum falla," 
Segir frelsari vor (Matth. 26., 52.); þú vegur 
bróður þinn með vopni túngunnar, en þú munt 
einhvern tíma sjálfur verða veginn með sama 
Vopni, því „með sama mæli og þú mælir öðrum, 
mun þér aptur mælt verða." En eins og vér 
með ómildum dómum um náúunga vorn sýnum, 
að oss vantar sanna auðmýkt, þannig lýsir og 
þessi breytni vor skorti á kristilegum bróður- 
kærleika, sem bannar oss að bera út bresti 
Náúngans. En þekki þeir ávirðíngu bróður 


214 45. hugvekja. 


vors, sem til vor heyra, þá er ekki til neins 
að segja frá henni á ný. Eða hvern tilgang 
getum vér haft með því? Er það til að hall- 
mæla honum? En mun hann ekki hafa nóg 
að bera, þó vér ekki bætum ofan á það? það 
eru svo margar illgjarnar túngur til, sem hafa 
svert hann og ýkt og aukið yfirsjón hans, að 
vér ættum heldur að kenna í brjósti um hann 
en áfellast hann. Eða er það til að aumka 
hann? Það getur ekki verið, því meðaumk- 
anin er ekki mannvonzkufull og ýfir ekki upp 
sárin, í stað þess að græða þau. Kristilegu! 
kærleiki býður oss að vilja öllum vel, og því 
ætti oss að taka það sárt, þegar einhverjum 
verður á að hrasa, og vör ættum með vori 
eigin þögn að leitast við að eyða annara ómildu 
dómum, og þó yfirsjónin sö orðin hljóðbær, þá 
eigum vér ekki að auka hneyxlið með umtali 
voru. Eða er það rétt af oss að vilja ófrægja 
bróður vorn enn meir, fyrst vér ekki getum 
afsakað hann? Með ómildum dómum sýnum 
vér ekki einúngis kærleiksleysi, heldur 08 
rangsleitið hugarfar, því vér breytum á móti 
því gullvæga boðorði, sem frelsarinn gaf oss, 
að breyta eins við aðra og vér viljum, að þeir 
breyti við oss. Eða setjum oss í annara stað. 
Mundun vér vilja, að aðrir hentu á lopti 08 
útbreiddu sérhvern óhróður um oss?  Mundum 
vér ekki kalla það illvilja og óvildarmerki ? 
Eða vitum vér ætíð, nema óhróðurinn kunni 
að vera spunninn upp af litlu eða engu tilefni * 
Það ganga svo margar ósannar sögur í vef“ 


45. hugvekja. 215 


öldinni, og illkvittnin gjörir marga mjög trú- 
Bjarna; margur óhróður er öldúngis tilhæfulaus 
9g sprottinn af óvild, léttúðarfullri framhleypni, 
tortryggni og stundum af tómum getgátum, 
og þess vegna ættum vér að vera sérlega 
Varkárir í að hafa slíkt eptir. En þó þess 
háttar sögur væru sannar og bróður vorn hafi 
ent einhver hrösun, vitum vér þá, nema að 
hann kunni að hafa iðrazt hennar og fengið 
fyrirgefningu hjá Drottni? Hve margir sak- 
lausir verða ekki fyrir óverðskulduðu álási, 
upplognum óhróðri og ómildum dómum, og 
hve syndsamlegt er það ekki, að fylla heldur 
Þeirra flokk, sem ásaka, en hinna, sem afsaka? 
0, Guð! þú kennir oss að vera varkárir og 
mildir í dómum vorum með því að umbera 
Vorar syndir; þú dregur dóminn yfir vorum 
Syndum með miskun og þolinmæði, en vér 
dæmum fyrir tímann með mannvonzkulegu 
hugarfari og aukum með því vora eigin synd 
Og hegníngu. En hegningarverðast af öllu 
Er að fegra sína Ómildu dóma um náúngann 
Með guðhræðslunnar yfirskyni, og látast fella 
Þá af guðlegri vandlætíngasemi, eins og guð- 
hræðslan, sem sjálf er kærleikur, geti leyst 
Oss undan kærleikans lögmáli og leyft oss að 
Vera kærleikslausir.  Guðhræðslan gefur oss 
ekki dómsvald yfir bræðrum vorum; ef vér 
ekki höfum ábyrgð á breytni þeirra, þá standa 
Þeir eða falla sínum herra; guðhræðslan girnist 
ekki óhróður bræðra vorra, heldur þeirra sönnu 
farsæld; hún vill bæta og betra, en ekki skaða 


216 45. hugvekja. 


né skemma; hún vill leiðrétta með hógværum 
anda og helgu eptirdæmi; hún vill auðsýna 
öðrum miskunsemi, svo hún geti vænt. sér 
miskunar af Guði. Æ, Drottinn! vertu oss 
vægur og miskunsamur dómari, eins og vér 
viljum vera varkárir, vægir og mildir í dómum 
vorum um bræður vora; bænheyr oss í nafni 
þíns eingetna sonar, sem ekki kom til að dæma 
heiminn, heldur til að frelsa hatn! Amen. 


46. hugvekja. 
Efes. 5., 16. „Notið tímann, því nú er hættuleg tíð." 


Öl sú synd og óregla, sem viðgengst í heim- 
inum, kemur til af því, að menn verja tímanum 
illa. Sumir verja allri sinni æfi í iðjuleysi 0g 
án þess að taka sér nokkuð þarflegt fyrir 
hendur, aðrir í sífeldum störfum, áhyggjum og 
sorgum þessa lífs. Það lítur svo út eins 08 
tíminn sé sá óvinur, sem menn gjöri sér allt 
far um að eyða. Tíminn, þessi dýrmæti fjár“ 
sjóður, sem Drottinn hefir trúað oss fyrir, €7 
orðinn oss að þúngri og þreytandi byrði, 0£ 
vér eyðum mestum hluta hans annaðhvort ! 
hugsunarleysi, eða til fánýtra og hégómlegra 
starfa, í stað þess að verja honum eptir gjaf- 
arans tilætlun, til að efla vora sönnu fullkomnun 
og vora eilífu farsæld. Tíminn er Guðs náðar“ 
gjöf, kristnir menn! því dauðinn er syndarinnar 


a A 


46. hugvekja. 217 


Verðlaun og vér erum allir dauðasekir, af því 
Vér allir erum syndarar. Í hvert sinn, sem 
Vér brjótum Guðs boðorð, brjótum vér af oss 
ífið; en Guðs miskunsemi lengir í hvert sinn 
líf vort, til þess að gefa oss tíma til iðrunar 
Og apturhvarfs; og í sama gæzkuríka tilgangi 
frelsar hann oss úr sjúkdómum og alls konar 
hættum. Viðhald vors lifs er því kraptaverk 
Suðlegrar náðar, og sá tími, sem oss er léntur, 
€r einlægur miskunarþráður; sérhvert andartak 
Vort er ný velgjörð Drottins við oss. Að eyða 
Þessum tíma og verja þessum augnablikum illa, 
er því sama sem að móðga hina óendanlegu 
Sæzku, sem gaf oss. þau; eyða hinni ómetan- 
legu náð, sem vér enga heimtíng eigum á, 
Og spilla vorri eilífu farsæld. Vér erum vanir 
að kalla þann mann fáráðan, sem ekki hefir 
heitt eptirlit með eigum sínum, heldur sóar 
eim öllum út, í stað þess að verja þeim sér 
eða öðrum til einhvers góðs; en ekki ferst 
Oss hyggilegar, þegar vér eyðum þeim tíma 
til ills eða einkis, sem oss er gefinn til undir- 
búníngs undir eilífðina. Gætið þess, kærir 
bræður! að þessi tími, sem oss er léntur, líður 
Skjótt og að hann er á enda óðar en oss varir. 
; mínir vinir! hugsið þá til þess, hve fegnir 
Þér á dauðastundunni munið óska, að hafa varið 
Máðartímanum vel, að hafa varið honum betur 
Undir sáluhjálplega burtför héðan. Hugsið þó 
til þess, að sá tími, sem vér svo gálauslega 
Eyðum, er ekki einúngis dýrmætur og stuttur, 
eldur einnig óbætanlegur, og það, sem vér 


218 46. hugvekja. 


sóum burt af honum, fæst aldrei aptur. þegar 
vör missum eignir vorar, mannorð. eða vináttl 
annara, þá getum vér náð þessu aptur, eða á 
einhvern „hátt fengið skaða vorn bættan; eð 
sá tími, sem burt er sóað, verður ekki aptur 
fenginn, heldur er hvert augnablik jafnóðum 
og það er liðið numið burt úr tölu þeirra náð“ 
armeðala, sem Guð hafði fyrirhugað oss af 
gæzku sinni. „það er engum vafa undirorpið 
að þareð þetta líf vort er svo skammvinnb 
hefir Guð gefið sérhverjum hluta þess sérlega 
ákvörðun og ákveðið, hvernig vér ættum að 
verja honum, „og í hverju sambandi hann skyldi 
standa við vora eilífu farsæld, og að hann 
hefir tengt sína náð. og hjálp. við sérhvern 
vorra  hérvistardaga til: að fullkomna helgun 
vora. þessum dögum og þessum augnablikum 
er burtsóað og sömuleiðis, þeirri náð, sem við 
þau var. tengd. „ þetta er farið og fæst aldrel 
aptur. ; Vér höfum haldið, að vér ekki eydd- 
um öðru. en óþörfum augnablikum; en um leið 
misstum vér. þá náð, sem Guð hafði sett Í 
samband við þann: tíma, sem hann af gæzku 
sinni hafði úthlutað oss. Missir tímans €F 
óbætanlegur, því sérhver dagur og sérhvert 
augnablik á að flytja oss einu feti nær himn- 
inum, og ef vér verjum tímanum illa, þá kemur 
vor burtfararstund meðan vér enn erum fjarri 
himninum; að minnsta kosti verðum vér þá að 
fara það á einum degi, sem annars er vaDt 
að. þurfa langan tíma til; en hvort oss auðn“ 
ast það, veit enginn nema Guð; ef svo verður; 


46. hugvekja. 219 


þá er það eitt af kraptaverkum náðarinnar. 

issir tímans er óbætanlegur, því með honum 
Missum vör krapta vora og þrótt og þrek til 
ns sóða; þess vegna ér það svo áríðanda 
fyrir oss, að nota vel þá krapta, sem Guð hefir 
Selið oss, og verja þeim samkvæmt hans til- 
sangi. Í sérhverri lífsins stöðu getum vér 
Varið tímanum vel, hvort heldar vér erum yfir- 
böðnir eða undirgefnir, foreldrar eða börn. 
€ir, sem yfir aðra eru settir, geta það með 
ví að leitast við að efla heill þeirra, sem 
Undir þá eru gefnir; þeir undirgefnu með því 
að sýna þeim hlýðni og hollustu, sem yfir þá 
Eru settir; foreldrarnir með því uð uppala 
Örn sín í guðsótta og kristilegum dyggðum 
93 vera þeim til fyrirmyndar í öllu góðu; 
Örnin með því að heiðra og elska foreldra 
Sina, með því að vaxa í þekkíngu Jesú Krists 
Og í náð hjá Guði og mönnum. Allir getum 
Vér varið tímanum vel, kærir bræður! með 
Því að snúa oss til Drottins.og biðja hann 
ðulega um hans náð og blessun, með því að 
lafa hans orð kostgæfilega um hönd oss til 
Uppfræðingar og betrunar, með því að hreinsa 
Oss af allri saurgun holdsins og andans, með 
Vi að vaka yfir hjörtum og hugrenningum 
Vorum, stjórna girndum vorum, vanda vora 
áglegu breytni til orða og verka, og í einu 
Orði: með því að efla sáluhjálp vora með ótta 
08 andvara. Notið því tímann, kærir bræður! 
Ver í sinni stöðu og sínum verkahring; notið 
€nna dýrmæta náðartíma, sem Drottinn hefir 


220 46. hugvekja. 


gefið yður, svo að hann verði honum til dýrð- 
ar, en yður til sannra sálahjálpar nota. „Ætíð 
getum vér tekið undir með postulanum og sagb 
að nú sé hættuleg tið: því hún er ætíð hættu- 
leg, sé henni illa varið, hættuleg fyrir vora 
andlegu og eilífu farsæld; biðjum einnig góðan 
Guð að gæta vor fyrir þessari hættu. 

Æ, Drottinn! þú sem úthlutar tímanum, 
árum, dögum og augnablikum lífsins, fyrirgef 
þú oss í Jesú nafni hirðuleysi vort í að verja 
vel þessari náðargjöf þinni; en gef þú oss 
náð til að verja betur þeim stundum æfinnar, 
sem þinni mildiríku speki þóknast enn að gefa 
oss! þú einn veizt, hvort þær verða margar 
eða fáar; en hvort heldur vér lifum eða deyj- 
um, viljum vér láta oss nægja þína náð og 
fela oss með lífi og sálu, í lífi og dauða, þinni 
miskun á hendur. Amen. 


41. hugvekja. 


1. Jóh. 4., 16. „Guð er kærleikurinn, og hver, sem €! 
stöðugur í kærleikanum, sá er stöðugur í Guði 08 
Guð í honum." 


Frá blautu barnsbeini höfum vér, kristnir 
menn! heyrt talað um Guðs eilífa kærleika 03 
hans óendanlegu elsku til vor, syndugra manna. 
Hann hefir gjört oss hluttakándi í sínum ást“ 
gjöfum og föðurlega alið önn fyrir oss frá 
upphafi vorra vega, og á hverjum degi, hverr! 


47. hugvekja. 291 


Stunda og hverju augnabliki lífsins fáum vér 
að reyna ótal votta um hans eilífa kærleika, 
9g þreifum á hans guðlegri náð. En hvaða 
áhrif hefir nú allt þetta haft á oss? Hefir það 
Vakið elsku til Guðs í vorum hjörtum, þakk- 
látsemi við hann og hlýðni við hans boðorð ? 
tá blautu barnsbeini höfum vér heyrt, að vér 
Eigum að elska þenna vorn bezta himneska 
föður af öllu hjarta, að vér eigum af fremsta 
Megni að leitast við að þóknast honum, og 
Omast í sameiningu við hann fyrir trúna á 
Drottinn vorn, Jesúm Krist. Æ, Guð minn 
Sóður! hversu dauð og köld og kærleikslaus 
Eru ekki vor hjörtu, og þegar vér segjumst 
elska þig, hvað er það þá annað en munn- 
flapur, þur játníng varanna og þýðíngarlaus 
Orðatiltæki, sem ekki hafa krapt í sér til að 
etra oss né leiða oss í samfélag við þig? 
Áð elska Guð er innifalið í því, að vilja éin- 
Ungis það sem hann vill, gegna trúlega hans 
heilögu boðorðum, hafa viðbjóð við syndinni og 
forðast hana, en finna hjá sér innilega löngun 
Eptir að lifa í samfélagi við hann og vorn 
frelsara, Jesúm Krist Og þegar vér nú renn- 
um augunum inn í vor eigin björtu og rann- 
Sökum vort sálarástand, megum vér þá ekki 
Með þlygðun játa, að í stað þess að elska Guð 
Mest af öllu, þá elskum vér alla hluti meir 
en hann, og í stað þess að hafa umgengni 
hjartans bjá honum, þá höfum vér hjartað fullt 
afheiminum og veraldlegum girndum. Ól hversu 
Státlegt er til þess að hugsa, að þar sem vér 


222 47, hugvekja. 


í kærleiksfullri sameiningu við vorn himneska 
föður gætum verið sannfarsælir bæði hér 08 
síðar meir, þá sviptum vér sjálfa oss Guðs náð 
og blessun með voru syndsamlega kaldsinni 
og kærleiksleysi. Hversu lengi ætlum vér að 
halda áfram í þessari fásinnu vorri, í þess! 
andvaraleysi voru? Ætlum vér að láta þæf 
stundirnar, sem vör enn kunnum að eiga eptir 
ólifaðar, einnig líða burt ónotaðar án þess fyrir 
alvöru að leita Guðs, án þess fyrir alvöru áð 
reyna til að verða hans hlýðin börn, kostgæfið 
til góðra verka? „Ætlum vér að láta straum 
tímans flytja oss fram í dauðans djúp, án þess 
fyrir alvöru að hugleiða, hvort vér nokkurn 
tíma munum ná friðarins höfnum? Ætlum vér 
að láta það ráðast eins og verkast vill, hvort 
vér fáum eilífa sáluhjálp, eða verðum eilífleg2 
útskúfaðir úr guðsríki? Ætlum vér að selja 
eilífa sælu og samfélag við Drottinn fyrir 
skammvinna stundargleði í syndarinnar þjóð“ 
ustu? Eða ætlum vér fyrst þá að fara að 
elska Guð, þegar vér ekki getum lengur elskað 
heiminn og hans lystisemdir? Ætlum vér fyrst 
að leita Guðs og innræta oss elsku til hans; 
þegar vér liggjum á banasænginni, þegar ná“ 
kuldi dauðans er farinn að nísta hjörtu vor 
og. vér höfum misst mál og rænu? Ætlum 
vér þá fyrst að senda brennandi bænarandvörp 
upp til Drottins, þegar vér liggjum í hinn! 
seinustu dauðans angist, þegar vér erum staddir 
í hinu: óumræðilega eymdanna djúpi, og hin? 
eilífi eldur Guðs réttlætis er farinn að brenna 


41. hugvekja. 223 


á samvizkum vörum?  Ó, Drottinn minn og 
Guð minn! hvílík hræðileg tilhugsun! Vér 
höfum “frá blautu barnsbeini heyrt talað 'um 
Mismuninn á hinni dauðu og lifandi trú, heyrt 
talað um það, að hin sanna trú eigi að sýna 
Sig ávaxtarsáma í kærleikanum, að vér eigum 
að deyja syndinni og lifa Guði, og að þessu 
hnísa allar áminningar og aðvaranir guðsorðs. 
Bæði frelsari vor og hans postular hafa sagt, 
að ef vér ekki fæðumst að nýju og bætum ráð 
Vort, þá getum vör ekki fengið inngöngu í 
Suðsríki, og þá vili frelsarinn ekki kannast við 
Oss á efsta degi, heldur verði oss þá útskúfað 
í hin yztu myrkur: Vér höfum heyrt það frá 
blautu barnsbeini og lesið það í vorri kristi- 
legu barnalærdómsbók: „að Kristur hefir ekki 
Með sinni endurlausn gefið oss leyfi til að 
Syndga, heldur hefir hann því fremur skuld- 
bundið oss til að forðast hið illa og kappkosta 
af fremsta megni að láta oss framfara í hinu 
Sóða". En allar þessar áminningar guðsorðs 
látum vér eins og vind um eyrun þjóta; þar 
á mót viljum vér mega heimfæra til vor Guðs 
háðarfyrirheit, lvernig sem vér breytum; og 
það er eins og vör hugsum, að fyrst Jesús 
Kristur sé dáinn vegna vorra synda, þá sé 
oss óhætt að lifa og láta eins og vér viljum, 
0g að fyrst Guð sé kærleikurinn, þá sé það 
Sjálfsagt, að hann miskuni oss, þó vér alla æfi 
fyrirlítum  ríkdóm hans náðar. Þannig breyt- 
um vör þeim huggunarfyllstu lærdómum krist- 
Ilegrar trúar í hegningardóm yfir sjálfum oss, 


224 41. hugvekja. 


og höfum þá til að svæfa sjálfa oss í and- 
varaleysi. Vissulega hefir Kristur af sinni 
óumræðilegu elsku liðið fyrir oss; en hann 
hefir jafnframt boðið oss að breyta eptir sér; 
og sagt oss, að elska til Guðs og náúnganS 
væri skilyrði fyrir því að eignast eilíft líf. 
Vissulega er Guð kærleikurinn; en gætum þess 
vel, að hans kærleiki er heilagur, og að oss 
er boðið að verða heilagir eins og sá sem 
oss hefir kallað.  Æ, leitið því Drottins meðan 
hann er að finna, ákallið hann meðan hann er 
yður nálægur! Þú segist, kristinn maður! feg- 
inn vilja leita Guðs og ákalla hann af hjarta, 
þú segist feginn vilja elska hann umfram allt: 
en þú kvartar yfir kulda bjarta þíns, yfir van- 
mætti þínum og þróttleysi viljans og að þú 
vitir ekki, hvernig úr þessu verði bætt. Vilir 
þú þetta fyrir alvöru, þá mun þér líka með 
Guðs aðstoð takast það. Taktu guðsorð þér ! 
hönd, og lestu það kostgæfilega með allri þeirri 
eptirtekt og andakt, sem þér er mögulegt; 
hugleiddu iðulega Guðs kærleika til vor synd- 
ugra manna og allar hans velgjörðir við þig; 
bið þú hann síðan að út hella sinni elsku Í 
hjarta þitt; hafðu stöðugt gát á sjálfum þér, og 
forðastu að láta girndir þínar fá yfirráð yfir 
þér; hugsa þú um, hvað staða þín af þér heimti, 
og leitastu við að gegna trúlega þeim skyld- 
um, sem Drottinn hefir lagt þér á herðar. 
Hugsaðu iðulega um dauða þinn og leitaðu 
Guðs aðstoðar daglega í innilegri bæn. 

þú temur þér þetta, þá mun Guð vissulega 


47. hugvekja. 225 


Senda þér hjálp og huggun; þá mun hana sýna 
Sinn mátt í þínum veikleika, því hann vill 
Ekki dauða syndugs manns, heldur að hann 
Snúi sér og lifi. Þá mun hjarta þitt bráðum 
Verða snortið af hans kærleika, og elska til 
hans og þakklæti við hann kvikna í sálu þinni, 
Og þessi þakkláta elska mun hafa betrandi og 
e€lsandi áhrif á hugarfar þitt og hegðun þína; 
hún mun vekja hjá þér frið og fögnuð, þrek 
Og djörfúng og kenna þér að sigra baráttu 
Ífsins og alla dauðans angist. Í þá mun í 
tjósti þínu vakna löngun eptir að fara héðan 
0g vera með Kristi, og þá getur þú tekið undir 
með Davíð og sagt: "Þegar eg hefi þig að 
eins, Drottinn! þá hirði eg hvorki um himin 
Me jörð; þó að minn líkami og hjarta van- 
Megnist, þá ertu samt alla tíma mitt hjartans 
traust og hlutskipti" (Sálm. 73., 25.). Amen. 


48. hugvekja. 


Hebr. 6., 4.—6. „það er ómögulegt að þeir, sem Et 
sinn eru orðnir upplýstir og hafa fengið smekk á 
þeirri himnesku gáfu og hluttakandi eru orðnir Bíða 
heilaga anda, og hafa smakkað Guðs góða orð og 
krapt komandi aldar, og hafa þó fallið frá, að þeir 
muni endurnýjast til betrunar." 


Þenna sama mikilvæga sannleika brýnir frelsar- 

inn fyrir oss með dæmisögunni um hinn óhreina 

anda, sem fer út af manninum, en hverfur 
angað aptur og tekur með sér sjö anda sér 
Þ. Pjetursson. Hugvekjur. 15 


226 48. hugvekja. 


verri, svo hið síðara ásigkomulag mannsins 
verður verra en hið fyrra; og með þessu €F 
það tekið fram, hversu hættulegt það sé, að 
falla aptur til syndar og lasta og láta fornar 
ástríður fá yfirráð yfir sér, þegar maðurinn 
eitt sinn hefir snúið sér til Guðs og iðrast 
synda sinna, og hve miklu torveldari, ef ekki 
ómöguleg, betrunin þá verður. það er vist 
að Guðs náð hefir óteljandi ráð og meðal til 
að snúa syndaranum frá villu hans vegar 08 
leiða hann til sín; en þó er hugarfari sumra 
manna svo varið, að þetta sýnist næsta erfitt. 
Þetta á sér einkanlega stað hjá léttúðarfullum 
og hviklyndum mönnum, sem ýmist komast 
við af syndaeymd sinni og snúa sér til Guðs, 
ýmist gleyma Guði og falla aptur í sína fyrri 
eymd, stundum verða leiðir á heiminum, stund“ 
um á dyggðinni; sýnast í dag vera skyldu- 
ræknir, en gefa sig á morgun alla við munaði 
og hégóma heimsins, og hafa ekkert stöðugt 
né staðfast nema óstöðugleikann í áformum 
sínum og hugarfari sínu, sem hvorki Guðs 
náð né syndin geta haldið stöðugum. þessir 
menn eru ekki sjaldgæfir í veröldinni, heldur 
eru, því miður, margar hviklyndar og óstöð“ 
ugar sálir til. Það meðal, sem Guð fyrst 08 
fremst hefir til að leiða syndugan mann Ú 
sín, er að upplýsa hann með sínu orði um sitt 
ráð og sinn vilja, og leiða honum þá ógæfu fyrir 
sjónir, sem hann bakar sér með því að halda 
áfram Í syndunum. þá fellur opt skýlan frá 
augum syndarans, svo hann sér, hvar hann €r 


48. hugvekja. 2217 


aðkominn, og hann hrekkur opt upp eins og 
af djúpum svefni, felmtsfullur af því, að hafa 
Svo lengi sofið á barmi glötunarinnar og svo 
lengi gleymt þeim guðlegu sannindum, sem 
Onum var svo áríðandi að hafa hugföst; felmts- 
fullur af því, að hafa haft svo skakka skoðun 
á heiminum og eilífðinni og hafa svo lítið 
hirt um sína eilífu sáluhjálp; hann gleðst nú 
af því, að hafa fengið augun opin, og fær við- 
jóð við sinni fyrri villu, og eins og hann 
Opnar augun fyrir hinu guðlega ljósi, sem 
kennir honum að þekkja sannleikann, * eins 
Opnar hann og hjarta sitt og verður snortinn 
af elsku til sannleikans og ljóssins. En þetta 
Sáluhjálparmeðal, sem er svo óbrigðult fyrir 
Syndarana yfir höfuð, getur ekki haft áhrif á 
ær hinar léttúðarfullu og óstöðugu sálir, sem 
Svo opt hafa verið upp lýstar um sitt synda 
ástand, en eins opt fallið til syndarinnar aptur; 
vi hvað getur guðsorð sýnt þeim, sem þær 
lafi ekki áður séð? Hvaða tilfinningar getur 
Það vakið hjá þeim, sem það ekki hafi áður 
Vakið? þær hafa áður séð ljótleika syndar- 
lnnar, fánýti tímanlegra hluta og fegurð guðs- 
tíkis, og þessi sjón hefir ekkert nýstárlegt 
fyrir þær lengur, ekkert, sem geti haft var- 
anleg áhrif á þær. Til þessara löttúðarfullu 
Og hviklyndu syndara lítur postulinn Pétur, 
Þegar hann segir: „En ef þeir, sem með þekk- 
Ingu Drottins vors, Jesú Krists, sloppnir voru 
frá heimsins saurugleika, flækja sig í honum 
í ný og sigrast, þá verður þeirra hið síðara 
15" 


228 48. hugvekja. 


verra hinu fyrra; því betra var þeim aldrei 
að hafa þekkt veginn réttlætisins, heldur eP; 
eptir það þeir hafa þekkt hann, að snúa aptUr 
frá því heilaga lögmáli, sem þeim var gefið" 
(2 Pét. 2, 20.—21.). Hið annað meðal, sé 
Guð hefir til að leiða syndarana til sín, €P 
eins og postulinn segir, „að láta þá smakka 
-krapt komandi aldar," láta þá finna til hugar“ 
rósemi og senda sinn frið niður í þeirra hjörtt> 
undir eins og þeir iðrast og láta af sínum 
vonda vegi; hann lætur þá finna til fagnaðar 
og gleði af því, að vera lausir undan ánauð“ 
aroki girnda sinna og við samvizkunnar ásak- 
anir. það eru vissulega engar tilfinninga! 
inndælli en þær, sem sanniðrandi maður finnur 
til, þegar hann hefir snúið sér til Guðs 08 
með hans náð varpað af sér lastanna byrði: 
þegar hann ekki lengur fylgir straumi synd“ 
samlegra fýsna og tilhneigínga, heldur kemst 
yfir í hinn guðlega náðarstraum og hefir náð 
frelsi guðsbarna. En hjá hinum löttúðarfulla 
og óstöðuga syndara verða einnig þessar 
helgu tilfinningar máttvana og ávaxtarlausar: 
hann hefir opt fundið til þeirra; hann hefir 
opt sagt við Guð: Heimurinn hefir þó í rað“ 
inni aldrei fullnægt sálarþörfum mínum; han? 
hefir jafnan skilið eptir hjá mér leiðindi, angUr 
og órósemi; þar á mót reyni ég nú, að það 
veitir sálu minni sanna huggun og gleði, % 
breyta eptir þínum heilögu boðum; en samt 
sem áður hleypur hann aptur út á lastanðð 
slóð, þegar freistíngarnar benda honum, 08 


48. hugvekja. 229 


Sýnir með því, að sú huggun og sálarrósemi, 
Sem iðranin veitir, gat ekki haldið honum stöð- 
gum á helgunarinnar vegi. Hann er fljótur 
til að vikna, en eins fljótur til að hrasa; hann 
er eins og reir af vindi skekinn og tekur 
jafnt á móti öllum áhrifum, illum og góðum. 
Þetta er mjög hættulegt sálarástand, kristnir 
Menn! því hin góðu áhrifin veikjast alltaf meir 
0g meir, og vilinn til hins góða verður alltaf 
Þrekminni, eptir því sem háa optar verður 
Yfirbugaður af freistingunum, svo syndarinn 
að lokunum leiðist til gjörsamlegs andvara- 
leysis og forherðingar. Ef þér því, kærir 
bræður! eruð í þessu ógæfusamlega sálar- 
ástandi, ef þér finnið til löttúðar og hviklyndis í 
hjörtum yðar, svo að „þér haltrið til beggja 
hliða milli Guðs og Bals“ (1. Kóng. 18., 24.), 
milli guðlegrar náðar og syndarinnar: þá gætið 
Yðar í Guðs nafni, gætið að því, hvort þessi 
fela muni leiða yður að lokunum! það 

r þá aumkunarvert líf, sem þér lifið; í synd- 
nl getið þér ekki fundið frið, og í guðhræðsl- 
unni finnið þér ekki heldur stöðuga hugarró- 
Semi; hvað getur þá veitt sálum yðar hvíld ? 
Hafið meðaumkun með sálu yðar, og takið 
fyrir yður fastan betrunar ásetning; leitið var- 
anlegs friðar fyrir samvizku yðar, og slökkvið 
ekki aptur þær góðu hugarhræringar, sem 
Guðs náð nú seinast hefir vakið í hjörtum 
Yðar; því verið getur, að það sé í seinasta 
Sinni, sem hann þannig vitjar yðar með sinni 
miskunsemi, og að hin næsta breyting á hug- 


230 48. hugvekja. 


arfari yðar endi með forherðingu. Snúið yður 
af hjarta til Drottins og festið allan huga yðar 
við hið góða, svo þér mættuð verða gróður“ 
settir í kærleikanum og verðið ekki lengur Í 
þeirra tölu, „sem að eins trúa um stundar 
sakir, en falla frá á freistínganna tíma," heldur 
gætuð borið ávöxt með stöðuglyndi, og á síðað 
meðtekið á himnum þá eilífu kórónu réttlæt- 
isins, sem þeim er heitið, sem reynast Guði 
trúir allt til dauðans. Guð gefi oss öllum 
sína náð til þess í Jesú nafni! Amen. 


49. hugvekja. 


Matth. 5., 44. ,Blessið þá, sem yður bölva; gjörið 
þeim gott, sem hata yður, og biðið fyrir þeim, sept 
rógbera Fór og ofsækja, svo þér séuð börn logurð 
yðar á himnum!" 


Ekkert sýnir oss betur, kærir bræður! hve 
harður og hrjóstrugur jarðvegur hjarta vors 
er og hve lítinn ávöxt guðsorð ber hjá mönn- 
unum, en það hatur og sú óvild, sem er sv 
almenn meðal þeirra. Þegar vér skoðun breytni 
manna yfir höfuð, sjáum vér, að hún, því mið- 
ur, of mjög stjórnast af eigingirni, og að eig- 
ingirnin hefir meiri áhrif á viðskipti „þeirr, 
en kærleikurinn og trúarbrögðin. þetta er 
orsökin til þess, að vér þurfum svo, lítið til 
að reiðast öðrum, undir eins og þeir gjörð 
oss eitthvað á móti og misbjóða eigingirni 


49. hugvekja. 231 


Vorri, annaðhvort með þvi, að ásælast oss í 
Viðskiptum, eða rýra þá virðingu og það álit, 
Sem vér viljum hafa í augum annara manna. 
Ef vör elskuðum oss sjálfa réttilega, kærir 
bræður! þá mundum vér elska aðra meir en 
Vér gjörum, og þá mundum vér kosta meir 
kapps um, að yfirvinna hið illa með góðu" 
(Rómv. 12., 21.). Eða hvers vegna skyldum 
Vér sjálfir vilja auka þann skaða, sem náúngi 
Vor gjörir oss, með því að hata hann, þar eð 
Vér af hatrinu bíðum meira tjón en af nokkrum 
Öðrum hlut? Allur sá skaði, sem aðrir gjöra 
Oss, snertir einungis tímanleg og hverful gæði: 
en hatrið spillir björtum vorum og sviptir oss 
Vorri eilífu arfleifð. Með því að ala hjá oss 
hatur til náúngans, hefnumst vér því á sjálfum 
Oss, og til þess að hugga oss yfir mótgjörðum 
lans, gjörum vér sjálfum oss eilífan og óbæri- 
legan skaða. Eða getur hatur til náúngans 
bætt oss það, sem máúnginn hefir svipt oss, 
eða bætt það upp, sem hann hefir gjört oss 
á móti? Hvaða huggun getur oss verið Í 
hatrinu, í þessari skaðlegu og áköfu geðs- 
hræringu, sem rífur hjartað sundur, fyllir sál- 
ina með beiskju og órósemi og gjörir sjálfa 
Oss ófarsæla? Vilir þú vera kristinn, kæri 
Vin! og hafir ekki misst trúna úr hjarta þínu, 
Þá muntu ekki leggja hatur á þá, sem eitt- 
hvað gjöra þér á móti, heldur gæta þess, að 
eir eru hirtíngarvöndur í hendi skaparans, 
að þeir eru verkfæri og meðal í Drottins 
miskunarhendi til að vekja þig, vekja athygli 


232 49. hugvekja. 


þitt á sjálfum þér og þeim löstum, sem þú 
ert hneigðastur fyrir, hvert sem það er dramb- 
semi, ágirnd eða hégómadýrð, og koma þér 
til að sjá að þér í tíma. Í stað þess að hata 
bróður þinn, áttu því að tilbiðja Guðs náð og 
miskunsemi, og skoða þinn mótgjörðamann eins 
og meðal til þinnar betrunar og sáluhjálpar: 
þú átt að biðja Guð að gefa honum náð til 
einlægrar iðrunar, svo að sú velgjörð, sem 
þér var auðsýnd, verði ekki til þess að spilla 
hans eilífu farsæld. Já, kærir bræður! hatur 
vort kemur einúngis til af trúarleysi vort 
Ef vér gættum þess, að allir þessir tímanlegt 
hlutir líða undir lok og eru lítils virði; en að 
vor sönnu auðæli og vor sanna farsæld er á 
himnum og í eilífðinni, og að vér innan lítillar 
stundar erum komnir þangað: æ, þá mundum 
vér líta öðru vísi á mótgjörðirnar, þá mundum 
vér sjá, hversu barnalegt og heimskulegt það 
er, að eiga í þrætum og þrasi og spilla með 
því sálarrósemi vorri. En vér erum, því mið- 
ur, margir hverir svo blindaðir af eigingirni 
og syndsamlegri hégómadýrð, að oss vex það 
allt í augum, sem oss þykir vera gjört á hluta 
vorn, hvort heldur það snertir fjármuni vora 
eða álit vort. Vér viljum vera í metum bjá 
öðrum, og það er náttúrlegt; en vér viljum 
láta aðra hæla bæði dyggðum vorum og brest- 
um, og þó vér sjálfir sjáum bresti vora, þá 
erum vér svo Ósanngjarnir, að ætlast til þess; 
að aðrir sjái þá ekki, og viljum helzt, að 
heimurinn hæli því hjá oss, sem hann lastar 


49. hugvekja. 253 


hjá öðrum. En fyrst af öllu ættum vör að 
Vera mjög varkárir í að trúa rógburði og því 
la, sem oss er sagt um náúnga vorn, eða 
aft er eptir honum, því dagleg reynsla sýnir, 
að margir eru svo léttúðarfullir og illgjarnir, 
að þeir gjöra úlfalda úr míflugunni, auka og 
áfbaka það sem sagt er og færa það til verri 
Vegar, að eg ekki tali um þá, sem hafa gaman 
af að spúa banvænu eitri á sambúð manna 
Með tilhæfulausum og öldúngis ósönnum milli- 
urði. En þó vér óverðskuldað: verðum fyrir 
einhverju álasi, munum vér þá aldrei hafa álasað 
beinum óverðskuldað? Höfum vér ætið verið 
Svo mildir í dómum vorum og varkárir í orðum 
Vorum um aðra? Höfum vér ætið látið aðra 
ljóta sannmælis, hælt þeirra góðu eiginleg- 
leikum, aldrei þolað, að þeim væri hallmælt 
l vorri viðurvist, aldrei stutt illviljað umtal 
Um aðra með dylgjum eða uppgjörðar afsök- 
Ununi? Er það þá rétt, að vér séum svo 
ttegir til að fyrirgefa bróður vorum, hafi hon- 
Um orðið að sleppa einhverju orði, sem oss 
€r ógeðfelt, þegar sjálfum oss, ef til vill, 
Verður á að meiða aðra langtum meir? En 
Þó vör ekki þurfum að bera sjálfum oss neitt 
á brýn í þessu efni, hvað ávinnum vér með 
Vi að hatast við bróður vorn? Getum vér 
Með því út skafið það illa álit á oss, sem 
Umtal hans hefir vakið um oss hjá öðrum 
Mönnum? Með. því veitum vér sjálfum oss 
lýtt sár og særum oss því sári, sem deyðir 
Sálu vora. Nær væri oss að sýna sakleysi 


234 49. hugvekja. 


vort með ráðvöndu og grandvöru líferni, 08 
þannig safna glóðum elds yfir höfuð þess, sem 
oss hefir móðgað: Æ, látum oss minnast JesÚ 
orða: „Blessið. þá, sem yður bölva; gjörið 
þeim gott, sem hata yður, og biðið fyrir þeim 
sem rógbera yður og ofsækja, svo þér séuð 
börn föðurs yðar á himnum!" „þó þér elskið 
þá, sem yður elska," segir hann, „hver laun 
eigið. þér skilið fyrir það? Gjöra ekki heið- 
ingjar hið sama" (Mtth. 5., 47.—48.)? Guðs- 
orð. heimtar af oss, að vér elskum þá, seP 
oss hata, og gjörir það að skilyrði fyrir Guðs 
miskunsemi við oss, og segir oss með berum 
orðum, að vér getum ekki vænt oss fyrir“ 
gefníhgar hjá honum, nema vér fyrirgefum 
þeim.  Vilið þér þá, kærir bræður! að Guð 
gleymi öllum yðar misgjörðum og syndum, þó 
þér sjálfir ekki vilið gleyma einu styggðar“ 
yrði, þó þér sjálfir séuð uppstökkir, upptekta“ 
samir og heiptræknir; þér, sem ef til vilb 
ekki þekkið yður sjálfir og hefðuð má ské 
verra orð, ef aðrir þekktu yður eins og þér 
í raun og; veru eruð. 'Æ, Guð minn góður! 
skapa þú í mér hreint bjarta, svo eg géll 
fyrirgefið af hjarta og að dæmi lausnara míns 
yfirunnið hið illa með góðu. Hvað eru þær. 
mótgjörðir, sem eg má þola, hjá þeim hann 
varð fyrir: hann, sem var heilagur og saklaus, 
þar sem eg er syndugur og sekur. þú veið 
það „ Drottinn!“ að mig langar til að vera þið 
barn; en hvernig get eg verið þitt barn, eilífi 
miskunsemdanna“faðir! nema eg sé miskuð“ 


49. hugvekja. 235 


Samur og fús á að fyrirgefa? Eg vil byrja 
á því, að biðja fyrir þeim, sem mér gjöra eitt- 
Vað á móti, eg vil biðja þig að snúa þeim 
Og gefa þeim betra hjartalag og vekja hjá 
Þeim friðarins og kærleikans tilfinningar, svo 
Þeir einnig verði þín börn. Já, Drottinn minn! 
eg vil ekkert hata nema syndina, sem skilur 
mig við þig; en eg vil elska allt, sem þú 
Elskar, eilífa gæzkan! svo eg fái að vera þér 
Sameinaður í lífi og dauða. Gef þú mér náð 
til þess í:Jesú nafni! Amen. 


50. hugvekja. 
Matth. 5., 44. „Elskið óvini yðar." 


Þa er, því miður, víst, að oss mönnunum fellur 
Mjög erfitt að feta í fótspor frelsara. vors og 
breyta eptir. bans boðum, en þó þykir ekkert 
Erfiðara en það, að elska óvini sína og fyrirgefa 
Þeim af hjarta, sem eitthvað gjöra oss á móti; og 
þó er þetta boðorð eitthvert hið æðsta boðorð 
tistindómsins, innsiglað með frelsarans heilaga 
dæmi og af honum gjört að  einkaskilyrði fyrir 
fyrirgefningu vorra eigin synda. það er líka 
Eðlilegt, að mannelskufullt hugarfar hljóti að 
Vera skilyrði fyrir sameiningunni við miskun- 
Semdanna föður, sem sjálfur er kærleikurinn. 
Af því menn finna þetta, þá telja þeir almennt 
Sjálfum sér og öðrum trú um, að þeir af hjarta 


236 50. hugvekja. 


hafi fyrirgefið bróður sínum mótgjörðir hans, 
og að þeir í því tilliti hafi góða samvizku; 08 
þó er það, kærir bræður! næsta sjaldgæft, að 
menn fyrirgefi af hjarta, eða gjöri það af krist 
ilegum hvötum; því til þess, að fyrirgefníngin 
sé einlæg og af. hjarta, útheimtist, að hún 
spretti af mannelsku rót og kristilegum bróður“ 
kærleika. Er það þá að fyrirgefa í kristileg“ 
um skilníngi, þó menn sættist til málamynda, 
til þess að eiga ekki í opinberum ófriði, eða 
til að komast hjá umtali og ómildum dómum 
annara manna, eða vegna einhvers annars tím“ 
anlegs hagnaðar? Að þetta sé þó einatt helzta 
hvötin, sést af því, að þeir menn sættast tíðum 
við mótstöðumenn sína, sem annars ekki láta 
nein merki til sannrar guðrækni í ljósi, 08 
ekki vilja hlýðnast hinum auðveldustu boðum 
kristilegrar trúar, ef það heimtar nokkra sjálfs- 
afneitun. Og hversu opt þarf þó ekki að hafa 
fyrirhöfn og erfiðismuni, með fortölum vina 08 
vandamanna, til að koma nafninu á einhverjð 
sætt meðal manna? Slíkar sættir eru ekki 
kærleikans verk, heldur heimsins verk; þær 
eru manna verk, en ekki Guðs verk í mann“ 
inum, og sá friður, sem þær koma til leiðar 
hefir upptök sín frá jörðinni, en ekki frá Guði; 
þær eru ávextir veraldlegrar forsjálni, en ná 
ekki til hjartans. Ó! hversu ólíkt er þetta boð! 
frelsara vors, sem segir oss að fara og sætt 
ast við vorn mótstöðumann (Matth. 5., 24.), 08 
vill, að bróðurástin einsömul þrýsti oss Él 
sáttarinnar; hann gjörir ekki ráð fyrir því, að 


50. hugvekja. 231 


Ver þurfum aðra milligöngumenn en bjarta vort 
til að elska bræður vora. Af því menn svo 
Sjaldan fyrirgefa af bjarta, þá ber fyrirgefn- 
gin svo sjaldan nokkurn ávöxt fyrir trúarlíf 
Vort og guðrækni vora. þú segist, kristinn 
Maður! vera sáttur heilum sáttum við mót- 
Stöðumann þinn, og hafa fyrirgefið honum af 
Jarta; en ekki getir þú fengið af þér að sjá 
ann aptur, eða hafa nokkurt samneyti og við- 
Skipti við hann; og með þessa þína breytni 
Ejörir þú þig ánægðan, og þykist hafa full- 
lægt evangelii boðum. En er það að fyrirgefa 
af hjarta, ef þú heldur, að þú ekki þurfir nema 
að sjá hann til þess, að haturs og óvildar til- 
finningar vakni hjá þér? þú segist ekki vilja 
allmæla honum eða gjöra á hluta hans; en 
elta er ekki nóg; guðsorð býður þér að elska 
ann. Það geta verið eigingjarnar hvatir, sem 
aptra þér frá að áreita hann í orði eða verki, 
€n til að elska hann þarftu að vera sannkrist- 
Inn. Eða vildir þú, að Guð elskaði þig þannig, 
að hann aldrei vildi sjá þig optar? Værir þú 
ánægður með hans gæzku og miskunsemi, ef 
ann ræki þig frá sínu guðlega augliti og 
Vildi engin afskipti framar af þér hafa? Og 
ú veizt, að hann mun fara eins með: þig, eins 
9g þú fer með bróður þinn. Eða mun það 
Sæma kristnum mönnum, að vilja forðast að 
Sjást, eða hafa nokkuð saman að sælda: kristn- 
um mönnum, sem eru limir á sama líkama, 
Örn hins sama föður, erfíngjar hinnar sömu 
eilífu sælu, endurleystir af sama frelsara, 


238 50. hugvekja. 


hluttakandi í hinum sömu ástgjöfum andans? 
Allar Guðs gæzkuríku ráðstafanir, hans náðar“ 
meðul, hans blessaða orð og þau heilögt 
sakramenti, miða til að sameina oss og gjörð 
oss að einum söfnuði, einum líkama, einu hjarta 
og einni sal; og þó heldur þú, kristinn mað“ 
ur! að þú elskir bróður þinn og varðveitir 
hin helgu ástarbönd, sem guðsorð. tengir milli 
ykkar, "ef þú slítur - allt samfélag við hann. 
Hvernig getur þú þá haft sömu von eilífs 
lífs eins og hann? Því, samkvæmt þessari 
von, eigið þið eilíflega að búa saman, njótð 
eilífrar sælu hvor inéð. öðrum, vera sameinaðir 
í Guðs náðarfaðmi og sýngja honum eilíft lof 
og. þakkargjörð. Og hvernig getur þú búi 
við að verða bróður þínum eilíflega sameinaður 
og huggað þig við þessa sameiningu hjá Guði. 
ef þér þykir svo gott að vera skilinn við hann, 
og þér fellur svo. þúngt, að hafa nokkur af 
skipti af honum? þá hlýtur þú að hafna Guðs 
fyrirheitum og von eilifs lífs; þá verður þú 
að útiloka þig úr tölu guðsbarna og hætta 
að færa Guði fórn hjarta þíns og bænir þínar; 
því annars gjörir þú gis að „guðsorði, sem 
býður þér að sættast við mótstöðumann þinn, 
og gjörir -það að skilyrði fyrir því, að þú fáir 
fatrgafníng synda þinna og verðir tekinn til 
náðar af Guði. þú verður má ske hrærður 
af þessum sannleika, kristinn maður! og segist 
vilja búa friðsamlega saman við mótstöðumann 
þinn, og sýna honum vinsamleg atlot og þén- 
ustusemi; en ekki geti hann ætlazt til eigin- 


50. hugvekja. 239 


legrar vináttu af þér. Heldur þú, að þetta sé 
ið fyrirgefa af hjarta, sættast við bróður sinn 
08 elska hann eins og sjálfan sig? Kærleikur- 
fan, sem guðsorð heimtar, býr í hjartanu; hann 
ér ekki innifalinn í eintómu útvortis viðmóti 
Eða vinsamlegum atlotum, heldur í einlægri 
Velvildar tilfinningu og hjartanlegri ástúð. Ef 
ana vantar, þá elskar þú eins og Farísearnir, 
En ekki eins og sannkristinn maður og lærisveinn 
€sú Krists.  Kærleikans lögmál er hjartans 
Ogmál, sem stjórnar tilfinníngunum og breytir 
Úlhneigingunum og hellir viðsmjöri friðarins 
L hin særðu hjörtun; en þú gjörir það að gyð- 
Mglegu lögmáli, sem einúngis stjórnar hinu ytra 
átbragði, og hefir yfirskyn elskunnar, en af- 
Heitar hennar: krapti. 

Æ, Guð: minn ; góður! ætti eg „ekki að 
Sleyma. þeim hinum léttvægu mótgjörðum, sem 
ég verð fyrir af bræðrum mínum, svo þú getir 
Sleymt mínum mörgu. 0g miklu syndum? Hvað 
Eru þessar mótgjörðir í samanburði við allt 
að, sem eg hefi. brotið á móti þér? Ætti eg 
Vesall jarðarormur að vera svottilfinningasamur 
08 uppstökkur af hverju lítilræði,. þegar þin 
tilífa hátign umber með þvílíkri þolinmæði og 
Sæzku allar mínar syndir. og -yfirtroðslur? 

leg vil fyrirgefa af hjarta öllum, sem eitt- 
hvað gjöra á hluta minn, og þareð. þú hefir 
Ofað, að fyrirgefa oss vorar skuldir, svo sem 
Ver og -fyrirgefum vorum: skuldunautum, þá 
tteysti eg því, að þú efnir þetta þitt heit, 
08 í því trausti legg eg mig nú til hvíldar 


240 50. hugvekja. 


á þessari kvöldstundu, í þínu nafni og í þíð“ 
um friði og sáttur af hjarta við alla men? 
Amen. 


öl. hugvekja. 


Matth. 10., 32.—33. „Hver sem kannast við mig fyr 
mönnum, við hann mun eg einnig kannast fyrir föður 
mínum á himnum. En hver sem ekki vill kannast 
við mig fyrir mönnum, við hann mun eg ekki heldur 
kannast fyrir föður mínum á himnum." 


Áöð kannast við Krist fyrir mönnum, er ekki 
einúngis innifalið í þeirri játningu, að vér séum 
kristnir og að Kristur sé Drottinn vor og herra; 
heldur einnig einkanlega í því, að vér sýnum 
það með breytni vorri, að vér viljum verð 
sannir lærisveinar hans, og söum reiðubúnir 
til að sýna bæði sjálfsafneitun og undirgefni 
undir hans vilja: reiðubúnir til að taka hans 
kross á oss og fylgja honum. Nú eru þeir 
tímar liðnir, þegar kristnir menn þurftu að 
leggja líf og eignir í sölurnar fyrir hans nafns 
sakir; heimurinn ofsækir þá nú ekki lengur; 
sem kalla sig kristna, heldur vill hann öllt 
fremur hylja spillíngu sína undir þessu fagr? 
og háleita nafni. En þó vér þannig með játa“ 
íngu vara vorra nú getum kannazt við Krist 
fyrir heiminum, án þess að mæta nokkru 
ofsóknum, eigum vér þó enn í öðru stríði fyrir 
hans nafns sakir, í stríði við hold og blóð bjá 


51. hugvekja. 241 
Sjálfum oss, við vorar spilltu girndir og til- 
leigíngar, sem alltaf vilja koma oss til að 
áheita Drottni vorum; og það er komið undir 
þvi, hve hraustlega vér berjumst í þessu freist- 
Mganna stríði, hvort vér getum kallað oss 
Sanna lærisveina hans, eða ei. það er komið 
Undir þeirri sjálfsafneitun, undir þeim innvortis 
Mtnisburði og þeirri stöðugu játníngu, sem 
Emur því til leiðar, að vér fyrir trúna á frels- 
ta vorn getum sigrað vorar syndsamlega til- 
leigingar og lamað áhrif og árásir holdlegra 
ýÝsna, getum sigrazt á eigingirni vorri og glætt 
lá oss andans og náðarinnar líf. það er komið 
Undir þeirri betrun hjartans, sem er skilyrði 
fyrir sálubjálp vorri, sem kemur því til vegar, 
ið vör fyrirgefum mótgjörðir, elskum þá, sem 
Oss hata, og tölum vel um þá, sem hallmæla 
Oss, að vör kefjum hjá oss reiði, hégómadýrð, 
Írambsemi og allar saurugar og syndsam- 
Egar girndir. það er komið undir því trúar= 
líti voru, sem alltaf veitir tilhneiginganna lífi 
mótstöðu. Þetta sífelda stríð við syndina er 
Einkenni allra Jesú sönnu lærisveina; það er 
tin góða játníng trúarinnar og undirstaða sann- 
tistilegs lífs. Sá, sem hraustlega berst í þessu 
Stríði, meðkennir Jesúm Krist fyrir mönnum; 
Meðkennir, að Jesús Kristur sé hans Drottinn 
Og herra, að hans lærdómur sé kraptur Guðs 
il sáluhjálpar, og að hans náðarfyrirheit séu 
AMgtym veglegri og betri en heimsins og 
öldsins loforð og lystíngar. Af þessari sjálfs- 
Afneitun leiðir undirgefni undir Krists vilja. 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 16 


242 51. hugvekja. 


þessi undirgefni er ekki einúngis innifalin ! 
þvi, að skilningurinn gefi sig fanginn undir 
dýpt guðlegra leyndardóma og vald Krists 
orða, og taki með lotníngu móti því í guð“ 
legri opinberun, sem honum er ofvaxið, 08 
með gleði og þakklátu hjarta þátt í venjulegu" 
guðræknisiðkunum samkristinna bræðra, heldur 


einnig í því, að maðurinn beygi hjarta sitt 


undir Guðs heilaga vilja, lagi vilja sinn eptir 
hans boðum og beri með auðsveipni og þolin- 
mæði sérhvað, sem hans speki lætur oss að 
höndum bera. Í hverri helzt stöðu, sem vér 
erum, kærir bræður! þá er það óumflýjanlegb 
að sýna einhverja sjálfsafneitun og áreynsli 
til að geta meðkennt Krist, meðkennt vorð 
kristilegu trú. Þetta er sá krossburður, sem 
ekki verður hjá komizt; en hann er léttur 08 
inndæll fyrir öll sannarleg guðsbörn, sem elska 
hann og treysta því, að hann muni hjálpa sér 
til að bera hvern þann kross, sem hann leggur 
þeim á herðar; treysta því, að stríðið leiði ti 
sigurs, og að vegur sjálfsafneitunarinnar Sé 
vegur helgunarinnar og sáluhjálparinnar. þetta 
er trúarinnar góða játning og vitnisburður hins 
trúaða um frelsara sinn; — en hvernig erum 
vör nú, kærir bræður! vanir að kannast við 
Krist? Erum vér vanir að sýna þessa auð“ 
sveipni og undirgefni undir vilja guðlegrar 
forsjónar? Æl því miður er það opt, eins 
og vér ekki þekkjum Krist né hans heilög! 
trúarbrögð, eins og vér ekki þekkjum Guðs 
vilja, né könnumst við hans forsjónar hönd Í 


51. hugvekja. 243 


því, sem oss ber að höndum. Vér gleymum 
Vi, að öll hans boðorð miða til vorrar far- 
Sældar, og að það er hann, sem sendir oss 
lítt og strítt í visdómsfullum og gæzkuríkum 
tilgangi. „Ef vér einúngis í þessu lífi settum 
Vora von til Krists", segir postulinn, „þá vær- 
Um vör hinir vesælustu allra manna" (1. Kor. 
Í., 19.). Þess vegna er það, að meðkenna 
Krist, einnig innifalið í þeirri hjartanlegu játn- 
Ingu, að oss langi til að mega vera þar sem 
ann er, og eiliflega fá að vera hjá honum. 
Hinn trúaði finnur til þess, að þetta líf er út- 
legðarstand og að hann hefir hér ekki varan- 
Egan samastað; hann finnur til þess, að hans 
Orgarréttur er á himnum, og þess vegna þráir 
hann þetta sitt hinneska föðurland; að þessu 
Sælufulla miði stefna öll hans verk, allar hans 
Óskir, hugsanir og vonir; hann missir aldrei 
Sjónar á þessum himneska hvíldarstað; hann 
Skoðar alla tímanlega hluti eins og lánsf, 
Sem hann á að skila aptur, og festir ekki hjarta 
Sitt við neinn af þeim, heldur sækist hann eptir 
inum eilífu gæðum, sem enginn getur frá 
Onum tekið og sem gjöra hann æfinlega sæl- 
an; hann langar til að leysast héðan, úr þess- 
Um reynslunnar skóla, hvar svo margt vill 
draga hjartað frá Guði og hið andlega lífið er 
Undirorpið sífeldri hrösun og hættu; hvar heilsa 
0g meðlæti freistar til að gleyma Drottni, en 
Mótlætið til að mögla á móti honum. þess 
Vegna þráir hinn sanntrúaði að komast á fund 
Felsara síns, og þess vegna ætti oss alla að 
16* 


244 51. hugvekja. 


langa til að komast til hans og leysast héðan. 
Þar munu Öll tár verða þerrað al kinnum 
vorum, þar munu allar freistíngar taka enda, 
og þar mun allri sálarinnar löngun verða sval- 
að. þessi löngun eptir eilífu lí aðgreinir 
Jesú sönnu lærisveina frá heimsins börnum; 
þau skoða þenna heim eins og sitt föðurland 
og missa því borgarrétt sinn á himnum. Æ, 
góði himneski frelsari! gef þú oss náð til þess 
að kannast við þig fyrir mönnum, kannast við 
þig leynt og ljóst í allri vorri breytni, kann“ 
ast við það, að þú sért vor Drottinn og herra; 
vor frelsari og endurlausnari, vort athvarf í 
lífi og dauða: þá munt þú og kannast við oss 
fyrir þínum himneska föður, kannast við oss 
sem þína lærisveina og leyfa oss að verð 
hjá þér um aldir alda! Amen. 


02. hugvekja. 


2. Kor.3., 10. Allir hljótum vér að birtast fyrir Krists 
dómstóli svo hver einn fái laun eptir sinni breytni 
í líkamanum, hvort sem hún hefir verið góð eða vond." 


Vér mundum ekki fá rétta þekkingu á guð“ 
legri forsjón, ef vér einúngis dæmdum um hana 
eptir því, hvernig meðlæti og mótlæti, launum 
og hegningu er Sútbýtt hér á jörðu. því þó 
það reynist jafnan satt, að dyggðin hefir sín 
eigin verðlaun og syndin sína hegningu í sér; 


52. hugvekja. 245 


hafa þó hin ytri. lífskjör mikil áhrif á farsæld 
Vora í þessu lifi, og vér sjáum opt, að hinn 
Ssuðhræddi og ráðvandi á hér við bág kjör að 
Úa og stynur undir krossi mótlætínganna; en 
hinn óguðlegi lifir í allsnægtum og sýnist baða 
l rósum. Það er því huggunarríkur lærdómur, 
Sem suðsorð kennir oss, að fullkomið endur- 
Sjald dyggða og lasta sé í vændum hinu megin 
Srafarinnar, og að vér þá eigum allir að birt- 
ást fyrir Krists dómstóli, svo hver einn fái 
dun eptir sinni breytni í líkamanum, hvort 
Sem hún hefir verið góð eða vond. Ef vér 
Jafnan hefðum þetta hugfast, kærir bræður! 
Og hugleiddum, hvernig þessum dómi muni 
Verða varið, þá er ekki ólíklegt, að vér yrð- 
um varkárari í breytni vorri og strangari Í 
lómi vorum um sjálfa oss, en vér nú almennt 
Erum. Þeir breytilegu viðburðir, sem fyrir 
Oss koma í þessu lífi, einn á fætur öðrum, 
Skipta lífi voru í marga parta, festa athygli 
Vort einúngis á því, sem yfir stendur, og leyfa 
Oss ekki að skoða líf vort í einu lagi, eða sjá 
að allt saman í sinni heild. Vér erum því 
Vanir að dæma oss eptir því, hvernig ástatt 
ér fyrir oss í þann og þann svipinn, en gleyma 
Vi sem undan er gengið. Á dómsdegi verður 
Essu allt öðru vísi háttað. þá verður öllu 
Safnað saman og vort liðna líf sett oss allt 
fyrir sjónir, frá þeirri fyrstu tilfinningu, sem 
Feifði sér í hjörtum vorum, allt til hins sein- 
ásta andvarps í dauðanum. Þar verður ekkert 
Eptir skilið, engin athöfn, ekkert orð, engin 


246 52. hugvekja. 


hugsun eða hugarhræring, því séu vor höfuð- 
hár talin, hvað munu þá vor verk vera! 

vor liðna æfi rennur þá eins og lifandi upP 
fyrir sjónum vorum, ekki einúngis vor orð 08 
verk, heldur og öll hulin ráð hjartna vorra 
sem vér, ef til vill, ekki einu sinni sjálfir höf- 
um aðgætt eða rannsakað til fulls, og sem 
gálu fýsnum vorum fögur nöfn, til að gylla 
þær fyrir oss. Þá munum vér marga synd- 
samlega eptirlöngun, sem vér reyndum til 
að skýla, ekki“ einúngis fyrir öðrum, heldur 
og jafnvel fyrir sjálfum oss; mörg heimskuleg 
áform, margan eigingjarnan tilgang, sem var 
hvöt og undirrót athafna vorra; margar spilltar 
tilhneigingar, sem komu oss einatt til að óska 
þess, að heimsins lystíngar mættu verða eilifar 
og óhegndar; marga haturs og heiptar til- 
finningu, sem skemmdi hjörtu vor oss óafvit- 
andi; mörg syndsamleg fyrirtæki, sem oss ein“ 
úngis vantaði tækifæri til að framkvæma, 08 
sem vér töldum eins og ekki neitt, af því 
þeim aldrei varð framgengt, og í einu orði: 
allar þessar breytilegu geðshræringar og til- 
hneigíngar, sem fylgdu hver á eptir annar! 
innra hjá oss, munu þá renna upp fyrir 085 
og sýna oss vora sönnu mynd. En ekki mun! 
einúngis yfirsjónir vorar verða leiddar í ljós 
og hið illa, sem vér höfum drýgt með hug“ 
renníngum, orðum og verkum, heldur einnig 
hirðuleysi og tómlæti vort í að gjöra hið góða- 
Þá munum vér verða minntir á svo ótal margb 
sem vér höfum látið ógjört og aldrei tekið 


52. hugvekja. 247 


iðrun fyrir; á svo ótal margar kríngumstæður, 
Sen bentu oss á að fylgja vorri betri náttúru 
9g draga sannleikans taum, en sem vér byrgð- 
Um augu vor fyrir, blindaðir af eigingirni, 
ábatavon, eða girndum vorum; á svo ótal mörg 
tækifæri, sem Guðs náð gaf oss til að breyta 
Vel eða gjöra öðrum gott, en sem vér næstum 
því ætíð létum ónotuð; á svo mikla vanþekk- 
lugu og fáfræði í vorum sáluhjálparefnum, sem 
Vér vorum sjálfir skuld í; á svo mörg atvik 
Lifi voru, sem áttu að miða til að opna augu 
Vor, en sem ekki gjörðu annað en blinda oss 
Enn meir, af því vér elskuðum myrkrið meir 
En ljósið; á svo margt gott, sem vér hefðum 
Setað komið til leiðar með orðum og eptir- 
Ææmi, en sem vér höfum hindrað með löstum 
Vorum; á svo margar sálir, sem vér hefðum 
Setað leitt af glötunarinnar vegi, ef vér ekki 
efðum verið eins skeytíngarlausir; á svo 
Marga daga, stundir og augnablik, sem vér 
efðum getað varið til að undirbúa oss undir 
eilifðina og í þjónustu gaðsríkis, en sem vör 
Öfum  burtsóað í léttúð og hugsunarleysi. 
S það, sem í þessu efni er hvað óttalegast, 
Er það, að þetta er nú sá hluti æfi vorrar, 
Sem í vorum augum er einna saklausastur, 
Og sem ekki skilur eptir í hjörtum vorum 
leinar sörlegar ásakanir samvizkunnar, heldur 
Einúngis söknuð og tómleika. Ó, hvílíkt hugar- 
Angur hlýtur það á síðan að vekja í sálum 
allra þeirra, sem deyja í syndum sínum, að 
Afa burtsóað svo miklum hluta þessa lífs 


248 52. hugvekja. 


í heimsins þjónustu, þar sem þeir samkvæmt 
Guðs náðar fyrirheitum hefðu getað höndlað 
eilíft lif, hefðu þeir helgað hann Guði! 0: 
hvílíkt hugarangur hlýtur það að vekja í sál- 
um þeirra, að hafa látið Guðs náð verða til 
ónýtis á sér, að hafa látið allar hans áminn“ 
íngar, allar hans aðvaranir og allar hans lað- 
anir og bendíngar verða árangurslausar; að 
hafa vanbrúkað hans gáfur og varið þeim 
svo illa; að hafa verið uppfræddir í Krist 
sáluhjálplega lærdómi og getað gengið við 
ljós hans sannleiksorða; en hafa fyrirlitið það 
og aðhyllzt myrkrið! Ó, hvílíkt hugarangi" 
hlýtur það að vekja í sálum þeirra, ekki ei“ 
úngis sjálfir að hafa gengið á glötunarinnar 
vegi, heldur einnig leitt aðra þangað og hneyxl- 
að þá með orðum og eptirdæmi, að hafð 
spillt þeim saklausu og afvega leitt hinð 
breysku! Ályktið ekki af þessu, kærir bræð“ 


ur! að það sé til einkis að efla sína sálubjálP 


með ótta og andvara, fyrst engiun geti stað“ 
it í Guðs réttlætis dómi. Gætið þess, að han? 
er ekki einúngis réttlátur, heldur og náðugUr 
og miskunsamur dómari, og dragið af því þé 
ályktun, að yðar eilífa farsæld útheimti, á 
þér nú þegar snúið yður til hans með heitum 
iðrunartárum, og helgið honum yðar ókomn! 
æfistundir, svo þér ekki komið til dómsins: 
heldur farið frá dauðanum til lífsins. Ameð- 


249 


ö3. hugvekja. 


Sálm. 73., 18.—19. „Sannarlega setur þú þá óguðlegu 
á hálku; þú lætur þá falla niður í grunn. Hversu 
sviplega eyðileggjast þeir! þeir fyrirfarast og taka 
enda með skelfingu." 


Giðsorð brýnir svo þráfaldlega fyrir oss þann 
Sannleika, „að hinir óguðlegu muni fyrirfarast 
Og taka enda með skelfingu“. En þó á það 
alltaf við, sem skáldið segir: 

„Margir ætla, fyrst ekki strax 

á fellur hefndin sama dags, 

Drottinn þá aldrei muni meir 

minnast á neitt, er gjörðu þeir". 
Þeir halda, að allt jafnist í dauðanum, og leggja 
Ekki trúnað á það, sem guðsorð segir oss um 
eilífa glötun og eymdarástand hinna óguðlegu 
! eilífðinni; og að þetta sé fullkomin sann- 
færing þeirra, sést af því, að þeir lifa eins og 
Enginn Guð væri til, engin eilílð og enginn 
dómur eða reikníngskapur; þeir lifa andvara- 
laust í holdlegum munaði, ágirnd, lygi, undir- 
ferli, rangsleitni og alls konar óráðvendni, og 
Skipast ekki við meinar áminningar. En þó 
Megum vér ekki hætta að áminna; heldur eig- 
um vör að taka sjálfum oss og öðrum vara 
fyrir því að „fyrirlíta ríkdóm Guðs gæzku, 
Þolinmæði og langlundargeðs, sem vill leiða 
Oss til yfirbótar; svo vér ekki með harðúð og 
Íðrunarlausu hjarta söfnum sjálfum oss reiði á 
€gi reiðinnar og opinberunar Guðs réttdæmis, 
Sá er sérhverjum mun endurgjalda eptir hans 


250 53. hugvekja. 


verkum: þeim, sem með stöðugleika í góði 
verki leita vegsemdar, heiðurs og ódauðleika, 
eilíft líf; en hinum, sem mótþróanlegir eru 
og ekki trúa sannleikanum, heldur hlýðnast 
ranglætinu, bræði og reiði" (Rómv. 2., 4.-8.)- 
Þegar frelsari vor talar um hinn ríka mann; 
sem vaknaði í helviti og kvölunum (Lúk. 16. 
49.); þegar hann á öðrum stað talar „um þann 
orm, sem ekki deyr, og þann eld, sem ekki 
slokknar (Mark. 9., 44.); "þegar hann með ber- 
um orðum segist á dómsdegi muni ávarpa hind 
óguðlegu með. þessum orðum: „farið frá mél 
bölvaðir! í þann eilífa eld, sem búinn er Djöfl- 
inum og hans árum“ (Matth. 25., 41.), og þegar 
hann bætir því við, „að þessir muni fara ti 
ævarandi kvala, en þeir góðuttil eilífrar sælu": 

höfum vér þá nokkurn rétt til að draga úr 
orðum hans, eða leggja í þau mildari mein“ 
ingu, til að hughreysta þá, sem lifa í lyst holds- 
ins, fýsn augnanna og drambsömu líferni“ 
Fjarri fer því; miklu fremur eigum vér að taka 
þann lærdóm guðsorða alvarlega fram, að óguð- 
legir taka enda með skelfingu. Og þenna lær- 
dóm staðfestir samvizka Þín, syndugur maður! 
hún segir þér, að það sé heilagur og réttlátur 
Guð til, sem hefir skrifað sitt lögmál í hjarta 
þitt og sem dæmir þig í vitnisburði samvizku 
þinnar; og þó þú sjáir kjörum mannanna stund- 
um misjafnt útbýtt í þessu lífi, þá guðhræddu 
stynja undir krossins þúnga, en óguðlega baða 
í rósum; guðhrædda líða skort, en óguðlegð 
hafa allsnægtir; guðhrædda vera fyrirlitna 05 


53. hugvekja. 251 


Ofsókta, en óguðlega í mestu metum: þá látta 
etta ekki hagga trú þinni á heilagan og rétt- 
látan Gluð. Og svo framarlega sem heilagur 
Og réttlátur Guð er til, svo sannarlega „hljót- 
um vér allir að birtast fyrir hans dómstóli, 
Svo hver einn fái laun eptir sinni breytni í 
Íkamanum, hvort sem hún hefir verið góð 
eða vond“ (2. Kór. 5., 10.); og þegar dóms- 
Ms stund upp rennur, þá „taka óguðlegir 
enda með skelfíngu" Svo vér ekki skulum 
Sofna í holdlegu andvaraleysi og halda, að 
Það „st friður og öllu óhætt;" svo að sá ójöfn- 
uður, sem sýnist vera á kjörum manna hér í 
lífi ekki skuli koma oss til að fyrirlíta guðs- 
Orð og daufheyrast við aðvörunum samvizku 
Vorrar, þá birtir Guð oxs einatt réttlæti sitt 
Einnig í þessu lífi, og lætur viðburðanna rás 
og forlög heilla þjóða og einstakra manna 
Staðfesta þann sannleika, sem guðsorð og sam- 
Vizkan brýna fyrir oss. Hversu mörg merki 
Upp á Guðs hegningardóma finnum vér ekki 
! heilagri ritníngu og í mannkynssögunni yfir 
öfuð? Eyðilegging heilla þjóða og voldugustu 
Tíkja, stríð, hallæri, drepsóttir og aðrar plág- 
ur, sem Drottinn sendir út yfir löndin, tala 
alvarlega til vor um hans hegnanda réttlæti. 
Og sé það nú sá sami Guð, sem þegar hér 
Í lífi auglýsir réttlæti sitt, fyrir hvers dóm- 
Stóli vér á síðan eigum að birtast, hvernig 
Setur þá nokkur verið svo blindur og hugs- 
Unarlaus, að ímynda sér, að Guðs réttlæti nái 
ekki út yfir dauðann, eða dirfzt að segja, að hinir 


- 252 53. hugvekja. 


óguðlegu og hinir guðhræddu inngangi hvorir“ 
tveggja í dauðanum til sama friðar og sælu? En 
þó einhver vildi efast um sannleika guðsorðs 05 
rengja vitnisburð samvizku sinnar um það, að 
ólíkt endurgjald biði guðsbarna og hinna óguð“ 
legu í öðru lífi, þá mætti hann þó sannfærast 
um þetta af eðli hlutarins sjálfs; því þó það 
væri mögulegt, að hinir Óguðlegu fengju inn“ 
töku í himnaríki, þá væri það þó enginn sælu- 
staður fyrir þá, af því þeir skilja hér við með 
því hugarfari, sem hvorki getur þráð þá sælu, 
né notið þeirrar gleði, sem útvöldum er fyrir“ 
huguð. Hold og blóð getur ekki erft guðs- 
ríki, og guðsorð heitir oss ekki munaði né 
holdlegri gleði, ekki gulli né silfri né fánýtri 
hégómadýrð í öðru lífi; en það eru þó ein 
mitt þess háttar hlutir, sem heimsins og holds- 
ins þrælar hafa fest allan hug og hjarta við 
og sem þeir hafa mestar mætur á, og því €F 
það fyrir manna sjónum ómögulegt, að hinar 
syndum spilltu og Guði fráhverfu sálir geð 
svo gjörsamlega breytzt allt í einu, að þær 
fái löngun og hæfilegleika til að njóta þeirrar 
sælu, sem þær hér í lífi hafa fyrirlitið. Eða 
getum vér ímyndað oss, að guðlastarinn gell 
allt í einu tekið þeim sinnaskiptum, að hann 
hafi yndi af því að lofa og vegsama Guð; að 
hinn ágjarni fái allt í einu óbeit á þeim mamm“ 
óni, sem hann hér í lífi tilbað; eða að sæl“ 
kerinn, hinn heiptrækni og hinn öfundsjúki, 
og í stutti máli: allir þeir, sem elska heiminð 
og þá hluti, sem í heiminum eru, muni gé€lð 


53. hugvekja. 253 


fundið til sælu í himnaríki, sem ekki hefir 
Veraldlegar lystisemdir að bjóða? Nei; vissu- 
lega hljóta allir þeir, sem festa hjörtu sín við 
þetta tímanlega, að missa í dauðanum allt, 
Sem þeir hafa mestar mætur á. það stendur 
því stöðugt, að „hinir óguðlegu fyrirfarast og 
taka enda með skelfingu." Hryndum ekki 
þessum hugleiðingum frá oss, kristnir menn! 
heldur látum þær fá inngöngu í hjörtu vor: 
látum þær vekja oss og koma oss til að leita 
Guðs í tíma, svo vér ekki fyrirfðrumst með 
heiminum og tökum enda með skelfingu! 

Æ, Drottinn! miskuna þú oss og sendu oss 
anda iðrunarinnar, svo vér snúum oss til þin 
Meðan náðartíminn yfir stendur, svo vér ekki 
tökum enda með skelfingu, heldur megum 
fara héðan í friði, í þínum blessaða friði, og 
fá inntöku í þitt himneska ríki, sem er friður 
og fögnuður í heilögum anda. Bænheyr það 
í Jesi nafni! Amen. 


54. hugvekja. 


Efes, 6., 11. klæðist Gués alvæpni, svo þér getið 
staðizt Djöfulsins vélabrögð.? 


L þessu lífi erum vér alltaf undirorpnir ýmis- 
A gum freistíngum, sem vilja draga hjörtu vor 
frá Guði og flækja þau í neti syndsamlegra 
Sirnda; þess vegna býður postulinn oss að 


254 54. hugvekja. 


íklæðast Guðs alvæpni, svo vér getum staðizt 
Djöfulsins vélabrögð; hann bendir oss með 
þessari áminningu til þeirrar hættu, sem oss 
er búin, ef vér leyfum sálaróvinum vorum að 
ráðast á oss vopnlausa og óviðbúna, og sýnir 
oss, hversu nauðsynlegt það er, að hertyg gjast 
öllum kristilegum dyggðum, hafa sifelda ár- 
vekni og aðgæzlu á Sjálfum oss og vera „brenn- 
andi í andanum", svo vör ekki "gefum "freist- 
ingunum höggstað á oss, né færi á að leiða 
oss afvega, heldur höldum kappsamlega áfram 
á vorum sáluhjálpar vegi að því helgunar og 
fullkomnunar takmarki, sem oss er fyrirsett. 
Og vissulega þurfum vér, kærir bræður! á guð- 
legum vopnum og siífeldri árvekni að halda. 
An þessa getum vér ekki haldið trúnni og varð- 
veitt góða. samvizku; án þess getum vér ekki 
verið sannkristúir; því hið kristilega trúarlíf er 
innifalið í stöðugri löngun eptir, að guðsríki 
megi fullkomnast í vorum hjörtum; í stöðugri 
ástundun eptir að líkjast frelsara vorum Jesú 
Kristi; í stöðugri andvörpun yfir vorri synda- 
byrði, sem il draga sálir vorar frá Guði; í 
daglegu stríði milli "andans, sem vill lypta oss 
upp yfir vorar holdlegu girndir, og holdsins, 
sem vill festa oss við hið jarðneska. þannig 
er hinu kristilega trúarlífi varið; það verður 
daglega að þagga niður þær girndir, sem veita 
Guðs vilja mótstöðu, daglega að deyða þær 
óstýrilátu tilhneigingar, sem vilja tæla og lokka 
oss af dyggðanna vegi, og í stuttu máli: dag- 
lega kosta kapps um að taka framförum í guð- 


54. hugvekja. 255 


rækilegu og sannkristilegu líferni. Ef vér slá- 
um slöku við þetta og förum að gefa girndum 
Vorum lausan taum, þá er oss hætta búin, 
þá. hættum vér einlæglega að andvarpa yfir 
breyskleika vorum, og hættum að óska þess 
af hjarta, að guðsríki fullkomnist í hjörtum 
Vorum; þá hættum vér við vort helgunarverk, 
hættum að bera umhyggju fyrir sálu vorri, 
hættum að taka á móti áhrifum guðlegrar náð- 
ar, hættum að vera kristnir. það er nú að vísu 
Satt, að allar syndir eru ekki jafn-stórar, eða 
eins hegningarverðar í Guðs augum; en þegar 
Vér ætlum að heimfæra reglur fyrir þessu upp 
á líferni vort, verða þær hvorki almennar né 
öldúngis áreiðanlegar, því stærð syndarinnar 
er mikið komin undir þvi, hvernig ástatt er 
fyrir oss. Hér er nú ekki talað um þau boð- 
Orð, sem með berum orðum og beinlínis eru 
tekin fram í guðsorði; því enginn getur efazt 
um, að það er ætíð mjög syndsamlegt og hegn- 
Ingarvert, að brjóta þau vísvitandi og af ásettu 
táði, heldur um aðrar daglegar yfirsjónir, heipt 
og reiði, lastmælgi, eigingirni, hégómadýrð, 
Sællífi, tvöfeldni o.s.frv. Stærð þessara synda 
er komin undir spillingu hjartans, því þær 
Seta bæði sprottið af breyskleika og ásetn- 
Ingi. En hvort heldur er, þá er það nauð- 
Synlegt fyrir þig, kristinn maður! að íklæðast 
Guðs alvæpni, svo þú getir barizt hraustlega 
Við þessa óvini sálar þinnar. þú þekkir ekki 
til fulls spillíngu hjarta þíns, og veizt ekki, 
hvílík hætta þér kann að vera búin af þinum 


256 54. hugvekja. 


daglegu brestum, eða hvort þeir muni leiða 
þig að lokunum, ef þú ekki með bæn og ár- 
vekni reynir í tíma til að af leggja þá. Eng- 
inn á verra með að dæma um hjartalag sitt, 
en sú Sál, sem misst hefir alvöru og árvekni 
í sínum sáluhjálpar efnum.  Glæpamaðurinn, 
sem beinlínis brýtur Guðs boðorð, getur ekki 
dulið glæpi sína fyrir sjálfum sér, og hjá hin- 
um guðhrædda er samvizkan svo næm, að 
hann með innilegu angri finnur til breyskleika 
síns og ávirðínga sinna; en sá, sem hefir 
kastað Guðs alvæpni frá sér, sá, sem stendur 
vopnlaus og varnarlaus og hefir leyft hálf- 
velgju og kæringarleysi inngöngu í hjarta sitt, 
á bágt með að þekkja sitt eigið sálar ástand, 
því hálfvelgjan deprar hjá oss trúarinnar ljós 
og eykur vort andlega myrkur, með því að 
æsa girndir vorar; sérhver ný ótrúmennska 
við Drottinn er eins og nýr skýflóki, sent 
dregur fyrir sál og sinni, og byrgir fyrir oss 
þau guðlegu sannindi, sem snerta vora sálu- 
hjálp, svo hjarta vort smátt og smátt spillist, 
samvizkan þagnar og ljós trúarinnar verður 
daufara; vér förum þá smám saman að búa 
oss til lífernisreglur, sem minka og fegra 
yfirsjónir vorar fyrir sjálfum oss; því meiri 
taum sem vér gefum vorri holdlegu náttúru, 
því tilfinníngarlausari og skeytingarminni verð- 
um vér um skyldur vorar og Guðs boðorð, 
og fremjum það þá hiklaust, sem vér áður 
ekki gátum gjört án samvizkunnar mótmæla. 
En þegar þannig er komið fyrir þér, syndugur 


54. hugvekja. 257 
maður! hver segir þér þá, að þú leggir réttan 
dóm á þínar daglegu yfirsjónir, eða að það, 
sem þér þykir léttvægt, sé það í raun og 
veru? Þú hlýtur sjálfur að finna til þess, að 
það er einhver deyfð og drúngi yfir bjarta 
þínu, sem þú ekki sjálfur skilur í; að það 
felst eitthvað í djúpi samvizku þinnar, sem 
þú ekki skoðar nema til hálfs, og að þú yfir 
höfuð að tala dæmir of lint og lauslega um 
þitt sálarástand. Ó, Guð! þú aðgreindir svo 
vel lífið og dauðann, ljósið og myrkrið í 
mannlegu hjarta; en hálfvelgjan og hirðuleysið 
blandar þessu saman og gjörir hjartað að voða- 
legu djúpi, sem enginn getur kannað, fyr 
en þú á dómsins degi leiðir í ljós það, sem 
í myrkrunum er hulið, og gjörir ráð hjartn- 
anna opinber. „Íklæðizt því Guðs alvæpni, 
kærir bræður! svo þér getið staðizt Djöfuls- 
ins vélabrögð." Gjörið yður það að daglegri 
reglu, að bera hugarfar yðar og breytni saman 
við Guðs heilaga orð, og forðast allt, sem 
hans vilja er gagnstætt: þá munuð þér geta 
haldið trúnni, þessum guðlega skildi, „með 
hverjum þér fáið slökkt öll eldleg skeyti hins 
vonda;" þá munuð þér fyrir daglega bæn og 
stöðuga árvekni vinna trúarinnar sigur og taka 
æ meiri og meiri framförum í helguninni, svo 
þér að lokunum fáið úr býtum borið verðlaun 
Sigursins, eilífa kórónu réttlætisins á himnum. 

Gef þú oss öllum náð til þess, himneski 
faðir, í Jesú nafni! Amen. 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 17 


258 


öð. hugvekja. 


1. Pét. 5., 5. „Guð mótstendur dramblátum, en lítil- 
látum veitir hann náð." 


Drambsemin hefir frá alda öðli verið einhver 
hin vesta plága mannkynsins, og við engum 
lesti er mönnunum hættara en henni. það 
þarf í sannleika lítið tilefni til, að maðurinn 
fái háa þánka um sjálfan sig og hrokist upp 
af því ágæti og þeim yfirburðum, sem hann 
þykist hafa yfir aðra. En við það missir hann 
gjörsamlega sjónar á ófullkomlegleika sínum 
og brestum sínum, og sviptir sjálfan sig ölla 
færi á að betrast og iðrast synda sinna. Þannig 
leiðir drambsemin ekki einúngis af sér fyrir- 
litningu fyrir öðrum mönnum, heldur truflar 
hún einnig það auðmýktarinnar samband, sem 
á að vera milli heilags Guðs og syndugs 
manns, milli hins almáttuga skapara og veikrar 
mannskepnu. , Þess vegna varar líka ritn- 
ingin oss við drambseminni, og segir oss, að 
Guð mótstandi þeim, sem ala“ þenna löst hjá 
sér, en veiti auðmjúkum og litillátum sína 
náð. Af skorti á auðmýkt og undirgefni undir 
Guðs vilja sprettur sérhver synd og sérhver 
óhlýðni við Guðs boðorð, og af“ syndinni 
sprettur öll ófarsæld mannanna; en þar á mót 
er sönn auðmýkt skilyrði fyrir allri vorri far- 
sæld, af því hún vekur hjá oss sanna sálar- 
rósemi, hvort heldur vér lítum til hins ókomna, 
til hins yfirstandanda, eða til hins umliðna 
tíma. Ahyggja og kvíði fyrir ókomna tímanum 


55. hugvekja. 259 
Óspekir einatt hjarta mannsins, og gjörir lif 
hans óyndislegt og beiskjufullt. Mikið af 
Þeirri ófarsæld, sem er í heiminum, kemur til 
af því, að menn bera of mikinn kvíðboga fyrir 
inu ókomna; en þetta mundu þeir ekki gjöra, 
ef þeir hefðu kristilega undirgefni undir Guðs 
Vilja og þaraf leiðandi trúnaðartraust. Sál hins 
auðmjúka manns truflast ekki af áhyggjum og 
kvíða, því hann veit, að ókomni tíminn leikur 
iGuðs forsjónar hendi; að áhyggjur vorar og 
Sorgir geta engu breytt í hans eilífu ráðs- 
ályktunum, og að það er óhætt, að varpa 
allri sinni áhyggju upp á hann. Þó er þetta 
ekki svo að skilja, að guðsorð mæli fram með 
iðjuleysi og óÓvarkárni, eða banni oss að hafa 
skynsamlega fyrirhyggju fyrir högum vorum. 
Hinn trúaði treystir Drottni, en freistar hans 
ekki; hann er sjálfur iðinn og kostgæfinn eins 
Og allt væri undir honum komið, en felur 
Drottni ókvíðinn árangurinn af vinnu sinni; 
hann veit, að áform hans eiga að vera skyn- 
Samlega stofnuð, en hann veit líka, að það er 
undir Guði einum komið, hvernig þau heppn- 
ast. Fyrirhyggja hans er, eins og postulinn 
Segir, „fölskvalaus, friðsöm, sannsýn, full 
Miskunar og góðra ávaxta" (Jak. 3., 17.); hann 
hefir aldrei önnur meðul til framkvæmdar 
áfurma sinna, en þau, sem guðsorð og skyn- 
Semin leyfa honum; hann hefir frið við alla 
menn, svo mikið sem í hans valdi stendur; 
ann er sanngjarn og leitast ekki við að koma 
heinu til leiðar með kærleikslausum ákafa; 
17 


260 . 55. hugvekja. 


hann ætlar engum illt og vill heldur þola 
óréttinn en gjöra hann; og í stuttu máli: öll 
hans fyrirhyggja byggist á guðsótta og stjórn“ 
ast af undirgefni undir Drottins vilja; hann 
veit, að hann er minni allri Guðs miskunsemi 
og trúfesti, og lætur sér nægja hans náð. 
það, sem enn fremur er vant að g gjöra mann- 
legt lif svo óþreyjufullt og armæðusamt, ef 
óánægja með yfirstandandi tímann; mönnum 
þykir optastnær eitthvað að kjörum sínum, 
vonir þeirra bregðast, óskir þeirra uppfyllast 
ekki, fjármunirnir eyðast, heilsan bilar og þeir 
verða óánægðir og eirulausir, hve lítið sem 
á bjátar og útaf ber. En, hvernig sem ástatt er, 
finnur sál hins trúaða ætíð hugsvölun í undir- 
gefninni undir Guðs vilja, og kristileg auðmýkt 
kennir henni að taka vel hverju því, sem hann 
lætur að höndum bera; af því hinn trúaði 
veit og treystir því, að allt sem kemur frá 
himnaföðurnum muni miða sér til hins bezta, 
og að hann muni gjöra enda á sérhverri þraut, 
þegar hans blessaður vili sör það hentugast: 
hann trúir og treystir því, að almætti, speki 
og gæzka stjórni öllu því, sem við ber í heim- 
inum, og að hinn alvaldi stjórnari allra hluta 
elski oss og beri nákvæma umhyggju fyrir 
oss. Já, kærir bræður! Guð missir aldrei 
sjónar á vorri sönnu farsæld; ef hann hirtir 
oss, þá gjörir hann það til að frelsa oss; ef 
hann lítillækkar oss, þá gjörir hann það vegna 
vorrar eilífu farsældar; ef hann upp hefar oss, 
þá hefir það einnig sama tilgang, og í hverja 


55. hugvekja. 261 


helzt stöðu, sem honum þóknast að setja oss, 
þá er það alltaf sá sami faðirinn, sem leiðir 
Oss, sami vinurinn, sem stjórnar oss, sami 
Verndarinn, sem gætir vor, sami leiðtoginn, 
Sem fylgir oss og vísar oss veginn til eilifs 
lífs. Þessi hugleiðing veitir hinum trúaða dag- 
lega huggun, svo háðti er ánægður, auðmjúkur 
og glaður, hvað sem honum mætir. Hinn 
holdlega sinnaði endarminnist með óánægju 
þeirra mótlætinga, sem hann hefir orðið fyrir 
á umliðna tímanum; hann rifjar helzt upp fyrir 
Ser hið mótdræga, sem fyrir hann hefir komið 
Í lífinu, og kennir það óheppni sinni eða öðrum 
Mönnum, og Þessi endurminning vekur bjá 
honum enn meiri gremju og óánægju. Hinn trúaði 
lítur öðru vísi á sitt: umliðia lif; hann skoðar 
allt, sem honum hefir mætt, eins og merki 
upp á Guðs forsjón og föðurlega handleiðslu; 
að vísu angrast hann jafnan af endurminningu 
Synda sinna; en þessi endurminning gefur hon- 
um þó ætið tilefni til að þakka Drottni, sem 
miskunaði honum, tók hann til náðar og gaf 
honum upp alla skuldina; þess vegna hefir 
hann einnig fyrirgefið af hjarta þær mótgjörðir, 
sem hann hefir orðið að þola af öðrum mönn- 
um; hann lætur umliðna tímann kenna sér að 
forðast allt, sem Guði er á móti, kenna sér 
að hafa vakanda auga á sjálfum sér, á girnd- 
um sínum og tilhnéigingum, svo hann á ókomna 
tímanum geti haldið trúnni og góðri samvizku 
og reynzt Guði trúr til dauðans. 

Það er engin sannarleg huggun til í þessu 


262 55. hugvekja. 


lífi, kærir bræður! nema sú eina, að gefa sig 
i auðmýkt undir Guðs vilja og vilja ekki aunað 
en það, sem hann vill. Þetta er hinn mikli 
leyndardómur guðhræðslunnar, það er sá dýr- 
mæti fjársjóður trúarinnar og hin sanna spekin. 
Felum oss því og öll vor efni í auðmýkt 

hjartans Guðs góðum og náðugum vilja á 
hendur; biðjum hann að vera hjá oss, vaka 
yfir oss og stjórna öllum vorum lífskjörum; 
biðjum hann ætíð af hjarta að gæta vor fyrir 
sérhverri synd, en gefa oss náð til þess, að 
laga vort hugarfar og alla vora breytni eptir 
hans heilaga vilja; biðjam hann af bjarta með 
þessum orðum sálmaskáldsins: 

„Vertu, Guð faðir! faðir minn, 

í frelsarans Jesú nafni; 

hönd þín leiði mig út og inn, 

svo allri synd eg hafni!" Amen. 


06. hugvekja. 


Lúk. 15., 10. „þannig munu englar Guðs gleðjast yfir 
einum syndugum, sem bætir ráð sitt." 


Jafnvel vér, sem þó erum syndugir og ófull- 
komnir, gleðjumst af þvi, þegar vér sjáum, að 
hið góða vinnur sigur yfir lyginni, dyggðin yfir 
löstunum, ljósið yfir myrkrinu. Vér sleðjumst 
af því, þegar vér sjáum, að syndarinn snýr 
frá villu síns vegar, að hinn óguðlegi lætur 
af sinni illu breytni og verður vænn og ráð“ 


56. hugvekja. 263 


Vandur maður. Vér gleðjumst þá yfir almætti 
Suðlegrar náðar, sem hefir getað vakið hinn 
andvaralausa og komið honum til að sjá að 
Ser og leita Guðs. En hvílík gleði hlýtur þá 
að gagntaka hjarta syndarans sjálfs, þegar 
hann vaknar af sínum syndasvefni; þegar hann 
Verður þess var, að hann er tekinn til náðar 
af Guði, og kominn í tölu guðsbarna. Að 
Sönnu er iðranin samfara beisku angri, þegar 
Syndarinn hugsar til sinnar fyrri villu; hugsar 
til þess, hvernig hann hefir styggt og móðgað 
góðan Guð, hvernig hann svo lengi hefir dauf- 
heyrzt við. köllun Guðs náðar, við öllum hans 
bendíngum og áminníingum, og hann hugsar 
titrandi til þess, hvernig hann áður í holdlegu 
andvaraleysi gekk á barmi glötunarinnar. En 
þessi beiskja iðrunarinnar miðar einúngis til 
Þess, að gjöra hinn iðrandi syndara ennþá ár- 
Vakrari eptirleiðis, og láta hann ennþá fastar og 
innilegar umfaðma Guðs náð; en skerðir ekki 
þá gleðitilfinníngu, sem gagntekur hjarta hans 
Við íhugun guðlegrar miskunar. 0, hvilík fagn- 
aðar og sælu stund er það fyrir syndarann, 
Þegar hann iðrast synda sinna; þegar hann, 
eins og hinn glataði sonur, varpar sér í út- 
breiddan náðarfaðm síns himneska föður og 
heyrir þessi huggunarorð af hans munni: „Son- 
ur! þér eru þínar syndir fyrirgefnar!" Á þess 
háttar sælustundum lífsins, sem eru fullar af 
Óumræðilegri huggun og helgum fögnuði, getur 
Syndaranum, sem er frelsaður og tekinn til. 
Máðar, komið til hugar að biðja þannig: Æ, 


264 56. hugvekja. 


nú er eg svo viss um mína sálubjálp, að eg 
vildi feginn mega frelsast frá þessum dauðans 
líkama og frá freistíngum heimsins, og komast 
á fund frelsara míns og vera bjá honum! En 
það er opt vísdómsfullur vili Drottins, að þeir, 
sem hafa iðrazt synda sinna og snúið sér til 
hans, skuli enn dvelja hér nokkra stund; og 
þetta gjörir hann til að reyna þá í freistíng- 
anna skóla og rótfesta þá enn betur í hinu 
góða, og til þess að þeir skuli styrkja aðra 
i trú og guðsótta og þannig sýna, að þeirra 
trú sé sönn og iðranin einlæg. Í þessum dag- 
legu framförum í dyggð og guðsótta er helg- 
unin innifalin. Að sönnu verða hinir endur- 
fæddu alltaf varir við freistíngarnar, við árásir 
heimsins og ginníngar holdsins; en þegar þeir 
halda sér fast við Drottinn, þá er þó þeirra 
jarðneska vegferð full af huggun og gleði. 
Það er huggun, sem engin veraldarvizka getur 
gefið; það er andleg gleði, sem er innifalin Í 
því, að þekkja Guðs, vors himneska föðurs 
kærleika í Jesú Kristi, Drottni vorum. En 
hefir nokkur dauðlegur maður lært til fulls að 
þekkja þenna kærleika? Nei; því hann er 
eilífur og óumræðilegur. En. því betur sem 
vér lærum að þekkja hann, því betur sem vér 
lærum að skilja hans heilaga orð og heimfæra 
það til vor, því meiri orsök höfum vér til að 
þakka honum og vegsama hann. Áður var 
það eitt, sem dróg úr huggun og gleði vorri 
og byrgði fyrir oss náðarinnar sól; það var 
syndin; það vora vorar syndir; en nú þekkj- 


56. hugvekja. 265 


um vér vörn endurlausnara og vitum, að vér 
erum réttlættir af náð fyrir trúna á hann og 
að það er „engin fordæming framar yfir þeim, 
Sem eru í Jesú Kristi? (Rómv.8., 1.). Þekk- 
Íngin á Guði og Jesú Kristi og á vorum sálu- 
hjálparvegi er því ótæmandi fagnaðar uppspretta 
fyrir hjarta iðrandi syndara, þar sem líf hins 
Óguðlega er næsta tómlegt og gleðisnautt. 
Fékkst þú ekki að reyna þetta, syndugur 
Maður! Áður en þú iðraðist og snérir þér til 
Guðs, þá var bjarta þitt tómt og fullt af leið- 
indum; líf þitt var fullt af áhyggjum og sorgum 
og þú gazt ekki búizt við, að neitt betra tæki 
Við hinu megin grafarinnar. En sértu nú fyrir 
Guðs náð endurfæddur, þá er hjarta þitt fullt 
af trú, og það er hin sanna fylling; þá skoðar 
þú líf og dauða í trúarinnar ljósi, og gengur 
í þessu ljósi eins og ljóssins barn; í öllu, sem 
þér mætir, sér þú þá hönd þins himneska 
föður og beygir þig með auðsveipni undir 
hans voldugu hönd og lætur hann leiða þig; 
lætur hann aga þig, svo þú af hirtíngunni 
lærir að verða ennþá betra og hlýðnara barn. 
Og að Guð gefur þér krapta til þessa, hlýtur 
enn fremur að veita þér huggun og gleði. 
Vér getum ekki glaðzt af þekkingu Drottins 
vors, nema vér jafnframt vöxum í náð, en 
Enginn vex Í náð, nema sá sem gengur á Guðs 
Vegi; og ef vér göngum á hans vegi og fyrir 
ans augsýn, þá „hlaupum vér ekki svo sem 
upp á óvissu, berjumst ekki sem sá, er í vind- 
inn slær" (1. Kor. 9., 26.), heldur erum full- 


266 56. hugvekja. 


vissir um það, að Drottinn er með oss og að 
hann mun frelsa oss frá öllu illu og leiða oss 
til síns himneska ríkis. Þá getum vér tekið 
undir með postulanum Páli og sagt: „Eg hefi 
barizt góðri baráttu, hlaupið fullkomnað, trúnni 
haldið. Að síðustu er banda mér afsíðis lögð 
kóróna réttlætisins, sem Drottinn, sá hinn rétt- 
láti dómari, mun gefa mör á efsta degi; þó 
ekki einúngis mér, heldur öllum, sem hafa 
þráð hans dýrðlegu tilkomu" (2. Tím. 4., 7.—-8.)- 
Sú hin mikla guðshetja, sem talaði þessi trú- 
arinnar orð, hafði áður ofsókt Krists söfnuð, 
en var fék til náðar, tekinn í tölu guðs- 
barna. Þess vegna skaltu ekki örvænta, krist- 
inn maður! þó þú hafir vikið af Guðs vegi, 
né vantreysta hans miskunsemi, heldur flýja 
til Guðs og gjöra það án tafar, og láta hans 
náð leiða þig aptur á réttan veg. Þá gengur 
þú hinn þrönga lífsins veg, og hafnar allri 
syndsamlegri gleði, en Drottinn mun styrkja 
þig með sinni heilögu huggun; og ef þú fylgir 
honum trúlega í blíðu sem stríðu, þá munu 
guðsbörn hér á jörðunni og hans englar á 
himnum gleðjast yfir því, að "Þú bættir ráð þitt. 
Ó, Guð! gefðu oss náð til þess að iðrast vorra 
synda og "hlýða þinni röddu, svo vér, rétt- 
lættir af náð, fáum inntöku í þitt bimneska 
ríki, sem er réttlæti, friður og fögnuður í 
heilögum anda! Amen. 


SR 


öl. hugvekja. 


Rómv. 7., 24.—25. „Eg vesæll maður! hver mun frelsa 
mig frá líkama þessa dauða? Eg þakka Guði fyrir 
Drottinn vorn, Jesúm Krist. 


Ver megum ekki furða oss á því, kærir 
bræður! þó hjá sannkristnum manni vakni ein- 
att sár og innileg löngun eptir að leysast 
héðan og vera með Kristi, því að þetta vort 
jarðneska líf er bæði svo Sýtrði spillt og 
mæðufullt. Vissulega er þetta lif syndum 
spillt, og til að sannfærast um það, þurfum 
vér ekki annað en renna augunum inn í vorn 
eigin barm og gæta þess, hversu ófullkomin 
iðrun vor er og hve lítið oss verður ágengt 
í voru helgunarverki. Kristilegt líf er inni- 
falið í daglegri iðrun og apturhvarfi; en hvi- 
líka óbeit hefir hið syndum spillta bjarta á því, 
að verða harmþrúngið og sundurkramið, og 
hve fljótt heimtar það ekki huggun undir eins 
og það fer að angrast af syndum sínum! Hversu 
gjarnt er það ekki á að afsaka sig og fegra 
sínar ávirðingar! Og þegar það loksins er 
komið til meðvitundar um sína syndasekt, þegar 
það loksins er orðið harmþrúngið og sundur- 
kramið, hve tregir erum vér þá aptur til að 
trúa og treysta Guðs náðarríku fyrirheitum í 
Jesú Kristi. Hversu veik, óstöðug og efa- 
blandin er einatt vor trú, og hversu ófull- 
komin er ekki vor helgun; hversu köld er 
ekki elska vor til Guðs og manna, og hve 
lítinn áhuga höfum vér ekki á útbreiðslu guðs- 


268 57. hugvekja. 


ríkis meðal vor! Já, jafnvel vorar guðræknis 
æfingar bera vott um hálfvelgju og bræsni, 
um vantraust og óþolinmæði, um eigingirni og 
elsku til heimsins, um skeytingarleysi og hjart- 
ans þverúð. Þegar vér ætlum að biðja Guð, 
hversu bágt eigum vér þá ekki stundum með 
að fá oss til andaktar, og þegar vér þá loks- 
ins erum farnir að biðja Guð, hversu óstöðugt 
og hvarflandi er þá ekki bjarta vort, svo vér 
höfum fulla ástæðu til að biðja Guð náðarsam- 
lega að fyrirgefa oss þessa vora fánýtu bæn; 
náðarsamlega að fyrirgefa oss þær hégómlegu 
og syndsamlegu hugsanir, sem hafa læðzt inn 
í hana. Þannig er einnig líferni voru varið, 
elsku vorri til Guðs og lotningu vorri fyrir 
honum. Allt ber það vitni um vora synda- 
spillingu, um breyskleika vorn og ófullkom- 
legleika. Æ! höfum vér þá ekki orsök til að 
andvarpa með postulanum og segja: „Eg ve- 
sæll maður! hver mun frelsa mig frá líkama 
þessa dauða"? Og þegar vér nú enn fremur 
hugleiðum þann kross, þær þrautir og þján- 
ingar, sem eru samfara dvöl vorri í þessum 
vorum jarðneska líkama, hversu mæðufuilt er 
þá ekki þetta líf. Líkami vor er undirorpinn 
ótal sjúkdómum, sem varpa oss á sóttarsæng- 
ina, þegar minnst vonum varir; einatt missum 
vér ástvini vora og allt, sem vör unnum heitast 
í veröldinni; ýmist freistar veröldin vor með 
sínu glysi og sínum ginningum, ýmist ofsækir 
hún oss með heipt og hatri. Vér erum að 
velkjast í ólgusjó og ofviðri lífsins, og hrekj- 


57. hugvekja. 269 


umst hingað og þangað innan um boða og blind- 
sker. Vér lifum í sífeldri órósemi og angist, 
í sífeldri sorg og mæðu, og verðum að hafa 
Samneyti við óguðlega, fláráða og holdlega 
Sinnaða menn. Mætti oss þá ekki hjartanlega 
langa til að leysast héðan og vera með Kristi ? 
Mættum vér ekki af hjarta taka undir með 
Skáldinu og segja: „Hversu mig leysast lang- 
ar, lifandi Guð, þú sér"! En þó þetta sé nátt- 
úrleg hjartans löngun allra guðsbarna, eigum 
vér þó að fela það Guðs alvitru forsjón á 
vald, hvenær hans eilífu speki þóknast að kalla 
oss héðan, og treysta því, að hann muni gjöra 
það á bezta og hentugasta tíma. Hann hefir 
sett oss hér í þenna reynsluskóla, til að undir- 
búa oss undir annað lf og gjöra oss hæfilega 
fyrir eilífa sælu. þess vegna megum vér ekki 
mögla yfir hans vísdómsfullu stjórn og mildi- 
ríku ráðstöfunum, heldur leitast við að sigra 
Syndina með bæn og árvekni, og umbera mæðu 
þessa lífs með þolinmæði. Þegar vér gjörum 
þetta að marki og miði lífsins, þá lifum vér 
Guði; og þó vér enn eigum að dvelja nokkra 
stund í þessum dauðans líkama, þá höfum vér 
þó umgengni vora á himnum, og förum þegar 
í þessu lífi að lifa hinu æðra eilífa lífinu í 
samfélagi við Guð og Drottinn vorn, Jesúm 
Krist, svo þó vor ytri maður hrörni, þá end- 
urnýjast þó vor innri maður daglega, þangað 
til vér á sáluhjálplegri stand flytjum héðan í 
friði inn á friðarins og fagnaðarins land. Þegar 
Þostulinn Páll andvarpaði og sagði: „Hver mun 


270 57. hugvekja. 


frelsa mig frá þessum dauðans líkama"? þá 
minntist hann jafnframt Guðs föðurlegu náðar 
og hans óendanlega kærleika til vor syndugra 
manna, og því bætti hann þessum huggunar- 
orðum við: uEg þakka Guði fyrir Drottinn 
vorn, Jesúm Krist"! Lærum af postulanum, 
kærir bræður! að bera lífsins byrði með krist- 
ilegu og guðrækilegu hugarfari. Þegar hjörtu 
vor eru hrygg og sundurkramin af endurminn- 
íngu vorra synda, af sárri tilinningu breysk- 
leika vors og óstöðugleika í hinu góða, látum 
þá þakkláta og auðmjúka endurminningu guð- 
legrar náðar renna upp í sálum vorum, þökk- 
Guði fyrir Drottinn vorn, Jesúm Krist, sem 
hefir eytt afli syndarinnar og dauðans og gefur 
oss krapta til að sigra synd og dauða, þegar 
vér biðjum hann af hjarta og leitum hans með 
lifandi trúnaðartrausti. Og þegar þrautir og 
þjáningar freista vor til möglunar og óþreyju, 
þegar oss finnst kross mótlætinganna of þúngur 
fyrir vora veiku krapta, þegar oss liggur við 
að falla í örvænting, og vér andvarpandi spyrj- 
um: „Hver mun frelsa mig frá þessum dauð- 
ans líkama“? Æ þökkum þá einnig Guði 
fyrir Drottinn vorn, Jesúm Krist; hann hefir 
borið hinn þúnga krossinn á undan oss 08 
vísað oss veginn til himinsins; bann hefir sýnt 
oss, hvernig vér með undirgefni undir vilja 
vors himneska föður eigum að bera vorn létt- 
væga kross, og hann hefir boðið oss að taka 
krossinn oss á herðar og fylgja sér; hann 
mun líka gefa oss krapta til að bera hann, 


57. hugvekja. 2171 


því hann leggur engum þýngri byrði á herðar, 
en hann getur borið. Horfum því ávalt aug- 
um trúarinnar á Jesú helga kross, og styðjum 
oss við hann þegar vér ætlum að örmagnast 
undir krossins byrði; göngum síðan hughraustir 
og vonglaðir í fótspor frelsara vors, þangað 
til vor lausnarstund upp rennur, og vér í hans 
nafni leggjumst til hvíldar á grafarinnar beð: 
þá er sigurinn unninn, þá er skeiðið fullkomn- 
að, þá erum vér frelsaðir frá þessum dauðans 
líkama, og þá verður að oss rétt hin eilífa 
kóróna réttlætisins. Amen. 


58. hugvekja. 


Gal. 5.,'6. al Jesú Kristi gildir hvorki umskurn né 
yfirhúð, heldur trú, sem bet ávöxt í kærleika." 


Er ekki þyrfti annað til að vera sannkristinn, 
en að heita kristinn, hafa guðsorð um hönd, 
hlýða því í heimahúsum, fara til kirkju og 
Ganga til altaris, þá væru sannarlega margir 
Sannkristnir meðal vor, þá væri kristileg kirkja 
í blómlegu ástandi hjá oss. því þó þeir menn 
seu til, sem sýnast lítilsvirða guðsorð og sakra- 
Mentin, sem sýnast hafa slitið sig öldúngis 
lausa frá frelsara sínum Jesú Kristi, þá eru 
þeir þó ekki margir. Flestir halda því áfram 
að kalla Jesúm herra, og vilja ekki opinber- 
lega afneita honum, sem er vegurinn, sann- 
leikurinn og lifið. En þegar vér nú betur 


272 58. hugvekja. 


virðum þenna mannfjölda fyrir oss og gefum 
gætur að líferni hans, og hvað það sér í lagi 
er, sem. hann tekur sér fyrir hendur og er 
að sækjast eptir, þá höfum vér vissulega or- 
sök til að taka fram þessa áminníugu postul- 
ans: „Á Jesú Kristi gildir hvorki umskurn né 
yfirhúð, heldur trú, sem ber ávöxt í kærleika“. 
Í Jesú Kristi gildir ekkert nema sönn og lif- 
andi trú, og hin sanna og lifandi trú þekkist 
af því, að hún ber ávöxt í kærleika. En 
hvernig er þá þeirri trú varið, sem vér sjáum 
svo víða í heiminum? Hvernig er þeim ávöxt- 
um vant að vera háttað, sem enn ber meðal 
manna? Þegar vér gætum að allri þeirri léttúð 
og hégómadýrð, allri þeirri óráðvendni, prett- 
um og svikum, allri þeirri lygi og undirferli, 
öfund, hatri, ómiskunsemi og hjartans þveruð: 
þegar vér gætum að allri þeirri kærleikslausu 
eigingirni, sem einúngis hugsar um sjálfa sig, 
en skiptir sér ekki af náúngans farsæld; þegar 
vér gætum að öllum þeim syndum og löstum, 
sem saurga mannlegt lif; þegar vér virðum 
fyrir oss alla þá úlfúð, sem truflar frið og 
kærleiksfulla sambúð hjóna, foreldra og barna. 
húsbænda og hjúa, og allar þær deilur og 
þráttanir, sem vekja kulda og jafnvel hatar 
milli náunga og vandamanna; þegar vér skoð- 
um það hið veraldlega hugarfar, sem er svo 
almennt meðal manna, og hvernig þeir verja 
lífi sínu einúngis til að afla sér stundlegra 
muna, án þess að hafa nokkra löngun eptir 
Guðs ríki og hans réttlæti; þegar vér heyrum 


58. hugvekja. 2173 


allt það guðlast og gárúnga tal, allt það bölv 
og formælingar, allan þann óhróður um ná- 
úngann og álas, sem fram gengur af mannleg- 
um vörum og sýnir, hvernig þeirri gnægð hjart- 
ans er varið, sem munnurinn mælir af: hvað 
eigum vér þá að halda um slíka menn? Geta 
þeir verið sannkristnir? Mun trú þeirra vera 
Sönn og lifandi, þó þeir kalli sig kristna, 
heyri guðsorð og gangi til altaris? Fjarri 
fer því. Beri trúin ötki ávöxt í kærleika, þá 
er hún dauð, eða réttara sagt: þá er það ekki 
trú. Trúin verður að hafa áhrif á hugarfarið 
og betra það. Ef vér trúum á heilagan og rétt- 
látan Guð, þá hljótum vér að óttast hann, og 
„af guðsótta víkja frá hinu illa" (Salóm. orðskv. 
i6., 6.). Ef vör trúum á Guðs kærleika í Jesú 
Kristi, þá hljótum vér „að elska hann, sem 
elskaði oss að fyrra bragði, > og af elsku til 
hans hlýða hans sæzkuríka vilja. Ef vér trú- 
um því, að Jesús "hefir tilbúið oss stað í föð- 
ursins himnesku bústöðum, þá hlýtur þessi trú 
að lypta huga vorum upp yfir hið jarðneska, 
og koma oss til að keppa þangað, sem vort 
rétta föðurland og vor borgarréttur er. Fyrst 
þessu er þannig varið, kærir bræður! þá rann- 
Sakið yður sjálfa, rannsakið, hvort trúin er lif- 
andi í hjörtum yðar, hvort hún ber ávöxt í 
kærleika. Innra hjá oss búa óhreinar girndir 
og tilhneigingar, sem ekki eru aðgjörðalausar, 
heldur vilja lokka oss til syndar og klæða 
freistíngarnar í ginnandi búning Er nú trú 
Yðar svo lifandi, að hún gefi yður krapta til 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 18 


974 58. hugvekja. 


að standast áhlaup freistínganna? Innra hjá 
oss býr tregða til hins góða, tómlæti í að 
gegna vorum skyldum. Er nú trú yðar svo 
lifandi, að hún geti yfirbugað þessa tregðu og 
þetta tómlæti og gjört yður brennandi í and- 
anum, fjöruga til þess, sem gott er, og ái- 
vakra í Drottins þjónustu ? Innra hjá oss býr 
óstilling og bræði, sem vill fá oss til að hefna 
vor, þegar oss er eitthvað gjört á móti, 08 
til að launa illt með illu. Er nú trú yðar fær 
um að stöðva þessa bræði, og út rýma allri 
heipt úr hjörtum yðar, svo þér séuð „fúsir á 
að sættast við yðar mótstöðumenn meðan þer 
eruð enn á vegi með þeim, fúsir á að „blessa 
þá, sem yður bölva, gjöra þeim gott, sem yður 
hata, og biðja fyrir þeim, sem yður gjöra skaða 
og ofsækja yður (Matth. 5., 25.)? Innra hjá 
oss býr óþreyja, sem freistar vör til óánægju 
með vor eigin kjör og til að sjá ofsjónum 
yfir annara hlutskipti. Er nú trú yðar fær 
um að upp ræta þetta illgresi úr hjörtum yðar 
og gjöra yður ánægða með það, sem Drott- 
inn úthlutar yður? Innra hjá oss býr óstilling 
og óþolinmæði, sem freistar vor í mótlætinu 
til að mögla móti Drottins handleiðslu á oss. 
Getur nú trú yðar hjálpað yður til að út rýma 
þessari óstillingu og bera krossinn með þolin- 
mæði og undirgefni undir Guðs vilja? Innra 
hjá oss býr elska til heimsins og tímanlegra 
sæða, sem vill fá oss til að gleyma hinum 
andlegu og eilífu gæðum. Er nú trú yðar svo 
kröptug og lifandi, að hún geti sigrað heims- 


58. hugvekja. 215 


elskuna og látið yður mitt innan um verald- 
legar sýslanir hafa umgengni yðar á himnum? 
Sérhver sá, sem af alvöru og í auðmýkt prófar 
sjálfan sig, hlýtur að játa, að það vantar mikið 
á, að trú hans sé nógu sterk og lifandi, og 
allir höfum vér orsök til að biðja Guð að 
hjálpa vorri veiku trú; og hann mun vissu- 
lega bænheyra oss, þegar vér biðjum af hjarta 
og forðumst að saurga sálir vorar með vís- 
vitandi syndum. þá mun trú vor styrkjast og 
glæðast meir og meir, veita oss krapta til að 
umbera sorg og mæðu þessa lífs, og fylla 
hjörtu vor djörfúng, fögnuði og friði. Að vísu 
verða sanntrúaðir einnig að taka þátt í ókyr- 
leik og stríði þessa lífs; en það getur ekki 
rask aði þeirra sönnu gleði, því hún er ekki 
byggð á þessum heimi, heldur á Drottni, og 
getur því ekki haggast. Hinn sanatrúaði er 
Jafnan glaður í Guði < sínum; þegar honum geng- 
ur allt að óskum, þá gleðst hann af velgengn- 
inni og skoðar hana eins og náðargjöf, sem 
kemur hér að ofan frá föður ljósanna, og segir 
með Davíð: „Ég vil fagna og vera glaður af 
Þinni miskunsemi" (Sálm. 31., S.). Sé hann þar 
á mót sviptur meðlætinu og þjáningar og mót- 
læti sæki hann heim, þá segir hann hughraust- 
ur: „Drottinn gaf, Drottinn burttók; sé nafnið 

rottins vegsamað?'. Og þó þessi jörð verði 
honum sannkallaður táradalur, full af eymd 
Og andstreymi, þá veit hann, að hans borgar- 
Féttur er á himnum; þangað mænir hann aug- 
Um trúar og vonar, og álítur þjáningar þessa 

18? 


976 58. hugvekja. 


tíma léttvægar í samanburði við þá dýrð, sem 
hann á í vændum. 

Æ, Drottinn! gefðu oss öllum náð til þess 
að taka framförum í trúnni, svo hún beri hjá 
oss ávöxt í kærleika. Bænheyr það, eilífi 
kærleikans faðir! í Jesú nafni! Amen. 


59. hugvekja. 


Matth. 5., 17. Jesús sagði: „Ætlið ekki, að eg sé kom- 
inn til að af taka lögmálið og spámennina; til þess 
er eg ekki kominn, heldur til að fullkomna það." 


Þar eð maðurinn er Guðs handaverk og skyn- 
semigædd vera, er það sjálfsögð skylda hans 
að lifa samkvæmt Guðs vilja; og þegar Drott- 
inn skóp manninn í öndverðu, skóp hann hann 
í sinni mynd, og kveikti það ljós í sálu hans, 
sem átti að stjórna Öllum hans gjörðum; en 
við spillínguna depraðist þetta ljós, svo það 
gat ekki lengur vísað manninum þann veg, 
sem honum var ætlað að ganga til eilífs lífs: 
þá lét miskun Guðs rita það lögmál á stein- 
töflur, sem hann áður hafði ritað í vor hjörtu, 
og setti oss það þannig fyrir sjónir, svo það 
skyldi geta minnt oss á sjálfa oss. En Gyð- 
inga þjóðin, sem þetta lögmál var fengið ! 
hendur, aflagaði það aptur með röngum skiln- 
ingi. Þá sendi Guð sinn eingetinn son í fyll- 
ingu tímans, til að tvístra því villumyrkri, sem 
manna setningar höfðu hulið það í, og gefa 


59. hugvekja. Bs 


því aptur þá guðlegu fegurð, sem það í önd- 
verðu hafði; og þetta gjörði frelsari vor með 
því að eptir skilja oss sinn heilaga lærdóm 
og sitt heilaga dæmi, svo vér getum ekki leng- 
ur afsakað oss með vanþekkingu, þegar vér 
brjótum Guðs boðorð. það hlýtur líka hver 
Óspilltur maður að játa, sem upp alinn er í Jesú 
Krists heilögu trúarbrögðum, að hans boðorð 
eru ljós og auðskilin, og að það er einúngis 
spilling mannlegs hjarta , sem þau stundum 
þykja myrk og þúngskilin. Já, þau eru eins 
ljós og auðskilin, eins og þau eru vel löguð 
til að efla vora sönnu farsæld og fullnægja 
öllum hinum æðstu og mest umvarðandi þörf- 
um sálar vorrar. Ekkert á betur við eðli 
skynsemigæddrar skepnu, en þær dyggðir, 
sem Jesú trúarbrögð brýna fyrir oss; og vér 
finnum til þess í samvizku vorri, að þær girnd- 
ir, sem þau vara oss við, eru sú einasta or- 
sök til allrar vorrar ófarsældar, og að því 
meir sem vér fjarlægjumst Guðs heilaga lög- 
mál, því meir fjarlægjumst vér sannan hjart- 
ans frið og sálarrósemi. þetta finnur jafnvel 
Sá, sem ofurselur sig synidsamlegum girndum; 
honum tekst ekki, þó hann vili, að réttlæta 
sinn óreglulega lifnað fyrir sjálfum sér, og 
Guðs lögmál í hjarta hans mótmælir því 'lög- 
máli, sem er í hans limum og gjörir hann 
Ófarsælan, ef hann vill ekki hlýðnast því. 
Þannig hrífst maðurinn stundum af hatri og 
hefndargirni; en bráðum verður hann þess var, 
að þessi vonzkufulla ánægja er honum ekki 


278 59. hugvekja. 


eiginleg né mannlegu hjarta ásköpuð, og að 
það er að hegna sjálfum sér, að hata aðra; 
og þegar honum rennur reiðin, þá finnur hann, 
að hans náttúrlegu tilfinningar eru velvildar- 
fullar, og að Guð með mannelskunnar boðorði 
hefir ekki gjört annað, en slá á hina innstu 
og beztu strengi mannlegs hjarta og sætta oss 
við sjálfa oss. þó maðurinn ofurseli sig mun- 
aði og holdlegum girndum, þá verður hann 
þess þó bráðum var, að þessi óregla er ósam- 
kvæm hans sanna og rétta eðli, og að guðs- 
orð einúngis hefir haft hugarrósemi vora fyrir 
augum, með því að fyrirmuna oss allan saur- 
ugleik holdsins og andans. Þannig er öllum 
Guðs boðorðum varið; milli þeirra og mann- 
legs bjarta er óslítanda samband; þau eru öll 
byggð á nákvæmustu þekkingu á því, sem 
hreifir sér innra bjá oss; þau geyma í sér 
lækningu hinna dýpstu sára hjartans og styrkja 
og styðja vorar begtu tilfinningar. Að vísu 
getur maðurinn með langvinnum syndavana 
svoleiðis þaggað miður rödd samvizku sinnar 
og sljófgað sínar góðu tilfinningar, að hann 
um stund missi sjónar á sambandinu milli þeirra 
og Guðs heilaga lögmáls, og köllum vér slíkt 
sálarástand andvaraleysi og forherðingu; €n 
undir eins og hjarta hans verður snortið af 
guðlegri náð, svo hann fyrir alvöru fer að 
hugsa um eilífðina, þá opnast augu hans, svo 
hann sér sannleikann; eptir því sem girndir 
hans sefast, eptir því skýrist hans andlega 
sjón, og hann verður hissa á því, að girnd- 


59. hugvekja. 279 


irnar skuli svo lengi hafa villt sjónir fyrir 
sér. Guðs boðorð eru því ætíð eins ljós og 
eðlileg fyrir manninn; en það er sál hans, sem 
gengur út úr villunnar myrkrum, og augu 
Sálarinnar opnast, svo hún sér hið guðlega 
ljósið. „Að þessu er þannig varið, sjáum vér 
bezt af því, kærir bræður! að þegar girndirnar 
ekki villa sjónir fyrir oss, þá finnum vér, að 
lögmálið er heilagt og gott. Þó hinn ágjarni 
se blindur með tilliti til sinnar Óseðjandi aura- 
girndar, sér hann þó glöggt, hversu hegn- 
ingarverðir lestir metorðagirnd og munaðarlíti 
eru; og líkt er sælkeranum varið; þó hann 
afsaki sínar tilhneigingar, finnur hann þó, hve 
svívirðileg ágirndin er; og hinn metorðagjarni 
fyrirlítur iðjuleysi, svall og munaðarlífi. Af 
þessu sjáum vér, kærir bræður! að þegar 
maðurinn er sjálfur laus við einhverja girnd, 
þá fordæmir hann hana hjá öðrum, og honum 
þykir það boðorð gott og eðlilegt, sem tekur 
vara fyrir henni. 

Að breyta eptir Jesú heilaga lærdómi er 
því hinn einasti vegur til sannvar farsældar, 
bæði í þessu og öðru lífi; hann er ætlaður 
öllum mönnum, og hann á vel við alla menn 
í sérhverri stöðu og á sérhverjum aldri; 
hann þekkir hvorki fátækan né ríkan, voldug- 
an né vesælan, húsbónda né þjón, heldur 
erum vér allir eptir honum bræður og systur 
í Jesú Kristi, erfíngjar eilifs lífs og samarfar 
Jesú Krists; hann sameinar alla með kærleik- 
ans helga bandi, og þekkir ekki annan manna- 


280 59. hugvekja. 


mun en þann, sem er innifalinn í mismunandi 
trúrækni og guðsótta. 

Látum oss því, kærir bræður! ástunda að 
breyta rækilega eptir Jesú boðum; látum oss 
læra að temja vorar óstýrilátu girndir og 
leggja hapt á vorar syndsamlegu tilhneigingar, 
svo þær ekki leiði oss af dyggðanna vegi. 
0, Jesú! vertu oss jafnan nálægur með þínum 
anda; styrktu oss í freistingunum, svo vér 
ekki hrösum; vertu máttugur í vorum veik- 
leika, svo vér fáum vilja og krapta til að 
breyta eptir þínum heilögu boðum, og með 
því leita vorrar sönnu farsældar hér og síðar 
meir. Æ, tak þú þér sjálfur bústað í vorum 
breysku hjörtum, og leið þú oss við ljós 
þinna sáluhjálplegu orða gegnum lif og dauða 
til eilifs lífs og eilífrar sælu! Amen. 


60. hugvekja. 


Jak. 4., 21. „Meðtakið orðið með hógværð, sem í yður 
er gróðursett, það sem kröptugt er til að frelsa yðar 
sálir. 


Ekkert mannlegt orð hefir eins mikinn krapt 
í sér, til að sannfæra og vekja hjörtu vor, eins 
og guðsorð í heilagri ritníngu. Páll postuli 
segir, að það sé „kraptur Guðs til sáluhjálpar 
hverjum þeim, sem trúir“ (Rómv. 1., 46.); og 
að „af lögmálinu komi þekking syndarinnar“ 
(3.,20.); og postulinn Jakob líkir guðsorði við 


60. hugvekja. 281 


spegil, sem maðurinn geti skoðað sig í og 
lært að þekkja sjálfan sig" (1., 23.—24.). Það 
er líka víst, að guðsorð leyfir ekki manninum 
að draga sjálfan sig á tálar. Það segir öllum 
Sannleikann án nokkurs manngreinar álits. Sér- 
hver maður, á hvaða aldri og í hverri stöðu 
sem hann er, getur af því séð, hvernig hann 
er og hvernig hann að réttu lagi ætti að vera. 
Sá, sem því ekki þekkir bresti sína og yfir- 
Sjónir, er annaðhvort illa uppfræddur í guðs- 
orði, eða hann vill ekki heimfæra til sín annað 
úr því, en það sem honum fellur léttast; en 
sleppir hinu, sem heimtar af honum áreynslu 
og sjálfsafneitun. Hvað stoðar þig það, kristinn 

maður! þó þú æfir einhverja dyggð, ef þú 
jafnframt heldur áfram í þeim syndum, sem 
þú ert hneigður fyrir? Hvað gagnar þér það, 
til dæmis, þó þú sért greiðvikinn og góðgjörð- 
asamur, ef þú ekki hirðir um, að einsi og 
betra hjarta þitt og láta á móti sjálfum þér? 
Sé hjartað saurugt og óhreint, þá er ekki við 
því að búast, að þeir ávextir séu góðir, sem 
þaðan spretta, því ,rotið tré getur ekki borið 
góðan ávöxt." Sannarlega þurfum vér að biðja 
Guð fyrirgefningar, ekki einúngis á syndum 
vorum, heldur og á vorum svo kölluðu góð- 
verkum; því margar gjörðir vorar, sem að 
ytra áliti sýnast góðar, verða syndsamlegar, 
af því þær spretta af "óhreinum hvötum, eða 
eru gjörðar í einhverjum eigingjörnum tilgangi; 
og margar þær dyggðir, sem mikið ber á í 
heimsitis augum, eru-næsta Ískyggilegar, af 


282 60. hugvekja. 


því þær lýsa fordild og hégómadýrð. Já, sumar 
syndir geta tekið á sig dyggðanna útlit og yfir- 
bragð. þess vegna ert þú aldrei of kost- 
gæfinn í því, að bera þig og breytni þina 
saman við guðsorð og frelsara þíns heilaga 
líferni, og aldrei nógu harður við sjálfan þig. 
Æl oss hættir öllum meira eða minna við 
því, að fara of mjög eptir dómum og áliti 
veraldarinnar, en of litið eptir því, hvað guðs- 
orð og lausnarans heilaga eptirdæmi brýna 
fyrir oss. Vér gjörum það, sem er samkvæmt 
girndum vorum og tilhneigingum; vér viljum 
gjöra heiminum til geðs og látum oss stjórna 
af ýmsum hleypidómum, áður en oss kemur 
til hugar að ávinna oss Drottins velþóknun. 
Æ, hvílík fásinna er þetta! Rannsaka þú því 
sjálfan þig hlutdrægnislaust, kristinn maður! 
Vertu strangur við sjálfan þig og varastu að 
fegra yfirsjónir þínar; láttu ekki neitt af því 
eptir þér, sem þú bannar öðrum; vak þú gaum- 
gæfilega yfir hugrenningum og tilfinníngum 
þínum; aðgreindu yfirskyn frá sannleika, 
hræsni frá hreinskilni; spyr þú sjálfan þig að, 
hvort þú gjörir verk þín vegna þín sjálfs, eða 
vegna Guðs; hvort þú gjörir þau af eigingirni 
og í ábata von, eða af elsku til Drottins og 
hlýðni við hann? Enginn hlutur er meir áríð- 
andi fyrir oss en að læta að þekkja sjálfa 
oss, því undir þessari sjálfsþekkingu er iðrun 
vor og lífernisbetrun komin. Sá, sem þekkir 
sjálfan sig rétt, mun komast að raun um, áð 
vor beztu verk eru ófullkomin, og verða var 


60. hugvekja. 283 


Við eigingirni jafnvel þar, sem vér hugðum 
að sýna sjálfsafneitun, og héldum, að vili vor 
væri hreinn og góður. Og þessi þekking á 
Sjálfum þér og breyskleika þínum mun vekja 
hrygeð eptir Guði í hjarta þínu, og koma þér 
til að biðja Guð í Jesú nafni um fyrirgefn- 
Íngu synda þinna. En það er næsta erfitt að 
komast til þessarar þekkingar á sinni eigin 
spillingu, af því léttúð og veraldlegt hugarfar, 
drambsemi og hégómadýrð blindar augu vor; 
Já, oss væri það alls ekki mögulegt, ef Guð 
kæmi oss ekki til hjálpar og léti sinn anda 
Vekja samvizkur vorar. Stundum vekur hann 
hugarhræríngar í vorum hjörtum, sem vér ekki 
vitum, hvaðan koma, „eins og þegar vindurinn 
blæs hvar sem hann vill og vér heyrum hans 
þvt, en vitum ekki, hvaðan hann kemur, eða 
hvort hann fer" (Jóh.3., 8.); en einkum vekur 
hann oss með sínu orði, „sem er lifandi og 
kröptugt og beittara hverju tvieggjuðu sverði, 
og þrengir sér milli sálar og anda, liðamóta 
0g mergjar, og dæmir þánka og bjartans hug- 
Tenningar" (Hebr. 4., 13.). Guðsorð talar um 
esyndina, réttlætið og dóminn," og ef vér ekki 
mótstöndum þess verkunum, heldur meðtökum 
það með hógværð, eins og postulinn að orði 
kemst, það er að skilja: heyrum það með 
andakt og erum fúsir á að heimfæra það með 
hreinskilni upp á vort eigið sálarástand: þá 
mun það vekja bjá oss rétta þekkingu á sjálf- 
um oss og sýna oss, að vér höfum ekkert að 
Stæra oss af, heldur megum í auðmýkt taka 


284 60. hugvekja. 


undir með Davíð og segja: „þér, já þér, Guð 
minn! hefi eg á móti Íratið og aðhafzt hið 
illa fyrir þinni augsýn." þessi auðmjúka viður- 
kenning hjartans er hið fyrsta stig á vorum 
sáluhjálparvegi, og ef vér nú leyfum guðsorði 
að leiða oss áfram á þessum vegi, þá munum 
vér reyna, að það „er kröptugt til að frelsa 
sálir vorar." Þegar þrumurödd lögmálsins er 
búin að vekja oss og sýna oss vora syndasekt 
og hversu sakfallnir vér erum fyrir Guði: þá 
fer hin blíða rödd guðlegrar náðar að ávarpa 
oss, og bjóða oss að flýja til hins eilífa misk- 
unsemdanna föður, flýja að Jesú krossi og 
tileinka oss hans friðþægjandi kærleika. Og 
þegar vér í trúnni umföðmum frelsarann og 
trúum því, að fyrir hans skuld séu oss allar 
vorar syndir fyrirgefnar, þegar ótti og kvíði 
hverfur úr vorum hjörtum og þan í þess stað 
fyllast friði, fögnuði og djörfúng: þá hneigjast 
þau í elskunni "til Drottins, sem elskaði oss 
og miskunaði sig yfir oss, svo vér ekki framar 
viljum lifa sjálfum oss, heldur honum, sent 
fyrir oss er dáinn og upp risinn, og getunt 
tekið oss þessi orð postulans í munn: u8v0 
lifi eg ekki framar, heldur lifir Kristar í mör" 
(Gal. 2 2., 20.). Þannig er guðsorð kröptugt til 
að frelsa sálir vorar, ef vér meðtökum það 
með hógværð. það lætur oss reyna krapt 
komandi aldar, kemur oss fyrir helgun lifern- 
'isins Í samfélag við Guð og vorn frelsara, og 
kveikir hjá oss þegar hör í lífi hið æðra 08 
eilífa líf; því „eilíft líf byrjar hver sá hér, 


60. hugvekja. 285 


hreina iðrun sem gjörði." Meðtökum því guðs- 
orð með högværð; heimfærum það til sjálfra 
Vor með auðmýkt og trúnaðartrausti; hlýðum 
þess áminningum, treystum þess fyrirheitum. 
Virztu, góði Guð! að ávaxta þitt orð í vorum 
hjörtum, svo það geti frelsað sálir vorar. 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


6l. hugvekja. 


1. Tímóth. 4., 8. „Guðræknin er til alls nytsamleg, 
og hefir fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið til- 
komanda.? 


Engum, sem ekki er vantrúaður og sem ekki 
lifir án Guðs í heiminum, kemur til hugar, að 
efast um það, að guðræknin hafi fyrirheit fyrir 
hið tilkomanda líf, og að guðhræddir þá 
muni verða eiliflega sælir; en hitt getur mörg- 
um ekki skilizt, að guðræknin einnig hafi fyrir- 
heit fyrir þetta lif, og að hún gjöri manninn 
Þegar hér í lífi farsælan, því þeim sýnist 
reynslan benda til hins gagnstæða, og að 
dyggðugir og guðhræddir menn eigi hér ein- 
att við bág kjör að búa og séu ýmsum eymd- 
um hlaðnir; en heimsins börn þar á mót lifi 
Í mestu velgengni og sælu. En þegar vér 
Sætum betur að, kærir bræður! munum vér 
komast að raun um, að guðsbörn eru þegar 
hér í lífi langtum farsælli í raun og veru, en 


286 61. hugvekja. 


heimsins börn. Sorgir vorar hafa einatt upp- 
tök sín frá villu vorri, og vér erum ekki sann- 
arlega ófarsælir, nema af því vér metum ekki 
rétt hið sannarlega góða og hið sannarlega 
illa. Guðsbörn, sem eru ljóssins börn, eru 
upplýstari í þessu efni en heimsins börn, 08 
þetta andlega ljós, sem leiðréttir dóma þeirra, 
linar og sorgir þeirra, og trúin, sem sýnir 
þeim heiminn eins og hann er, lætur þeim 
verða það til huggunar og gleði, sem heims- 
ins börnum er til angurs og ama. Hvert sem 
sanniðrandi maður rennir augum sínum, hvort 
heldur það er til hins umliðna, hins yfirstand- 
anda eða hins ókomna tíma, þá verður allt til 
að hugga hann, styrkja hann í þeim ásetningi, 
að halda áfram á dyggðanna vegi og gjörð 
hann langtum farsælli en hinn, sem iðrunar“ 
laust heldur áfram í syndunum. Hinn iðrun- 
arlausi syndari getur þó ekki komizt hjá því 
einstöku sinnum að hugsa til sinnar undan- 
förnu breytni, og þessi tilhugsun þreytir hann, 
óspekir hjarta hans og, ef til vill, kemur ótta að 
honum; hann sér, hvernig hann hefir fyrirlitið 
Guðs náð, hrundið hans áhrifum frá sér og varið 
illa þeim góðu eiginlegleikum, sem Drottinn 
hafði gefið honum. Hann má því ekki renna 
augum sínum til hins umliðna, því það“ truflar 
ánægju hans; öll hans farsæld er komin undir 
augnablikinu, sem yfirstendur, og til að geta verið 
farsæll, verður hann að forðast alla umhugsun; 
til þess að geta verið rólegur, verður hann, 
eins og skynlaus skepna, að láta sig leiða 2 


61. hugvekja. 287 


útvortis áhrifum og blindum fýsnum. En þegar 
hann á milli raknar við úr þessu roti, þá er 
hann næsta ófarsæll, þá stendur hann ein- 
mana, yfirgefinn af öllum, nema samvizkunni 
og syndum sínum. þar á mót hefir sanniðr- 
andi maður gleði af því, að hugsa til hins 
umliðna. Að sönnu hlýtur endurminning synda 
hans og yfirsjóna að vekja hjá honum blygðun 
og hryggðartár; en hann finnur huggun í 
tárum sinum og í hryggð sinni; því um leið 
og hann hugsar til synda sinna, endurminnist 
hann Guðs náðar og miskunar, sem leiddi bann 
svo dásamlega á iðrunarinnar veg, sem vakti 
hann með svo áþreifanlegum bendingum, frels- 
aði hann svo opt úr hættunum og leitaðist á 
allan hátt við að snúa hjarta hans til himins- 
ins. Þessi tilhugsun, kærir bræður! veitir 
hinum guðhrædda frið og huggun, og hann 
þakkar Guði af öllu bjarta fyrir þá óendan- 
legu náð og miskunsemi, sem hann hefir fengið 
að reyna; og þegar hann nú rennir augunum 
kríng um sig til yfirstandandi tímans, þá finnur 
hann einnig, að guðræknin hefir fyrirheit, 
ekki einúngis fyrir hið tilkomanda, heldur og 
fyrir þetta líf. Hann sér, að heimurinn lieg- 
ur í hinu vonda, að heimsins börn velkjast í 
áhyggjum og sorgum þessa lífs, að þau eiga 
1 ófriði og lifa í þrældómi veraldlegra girnda, 
Sem steypa þeim í ógæfu og glötun. þessi 
Sjón vekur hjá honum alvarlegar, en jafnframt 
Sleðiríkar hugleiðingar.  Óstöðugleiki stund- 
legra hluta, sem er hið mesta mein heimsins 


288 61. hugvekja. 


barna, lyptir huga hins guðhrædda upp yfir 
þetta jarðneska líf, og kennir honum að festa 
ekki hjarta sitt við þessa hverfulu og endan- 
legu hluti, heldur safna sér fjársjóðum á himn- 
um, sem hvorki mölur né ryð fær grandað. 
Vanþakklæti og rangsleitni heimsins, sem gjörir 
heimsins börn óánægð og ófarsæl, angrar ekki 
guðsbörn, því þegar þau þjóna Drottni, byggja 
þau ekki gæfuvon sina á heiminum, heldur 
setja þau alla von sína til Guðs, og þessi 
von getur aldrei brugðizt; heimsins lof og 
last liggur þeim í léttu rúmi, þegar þau vita 
sig í náð hjá Guði; frá honum stígur friður 
og rósemi niður í hjörtu þeirra og gjörir þau 
sannfarsæl. Ó, að heimsins börn þekktu guð- 
rækninnar sanna eðli, og hve sælufullt og inn- 
dælt það er að þjóna Guði; ó, að þau vissu, 
hvað til þeirra friðar og farsældar heyrir! — 
En það er hulið fyrir þeirra augum. þegar 
hinn guðhræddi snýr huga sínum fram á leið 
og hugsar til ókomna tímans, finnur hann til 
huggunar og gleði, en iðrunarlaus syndari til 
sífelds og leynilegs kvíða. Sá guðhræddi 
huggar sig við Guðs náðarriku fyrirheit 08 
bíður vonglaður þeirrar stundar, að hann fái 
að flytja héðan á fund frelsara sins, í félag 
útvaldra, þar sem allir eru alsælir í hinum 
eilífa kærleika. Þessar hugleiðíngar eru þv! 
huggunarfyllri fyrir hinn guðhrædda mann, sem 
þær eru byggðar á kærleikseðli hins alsanna 
Guðs, sem ekki getur afneitað sjálfum sér 
Þessa huggun hefir hinn guðhræddi hér í líf, 


61. hugvekja. 289 


og hversu óttalegt er það þá ekki, kærir 
bræður! að lifa án Guðs, undir yfirráðum synd- 
arinnar, án nokkurrar sannrar gleði, í ófriði 
við sjálfan sig og aðra, án þess að geta notið 
huggunar af bæninni og Guðs náðarmeðulum, 
og án vonar um eilífa sáluhjálp. O, Guð al- 
máttugur! hvernig er þá mönnunum varið, að 
þeir skuli alla æfi eiga í stríði við sjálfa sig, 
vilja vera farsælir, en vilja þó ekki ganga 
sælunnar veg; finna til ófarsældarinnar, en þó 
aðhyllast hana; þekkja hina sönnu sælu, en 
hafna henni? Ef þér því vilið verða farsælir, 
og það þegar hér í lífi, þá kappkostið að lifa 
kristilega og guðrækilega, því guðræknin hefir 
fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið tilkom- 
anda: hún felur í sér sanna farsæld, sem 
heimsins börn ekki þekkja. Látið það ekki 
fæla yður, þó yfirbragð hennar stundum kunni 
að sýnast alvarlegt, því þó þér sjáið guðs- 
börn tárfella, þá sjáið þér ekki þá ósýnilegu 
hönd, sem þerrar tárin af augum þeirra; þó 
þér sjáið þeirra breyska eðli andvarpa undir 
krossi iðrunarinnar, þá sjáið þér ekki, hvernig 
Guðs náð styrkir þau og veitir þeim nýja 
krapta, svo þeim finnst Jesú ok inndælt og 
hans byrði létt. Já, guðhræddir eru sælir í 
lífi og dauða. Ó, Guð! gefðu, að það verði 
vort hlutskipti í Jesú nafni. Amen. 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 19 


290 


62. hugvekja. 


1. Pét. 2., 21. „Kristur hefir oss eptirdæmi eptirlátið, 
svo að vér skyldum feta í hans fótspor.'' 


Það sem einkum er einkennilegt við vor krist- 
ilegu trúarbrögð er kenningin um lausnara 
vorn sem Guðsson og frelsara mannkynsins, 
og eins þau dásemdarverk, sem hann gjörði 
af sínu eigin guðlega almætti. En það sem 
þó sér í lagi aðgreinir Jesúm frá öllum öðr- 
um og gjörir hann svo óvenjulega miklu æðri 
en alla spekinga, alla guðlega sendiboða, spá- 
menn og postula, er það, að þeirra líferni 
var syndugt og ófullkomið, en hans þar á mót 
var hreint og heilagt. Hann drýgði aldrei 
nokkra synd, og í hans munni voru ekki svik 
fundin. Hann er sá einasti, sem hefir verið 
heilagur á þessari jörðu; hann og faðirinn voru 
eitt, og það var hans matur og drykkur að 
gjöra föðursins vilja. Hann var freistaður á 
allan hátt, eins og vér, en þó án syndar, og 
þess vegna er hann sá æðsti prestur, sem vér 
þurftum við, heilagur og flekklaus, fráskilinn 
syndurum og hærri en himininn. Að því leyti 
sem Jesús var hinn eilífi sonur föðursins, og 
að því leyti sem hann hafði guðlegt vald til 
að gjöra kraptaverk, getum vér ekki breytt 
eptir honum; en þó „hefir hann oss eptirdæmi 
eptirlátið, svo að vér skyldum feta í hans fót- 
spor". Aldrei hefir hann sagt eða boðið neitt, 
sem hann ekki sjálfur gjörði, og sérhvert boð- 
orð, sem fram gekk af hans munni, er orðið 


62. hugvekja. 291 


að eptirdæmi í hans lífi. Hið dauða lögmál, 
sem ritað var á steintöflur, er í honum orðið 
lifandi; boðorðin standa nú ekki lengur á 
stangli, heldur spretta þau út úr Kristi sjálfum, 
sem lifandi blóm á þessu lífsins tré. Lög- 
málið spratt sjálfkrafa upp úr hans guðlegu 
Sjálfsafvitund, því hann var uppspretta lögmáls- 
ins, og hafði Guðs vilja, sem er rót allra 
boðorðanna, í sjálfum sér. Þess vegna verður 
sérhver sá, sem vill breyta eptir Guðs boð- 
um, að fylgja lausnara sínum og höndla Guðs 
Vilja í honum. Með flekkleysi sínu og heilag- 
leika hefir hann hreinsað og styrkt vort breyska 
og syndumspillta eðli, og lypt því upp til 
tignar og vegsemdar. Með sínu heilaga líferni 
hefir hann sett oss lifandi fyrir sjónir, hvernig 
vér eigum að vera, og „hver, sem segist vera 
honum stöðuglega sameinaður, honum ber að 
breyta eins og hann breytti" (1. Jóh. 2., 6.). 
Af því hann var heilagur, þá var hann sínum 
himneska föður velþóknanlegur, og enn eru 
þeir allir honum velþóknanlegir, sem leitast 
við að líkjast frelsara sínum; já, hans líferni eig- 
um vör að lifa; hans líf á að vera vort líf. 
Eins og hann lítilækkaði sig, eins ber oss 
einnig að auðmýkja oss; eins og hann lét 
Skírast, eins eigum vér og að skírast í „end- 
urfæðingarlauginni og endurnýjúngu heilags 
anda"; eins og hann var krossfestur, eins 
eigum vér einnig að krossfesta holdið með 
þess girndum og tilhneigíngum; eins og hann 
dó, eins eigum vér líka að deyja heiminum 
19“ 


292 62. hugvekja. 


og syndinni, og eins og hann uppreis frá 
dauðum, eins eigum vér að ganga í nýju 
líferni. Eins og hann uppsté til himins, eins 
á líka vor umgengni að vera á himnum, og 
eins og hann situr við föðursins hægri hlið, 
eins mun hann og síðan setja oss sér til hægri 
handar, þegar hann kemur að dæma lifendur 
og dauða, ef vér hér í lífi reynumst honum 
trúir og ástundum að líkjast honum. 

Prófum oss nú sjálfa, kristnir menn! Höfum 
vér Jesú Krists dæmi og hans heilaga liferni 
oss jafnan fyrir augum? Höfum vér af honum 
lært auðmýkt og undirgefni undir Guðs vilja? 
Höfum vér af honum lært að stjórna vorum 
syndsamlegu girndum og láta á móti sjálf 
um oss, þegar Drottinn heimtar það af oss? 
Höfum vér af honum lært þakklátsemi við 
Guð í meðlætinu, stöðuglyndi og þolinmæði í 
mótlætinu? Höfum vér af honum lært, að út 
hella iðulega hjörtum vorum fyrir Guði í bæn- 
inni og treysta honum einum? Höfum vér af 
honum lært, að elska Guð umfram alla hluti, 
og vera honum stöðuglega sameinaðir? Höfum 
vér af honum lært mannelsku, sáttgirni, um- 
burðarlyndi og meðaumkunarsemi? Og ef vér 
með hreinskilni rannsökum vort umliðna líf og 
vort sálarástand, megum vér þá ekki með 
blygðun viðurkenna, að vér höfum allt of lítið 
hirt um að feta í fótspor lausnara vors. Hans 
fótspor liggja um hinn þrönga veg, sem til 
lífsins leiðir; en vér höfum hlaupið út á hinn 
breiða veginn, sem liggur til glötanarinnar og 


62. hugvekja. 293 


dauðans. Megum vér ekki með blygðun játa, 
að vér höfum verið fúsari á að fylgja vorum 
spilltu girndum og heimsins tillokkunum en 
honum; að vör höfum haft meiri áhuga á öllu 
því, sem heyrir til þessa stundlega lífs, en á 
hinu, sem viðvíkur eilífðinni og vorum sálu- 
hjálparefnum, og sem vér einúngis getum lært 
af honum, sem hefir orð hins eilífa lífsins. 
Æ, hversu ólíkir erum vér þó frelsara vor- 
um; hversu veikir fyrir í freistíngunum, tregir 
til sjálfsafneitunar, hrokafullir og vanþakklátir 
í meðlætinu, óþolinmóðir og möglunarfullir í 
mótlætinu, kærleikslansir við Guð og menn, 
Ósáttgjarnir og heiptræknir, þegar oss er eitt- 
hvað gjört á móti! Já, vort hugarfar og hátta- 
lag lýsir því, „að bið sama lunderni býr ekki 
í oss, sem bjó í Jesú Kristi", heldur þvert á 
mót það hið veraldlega hugarfar, sem er óvin- 
átta gegn Guði. Æ, góði himneski frelsari! 
líttu til vor í náð og miskunsemi; líttu til vor 
með þínu guðdómlega augnatilliti, svo vér, 
eins og Pétur lærisveinn þinn, göngum út og 
grátum beisklega; göngum út úr solli heims- 
ins og syndarinnar þjónustu, og fellum heit 
iðrunartár fyrir vort tómlæti í að fylgja þér 
og feta í þín fótspor; og þegar hið stundlega 
blindar svo angu vor, að vör ætlum að missa 
sjónar á þér: æ, skildu þá ekki við oss, heldur 
réttu oss þína miskunar hönd og leiddu oss 
aptur á lífsins veg; „ef vér hrösum, þá styð 
þú oss, ef vér föllum, þá reis þú oss á fætur 
aptur"! Láttu það verða vora æðstu unun, að 


294 62. hugvekja. 


hugsa um þig og þína óumræðilegu elsku til 
vor, syndugra manna, svo vér lens að þekkja 
„dýpt og hæð þíns kærleika? eg verðum gagn- 
teknir af elskunni til þín og löngun eptir "að 
feta í þín fótspor og sameinast þér í lífi og 
dauða! Amen. 


63. hugvekja. 


Matth. 11., 29. „Lærið af mér, því eg em hógvær og 
af hjarta lítilátur." 


Ekkert getur auðmýkt og litilækkað oss eins 
og hógværð Guðs eingetna sonar. Alltaf var 
hann sér þess meðvitandi, hver og hvílíkur 
hann var, hvaðan hann var kominn og hvert hann 
fór, hvílíka dýrð hann hafði haft áður en heim- 
urinn var til, og hvílíka dýrð hann aptur átti Í 
vændum bjá sínum himneska föður. Hann þekkti 
til fulls mismuninn á sér og syndugum mönnum; 
en þó var hjarta hans fullt af sannarlegri 
hógværð, og hann gat með sanni sagt: „eg em 
hógvær og af hjarta lítilátur. Hans g gjörvalla 
líf var vottur um hans auðmýkt og lítilæti: 
og um þetta sannfærumt vér, hvort heldur 
vör gætum að breytni hans við tollheimtumenn 
og bersynduga, eða við lærisveinana, hverra 
fætur hann þvoði; hvort heldur vér virðum 
fyrir. oss hlýðni hans við foreldra sína, eða 
miskunsemi hans við alla þjáða og nauðstadda: 
hvort heldur vér heyrum hann segja við hið 
ríka úngmenni: „hví kallar þú mig góðan? 


63. hugvekja. 295 


enginn er góður nema Guð einn", eða bjóða 
Faríseunum að sýna yfirvöldunum hlýðni og 
undirgefni. Ætíð og alstaðar sýndi hann auð- 
mýkt, hógværð og litilæti, og seinast á kross- 
inum fól hann í auðmýkt sinn anda í hendur 
sins himneska föður. Eins og spilling vor 
byrjaði með drambseminni, þannig byrjaði og 
sáluhjálp vor með auðmýktinni, því frelsarinn 
byrjaði sitt endurlausnarverk með því að líiti- 
lækka sjálfan sig. Þess vegna segir og Páll 
postuli með réttu: „Látið sama lunderni vera 
í yður, sem var í Jesú Kristi; hver, þó hann 
væri Guðs eptirmynd, miklaðist ekki af því, 
að hann var Guði líkur, heldur lítilækkaði 
sjálfan sig, gjörðist þjónn, varð mönnum líkur 
og að útvortis hætti sem maður. Hann liti- 
lækkaði sig sjálfan og var hlýðinn allt fram 
Í dauðann „ já, fram í dauðann á krossinum“ 
(Filipp. 2., 5.—8.).  Ó, hvað aumur og synd- 
ugur maður má fyrirverða sig fyrir dramb- 
semi sína, þegar hann hefir þetta heilaga auð- 
mýktar og hógværðar dæmi fyrir augum sér! 
Hvergi getur hann eins og við Jesú fætur 
lært sanna auðmýkt og hjartanlegt lítilæti, 
undirgefni undir Guðs vilja og sjálfsafneitun. 
Lærið því af frelsaranum auðmýkt fyrir Guði, 
hjartanlega hógværð og lítilæti við aðra menn. 
Hann, sem var heilagur og án syndar, auð- 
mýkti sig þó fyrir sínum himneska föður, og 
ættum vér þá ekki, aumar og syndugar mann- 
skepnur, að auðmýkja oss fyrir almáttugum 
og heilögum Guði? Ættum vér ekki, vesalir 


296 63. hugvekja. 


jarðar ormar, að skríða flatir í duptinu fram 
fyrir auglit hins eilífa alheims stjórnara, hins 
almáttuga skapara himins og jarðar? Hann, 
sem er „ljómi Guðs dýrðar og ímynd hans 
veru“, íklæddist voru holdi af himneskum kær- 
leika, og kom í heiminn, ekki til að láta þjóna 
sér, heldur til að þjóna öðrum, ekki til að 
dæma heiminn, heldur til að frelsa hann, til 
að frelsa oss frá eilífum dauða; og ættum 
vér þá ekki að vera hógværir og lítilátir af 
hjarta við bræður vora, sem eru eins dýru 
verði keyptir og vér og eins og vér erfingjar 
eilifs hfs? Sái sem ekki stundar litilæti og 
hógværð, getur ekki kallað sig Jesú lærisvein. 
En þess ber oss að gæta, að hógværðin er 
ekki innifalin í tilfinningarleysi fyrir því, sem 
rétt er og rangt; vér eigum að hata syndina, en 
elska vorn breyska bróður og biðja Guð fyrir 
honum; þegar sannleiki og "lyggð er fótum 
troðin, eigum vér að sýna helga reiði og al- 
vörugefni; en þessi reiði og alvörugefni eiga 
að spretta af elsku til náúngans og umhyggju 
fyrir hans eilífu farsæld. En hversu erfitt 
veitir það ekki, að þræða ætið hinn rétta veg 

þessu efni! Hve mjög hættir mönnunum 
ekki við því, að villast á annanhvorn bóginn 
og fara of langt, annaðhvort í ákafa og vand- 
lætíngasemi, eða í afskiptaleysi af Guðs dýrð! 
Hvernig á eg þá að læra að gæta hins rétta 
og hafa frið við alla menn, svo mikið sem Í 
minu valdi stendur? Hvernig get eg fengið 
stillt og blítt og hógvært hjartalag? Hvernig 


63. hugvekja. 297 


get eg fengið þá hugarrósemi og þann bjart- 
ans frið, sem sprettur af guðræknu og auð- 
mjúku hugarfari ? Eitthvert hið bezta ráð til 
þessa er, að rifja Jafnaðarlega upp með sér þessi 
orð postulans: „Af náð eruð þér frelsaðir fyrir 
trúna, og það er ekki yður að þakka, heldur 
er það Guðs gjöf" (Efes. 2., 8.). Sá, sem ætið 
hefir þessi orð í fersku minni, sá sem er gagn- 
tekinn og hrærður af þeim sannleika, að vér 
erum allir stórsyndarar og begningarverðir í 
Guðs heilaga augliti, og að vér allir eigum 
það hans eilífu náð og miskunsemi að þakka, 
að vér erum teknir inn í hans ríki, inn í tölu 
hans barna og erum orðnir erfingjar eilifs lífs 
eptir voninni: þessarar dýrmætu náðargjafar í 
Drottni vorum, Jesú Kristi; sá sem er gagn- 
tekinn og hrærður af þessum sannleika, hlýtur 
og að verða gagntekinn og hrærður af þakk- 
læti við Guð og frelsara sinn; gagntekinn og 
hrærður af innilegustu auðmýktar tilfinningum; 
hann hlýtur að finna til síns eigin óverðugleika 
og að hann er minni allri Guðs miskunsemi 
og trúfesti; en þegar hann finnur til þessa, 
þá sér hann, að hann ekki hefir neitt tilefni 
til að hrokast upp eða lítilsvirða bræður sína, 
því hann hefir eins og þeir þegið miskun af 
Drottni og er eins og þeir náðarþurfi. 

Ef vér viljum breyta eptir frelsara vorum, 
þá verðum vér að vera auðmjúkir og lítilátir 
af hjarta. Að gjöra sér upp auðmýkt og 
lítilæti er andstyggileg hræsnistegund; það er 
„að hafa yfirskyn guðhræðslunnar, en afneita 


298 63. hugvekja. 


hennar krapti." Allar dyggðir verða að koma 
frá hjartanu, því Guð lítur á hjartalagið; hann 
fer ekki eptir hinu ytra, heldur því sem inni 
fyrir býr. þess vegna verðum vér að ástunda 
að hreinsa björtu vor, ástunda að verða hrein- 
hjartaðir og út rýma þaðan öllum sjálfsþótta 
og eigingirni. En, æ! vér megnum ekkert 
án þinnar hjálpar, bimneski, gæzkuriki faðir! 
Skapa þú í oss hreint bjarta; láttu oss aldrei 
gleyma þinni náð og miskunsemi; láttu þessa 
endurminníngu vekja þakklæti við þig og elsku til 
þín í vorum hjörtum ; en þar sem elskan til þin 
er, þar er líka elska til náúngans, og af þess- 
ari elsku sprettur hin sanna hógværð og lítilæti. 

uSann-auðmjúku, Guð! mig gæði 

geði helgur andi þinn, 

hvern dag vel svo hugsa næði 

um hrösun, vansa' og breyskleik minn: 

að eg blygðist æ fyrir þér, 

einn sem hjörtun manna sér, 

og náð skærri þakki þinni 

það gott allt mér hlotnast kynni!" Amen. 

(Messus. b. 193.) 


64. hugvekja. 
4. þessal. 5., 17. „Biðið óaflátanlega !' 


Einhver hin ófarsælasta afleiðing syndarinnar 
er án efa tregða vor og tómlæti í að Þiðja 
Guð. Hefði áð haldið sakleysi sínu, þá 
hefði það verið hans æðsta unaðsemd, að tala 


64. hugvekja. 299 


við Drottinn; allir hlatir hefðu þá gefið honum 
tilefni til að hugleiða hans dásemdir, og áhrif 
skilningarvitanna hefðu aldrei komið honum til 
að fjarlægast Guð eða gleyma honum, því þau 
hefðu þá staðið undir yfirráðum skynseminnar; 
Já, allt vort líf hefði þá verið einlæg skoðun 
sannleikans, og vér hefðum leitað allrar sælu 
Vorrar í samfélaginu við Guð. En þessi óbeit 
vor og tregða í að biðja Guð er þó ekki svo 
tótgróin í hjörtum vorum, að vér ekki með 
Guðs hjálp getum upprætt þetta illgresi þaðan, 
ef vér kostum alvarlega kapps um það. Þér 
kvartið yfir því, kærir bræður! að hjörtu yðar 
Séu svo dauð og dofin, að bæn yðar verði 
köld og snúist upp í hégómlegar hugsanir. 
En hvernig getið þér ætlazt til, að hjörtu yðar 
hafi geðþekkni á himneskum efnum, þegar þau 
eru full af veraldlegum hugsunum, af áhyggjum 
og sorgum þessa lífs, af elsku til heimsins og 
€igingirni ? þetta er ómögulegt, því elskan 
til Guðs getur ekki búið þar, sem elska til 
heimsins er fyrir. Hafið þér ekki sjálfir reynt 
Það, að þá daga sem þér höfðuð meira gát á 
Sjálfum yður og létuð eitthvað á móti yður, 
þá daga sem þér stjórnuðuð geði yðar eða 
Sigruðuð einhverja syndsamlega freistíngu, þá 
Sátuð þér beðið Guð með meiri hugarrósemi, 
og höfðuð af því meiri huggun og gleði en 
endrarnær? Þegar því Jesús býður oss að 
biðja, þá byrjar hann með því, að segja oss 
að vaka (Matth. 26., 41.). Hann vill vekja 
€ptirtekt vora á því, að árveknin er nauðsyn- 


300 64. hugvekja. 


legur undirbúningur undir bænina, og að vér 
ekki getum fengið geðþekkni á bænaiðjunni, 
né huggun af henni, nema vér vökum yfir 
sjálfum oss. Það er að vísu satt, að ef vér 
ekki biðjum Guð, getum vör ekki vakað yfir 
sjálfum oss, né lifað guðrækilega; en hitt er 
allt að einu víst, að ef vör ekki ástundum að 
hafa þá árvekni, sem til helgunar leiðir, þá 
getum vér aldrei fengið geðþekkni á að biðja 
Guð, eða sanna huggun af því. AF þessu er 
það nú auðséð, að ef vér festum huga vorn 
og hjörtu við heiminn og þá hluti, sem í honum 
eru, þá vekur það hjá oss óbeit á bæninni, 
kælir hjörtu vor, veiklar trú vora, tvístrar huga 
vorum og truflar hann; og með því nú bænin 
er skilyrði fyrir sáluhjálp vorri, þá getur ekki 
það hugarfar og það líferni, sem er bæninni 
til fyrirstöðu, leitt oss til sáluhjálpar. Það sem 
enn fremur gjörir oss svo trega til bænarinnar, 
er það, að vér biðjum svo sjaldan. „Biðið 
óaflátanlega," segir postulinn; það er eina ráðið 
til þess, að geta öðlazt hugarrósemi, sem ekki 
fæst allt í einu, heldur smám saman; það er 
eina ráðið til þessi að geta út rýmt hégóm- 
legum hugsunum úr hjörtum vorum og tvístrað 
þeim villumyrkrum, sem einatt villa sjónir 
fyrir sálu vorri, þegar vér ætlum að biðja Guð. 
Vér verðum líka að verða Guði handgengnir, 
til þess að geta fengið geðþekkni á bæninni. 
Ef þér biðið sjaldan, kærir bræður! þá verðið 
þér Guði alltaf ókunnugir, og getið aldrei út- 
hellt hjarta yðar fyrir honum með því trún- 


64. hugvekja. 301 


aðartrausti og þeirri djörfúng, sem gjörir bæn- 
ina svo unaðarfulla fyrir öll sannarleg guðs- 
börn. Vér þurfum að þekkja Guð, til að geta 
elskað hann. Honum er öðru vísi varið en 
heiminum; heimurinn sýnist, fljótt á að líta, 
vera fagur og brosandi; en þegar vér lærum 
að þekkja hann betur, sjáum vér, að hann er 
fullur af hégóma, eymd og órósemi. En því 
betur sem vér lærum að þekkja Guð, því meir 
elskum vér hann; því handgengnari sem vér 
verðum honum, því betur finnum vér til þess, 
að öll sannarleg farsæld í þessu lífi er ínni- 
falin í því, að þekkja hann og elska. Flestir, 
sem hafa óbeit á að biðja Guð, halda að það 
sé nóg, að lesa nokkur héiharðið sem snöggv- 
ast, og verja nokkrum augnablikum til þess, 
að hugsa til Guðs innan um aðrar hugsanir; 
en hætta að biðja, undir eins og þeir fá leiða 
á því, og í stað þess að hugleiða, hve nauð- 
synlegt það er, að sigrast á því, sem vill aptra 
þeim frá bæninni, þá hafa þeir þetta fyrir 
afsökun, til að geta hætt við hana. Hvernig 
er það mögulegt, spyrið þér, að fá tíma og 
tómstund til að biðja svo opt og iðulega? En er 
ekki tíminn, kærir bræður! fyrst og fremst 
gefinn oss til þess, að biðja Guð að fyrirgefa 
oss vorar syndir, biðja hann að líta til vor í 
náð og miskunsemi og leiða oss til eilífs lífs. 
Ef vér ekki höfum tíma til að biðja, þá höfum 
vér ekki heldur tíma til að vera kristnir; því 
Sá maður, sem ekki biður Guð, hann er án Guðs, 
án allrar guðsþjónustu og án allrar vonar. 


302 64. hugvekja. 


Bænin er upphaf alls góðs, og ef vér ekki 
biðjum, þá erum vér enn ekki komnir á veginn 
til eilífs lífs. Ef vér hugleiðum, hversu mörgum 
stundum vér burtsóum til ónýtis í syndum, 
hugsunarleysi og með ónytjuorðum, þá sjáum 
vér, að vér getum ekki kennt tímaleysi um 
tómlæti vort í að biðja Guð. Þar að auk getum 
vér hugsað til Guðs, og beðið hann mitt í vorum 
daglegu störfum. O, Guð almáttugur! menn 
hafa ekki tíma til að biðja þig um eilíft líf og 
ákalla þína eilífu miskunsemi!  Æ, hvað þeir 
meta sína sáluhjálp lítils og hvað þeir eru 
aumkunarverðir, að gefa sér svo mikinn tíma 
til heimsins þjónustu, en vilja ekki verja einu 
augnabliki fyrir eilífðina! En ekki kemur þessi 
tregða til bænarinnar ætið til af því, að menn 
biði sjaldan. þú kvartar einnig, guðhrædda 
sál! yfir kaldsinni þínu, og hvernig þú truflist 
af hégómlegum hugsunum, þegar þú ætlar að 
biðja Guð. Láttu ekki þetta fæla þig frá bæn- 
inni, því með þessu er hann að reyna þig; 
með þessu er hann að hreinsa hjarta þitt, og 
með því ætlar hann að fullkomna ráðsályktun 
sinnar eilífu miskunar á þér; með því ætlar 
hann að vekja hjá þér enn heitari iðrun fyrir 
syndir þínar, enn sárari þorsta eptir honum 
og hans réttlæti, enn þá innilegri löngun eptir 
eilífu lífi. — Í hverri stöðu sem þér eruð, kæru 
vinir! hvort sem þér búið við meðlæti eða 
mótlæti, hvort sem þér lifið í örbyrgð eða 
allsnægtum, hvort sem þér eruð glaðir eða 
hryggvir, hugdjarfir eða ístöðulausir, langt eða 


64. hugvekja. 303 


Skammt komnir á yðar betrunarvegi: þá biðið 
Guð, „biðið hann óaflátanlega!" Bænin veitir 
huggun í sérhverri neyð; hún er sálin í guð- 
tækninni og máttarstoð trúarinnar. Æ, Guð 
minn góður! útheltu yfir oss anda bænar og 
náðar; hreinsaðu hjörtu vor, svo vér getum 
fært þér hreina lofgjörð og brennandi bænar 
andvörp, sem gjöri oss þér þóknanlega og 
hæfilega fyrir þá eilífu sælu, sem þú hefir 
heitið þeim, sem biðja þig réttilega! Heyr þú 
vora bæn í Jesú nafni! Amen. 


65. hugvekja. 


Jóh. 16., 7. „Eg segi yður það satt, að það batar 
yður, að eg fari héðan; því fari eg ekki á burt, 
kemur ekki huggarinn til yðar; en ef eg fer héðan, 
mun eg senda hann til yðar." 


Þessi orð eru tekin úr þeirri ástúðlegu og 
óviðjafnanlegu skilnaðarræðu, sem fr elsari vor 
hélt fyrir lærisveinum sínum, skömmu áður 
en hann skildi við þá að sýnilegum návistum, 
og framseldi sig í dauðann vegna vor, synd- 
ugra manna. þessi ræða er svo full af guð- 
legri speki og elsku; hún er svo hjartnæm; 
Svo háleit og fögur, að sérhver sá, sem les 
hana eða hlýðir henni með andakt og eptir- 
tekt, hlýtur að verða snortinn af þeim guð-. 
lega huggunar og kærleiks anda, sem hún 
er sprottin af. En í hverju var nú sú huggun 


304 65. hugvekja. 


innifalin, sem Jesús hét lærisveinum sínum? 
„Fari eg ekki burt," sagði hann, „kemur ekki 
huggarinn til yðar; en ef eg fer héðan, mun 
eg senda hann til yðar." þetta eru merkileg 
og eptirtektarverð orð. Var hann þá ekki 
sjálfur sá bezti huggari, sem þeir gátu fengið? 
Hann, sem elskaði þá innilegar, en sá bezti 
faðir; hann, sem bætti úr öllum þörfum þeirra 
í andlegum og líkamlegum efnum; hann, sem 
til þeirra talaði orð ens eilífa lífsins, orð spek- 
innar og huggunarinnar: hlaut hann ekki að vera 
þeirra skjól og skjöldur, þeirra einka-athvarf 
í sérhverri þraut og hættu? Hvað gat bætt 
þeim hans missi? Hvað gat grætt þau hryggðar 
og saknaðar sár, sém hjörtu þeirra hlutu að 
fá af burtför hans frá þeim og skilnaðinum 
við hann? Og þó var þetta, eins og hvert 
hans orð, heilagur og guðlegur sannleiki. 
Þeir fundu það eptir á. Þegar þeir sát 
Drottinn sinn, sem þeir híngað til höfðu reitt 
sig á, sem þeir híngað til höfðu fylgt eins 
og börn, án þess sjálfir að hugsa nokkuð 
fyrir sér, eða taka nokkuð fyrir sig, þegar 
þeir sáu hann líða og deyja, og allar sinar 
tímanlegu og jarðnesku vonir líða undir lok 
með honum; þegar þeir sáu hann síðan upp 
risa og hrósa sigri yfir gröf og dauða, 08 
þar eptir inn ganga í sína dýrð: þá fóru þeir 
fyrst að skilja þýðingu Jesú orða, sem áður 
- höfðu verið þeim þúngskilin; þá var eins 08 
nýtt ljós upp rynni í sálum þeirra, og þeir sátt 
nú, að það ríki, sem Jesús stofnaði, ekki var 


65. hugvekja. 305 


Jarðneskt eða af þessum heimi, heldur andlegt 
og himneskt; að það var ekki innifalið í mat 
eða drykk, heldur í réttlæti, friði og fögnuði 
í heilögum anda. Og sannleikans andi, sá 
heilagi huggunar andi tók sér“ nú bústað í 
hjörtum Jesú lærisveina, og leiddi þá í allan 
Sannleika, svo þeir gátu sannfært heiminn um 
syndina, réttlætið og dóminn; og leiddir af 
þessum anda fóru þeir út um heiminn, og 
kenndu öllum þjóðum og skírðu þær í nafni 
föðursins, sonarins og þess heilaga anda. En 
Sá sami andi, sem postularnir fengu í svo 
tíkulegum mæli, viðhelzt enn í Krists kirkju; 
hann útbreiðir enn þá Krists ríki á jörðunni, 
og gjörir hann dýrðlegan í hjörtum trúaðra. 
En vér verðum oss ekki þessa anda með- 
vitandi, nema: vér reynum til að losa hjörtu 
vor við ánauð holdlegra fýsna, því „holdlegur 
maður skynjar ekki hvað andans er," og heil- 
agur andi tekur sér ekki bústað í sálu þess 
manns, sem hefir gjört hjarta sitt að hýbýli 
Syndsamlegra og saurugra girnda: þessara 
Óhreinu anda, sem draga manninn frá Guði, 
og hrífa hann út á glötunarinnar veg. Enginn 
verður sér Guðs heilaga huggunar anda með- 
Vitandi, nema hann með alvörugefni prófi og 
tannsaki sjálfan sig; nema hann með bæn og 
iðrun snúi sér til Guðs, og leyfi hans anda 
inngöngu í hjarta sitt: þá gjörir hann líka 
Vart við sig innra hjá manninum; þá rennur 
hann upp í djúpi sálarinnar, og tvístrar myrkr- 
inu og beygir viljann og veitir krapt af hæð- 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 20 


306 65. hugvekja. 


um, svo hinn breyski og brotlegi maður verður 
eins og ný skepna, sköpuð eptir Guði í sak- 
leysi, réttlæti:og helgun. Þekking hans á 
Guði og hans heilaga vilja verður þá skýrari, 
skyldunnar æfing léttari og vonin öruggari. 
Hann leitar sér þá ekki lengur hælis og hugg- 
unar í hinu hverfula og tímanlega, heldur hjá 
hinum eilífa föður allrar huggunar, og rennir 
augum trúarinnar út yfir sorg og mæðu þessa 
lífs, og bíður með þolinmæði sælla samfunda 
við hann, sem er höfundur og fullkomnari 
trúarinnar. — Þannig náði það huggunarríka 
fyrirheit, sem Jesús gaf sinum fyrstu læri- 
sveinum, til allra þeirra, sem meðtaka hans 
orð í trúnni, sem með iðrun og lífernis betrun 
verða Guðs náðar aðnjótandi og þegnar hans 
ríkis. Einlægt sendir Guð anda huggunar- 
innar í hjörtu sinna barna, og fyrir hann og 
með honum kemur hans ríki til vor og út- 
breiðist meir og meir á jörðunni, og í honum 
nálgumst vér meir og meir himininn og hið 
eilifa lifið í Guði. Það, sem sameinar vor 
biðjandi og iðrandi hjörtu við hinn eilífa kær- 
leikann, er Guðs eigin heilagi andi, sem yfir 
oss er úthelltur og í oss lifir. Forðumst því 
kristnir bræður! að slökkva andann með synd- 
samlegri breytni; forðumst að hryggja hann 
með því að selja oss í ánauð holdsins og 
heimsins; leitumst þar á mót við að gjöra 
hjörtu vor að hæfilegum bústað Guðs anda, svo 
vér getum þjónað honum með öndu og líkama; 
biðjum vorn himneska föður heitt og iðulega 


65. hugvekja. 307 


að senda oss sinn anda: anda ráðs og skilnings, 
sem leiði oss í allan sannleika; anda huggun- 
arinnar, sem hugsvali vorum iðrandi og sund- 
urkrömdu sálum; anda heilagleikans, sem 
Styrki oss í freistinganna stríði og hjálpi oss 
til að vinna sigur! : 

Já, vissulega bataði það oss, himneski 
lausnari! að þú fórst héðan;. því þó þú sért 
hvorfinn oss að sýnilegum návistums ertu oss 
þó jafnan andlega nálægur; æ, taktu þér bústað 
Í vorum hjörtum, svo vér látum oss stjórna 
af þínum anda og verðum varir við það í 
Sálum vorum, að bann er pantur vorrar bimn- 
esku arfleifðar (Efes. 1., 14.)! Amen. 


66. hugvekja. 


Rómv. 12., 9. Haldið fast við hið góða." 


A engu ríður oss meir, kærir bræður! en að 
halda fast við bið góða"; í því lítið gagn verður 
að betrun vorri, ef vér föllum aptur til þeirra 
lasta, sem vér erum hneigðir fyrir, eða hættúm 
aptur við vor góðu áform og sleppum þeim í 
miðju kafi; og það er því nauðsynlegra fyrir 
Oss, að hugfesta þessa áminningu postulans: 
að halda fast við hið góða", sem vér höfum 
án efa sjálfir reynt það, að „holdið er veikt, þó 
andinn sé reiðubúinn", og svo opt orðið þess 
Varir, að betrun vor og annara átti sér ekki 
20“ 


308 66. hugvekja. 


langan aldur. Af hverju mun nú þessi al- 
menni óstöðugleiki í hinu góða koma? *Eink- 
anlega af því, bræður góðir! að iðranin hefir 
annaðhvort ekki verið sönn og einlæg, eða 
menn eru ekki nógu varir um sig, af því 
þeir þekkja ekki veikleika sinn, heldur treysta 
kröptum sínum of vel. Þegar iðranin ekki 
er sönn eða einlæg, þá gjöra menn sér lítið 
far um að snúa frá villu síns vegar, af því 
ið aldrei hafa haft alvarlegan vilja á því 

En þó hinn góði vili sé einlægur og alvarlegur 
í fyrstunni, veiklast hann þó bráðum aptur, € 
árveknina vantar. það er því einhver hin 
helzta og mest áríðandi varúðarregla, að forðast 
allt, sem getur freistað vor til syndar, því á 
þéssu stranda flest betrunaráform. Menn hirða 
ekki nóg um að forðast þetta, heldur heita 
sjálfum sér því að hafa meira gát á sér í freist- 
ingunni sjálfri; telja sjálfum sér trú um, að 
þegar þeir hafi þenna góða ásetning, þá muni 
hættan verða minni, og búa sér til ótal ástæður 
til þess, að þurfa ekki að umflýja freistinguna. 
Þetta er nú í sjálfu sér syndsamlegt, að vilja 
ekki umflýja allt, sem áður hefir verið orsök 
í hrösun vorri og enn getur komið oss til að 
hrasa; því það lýsir því, að vér höfum geð- 
þekkni á því, sem getur leitt oss til syndar, 
að vér berum ekki sannarlegan kviðboga fyrir 
hrösun vorri, og finnum ekki til þakklætis fyrir 
þá guðlegu náð, sem hefir reist oss á fætur 
aptur ; það lýsir því, að vér ekki viljum missa 
sjónar á þvi, sem æsir vorar syndsamlegu til- 


66. hugvekja. 309 


hneigíngar, og að vér því berum þær enn í 
björtum vorum. Eins er það hraparleg villa, 
að ímynda sér, að oss sé nú óhættara að ganga 
út í freistingarnar, af því vér séum sterkari 
fyrir og höfum meiri áhuga á að yfirbuga þær 
en áður; því þetta lýsir því, að vér höfum 
meiri áhuga á, að verða á vegi fyrir freist- 
Íngunum, en að sigrast á þeim; og þess meiri 
Iðrunarlöngun, sem. Guðs náð hefir vakið í 
Djörtum vorum, þess meir ættum vér að varast, 
að láta hans miskunsemi verða til ónýtis á oss, 
og gæta þess, að sú fyrsta tilfinning, sem hann 
Vekur hjá oss, er tilfinning vors eigin van- 
máttar og veikleika. Allt er ennþá breyskt 
Og veikt fyrir bjá þeim, sem lengi hefir þjónað 
Syndinni og verið þræll hennar, en er nýbúinn 
að snúa sér til Guðs. Guðs náð hefir að vísu 
læknað sár hans; en örin era þó enn eptir, 
og þau geta opnazt og tekið sig upp aptur, 
ve nær sem freistíngin kemur og tækifæri 
býðst; girndirnar eru ekki að öllu leyti slokkn- 
aðar, þó þær liggi niðri um stund, og geta 
bálazt upp aptur, þegar þær fá eldsneyti af 
hinum ytri áhrifum, og freistíngin blæs að 
kolunum. Menn draga því sjálfa sig mjög á 
tálar með því að hugsa, að þeir þurfi ekki á 
allri varúð og varkárni að halda; því strandi 
vor beztu áform einúngis á hviklyndi bjarta 
Vors, veiti oss erfitt að sigra óbeit þess á hinu 
Sóða og allar þær tálmanir, sem það réisir: 
Segn betrun vorri, og í stuttu máli: sé svo, 
að vér eigum bágt með að yfirbuga allt, sem 


310 66. hugvekja. 


er syndsamlegt, eða gefur tilefni til syndar 
innra hjá sjálfum oss: hvernig getum vér 
þá verið óhultir fyrir þeirri hættu, sem vér 
sjálfir leitum að og steypum oss í, fyrst vér 
erum ekki óhultir fyrir sjálfum oss? Hvernig 
fær veikur maður þolað það lopt, sem er skað- 
legt og banvænt fyrir hinn hrausta og heil- 
brigða ? Ver ættum þó að láta reynslu hins 
hníliðna tíma verða oss að varnaði, láta skaðann 
gjöra oss hyggna. Optar en einu sinni höfum 
vér, þegar líkt stóð á fyrir oss, haft þann 
ásetning, að taka fyrir oss kristilegra líferni; 
opt höfum vér, að minnsta kosti við hver ára- 
skipti, angrazt yfir syndum vorum, og ásett 
oss að byrja nýtt líferni; en hvað kemur til 
þess, að þó vér höfum byrjað á þessu, þá 
höfum vér þó aldrei getað haldið því áfram ? 
Hvað kemur til þess, ráð þó vér svo opt höfum 
heitið Guði trúmennsku, þá höfum vér svo 
fljótt aptur rofið þetta heit? Hvað kemur til 
þess, að þó vér höfum sneitt hjá hinum stóru 
skerjunum og forðast þær stórkostlegu villi- 
götur, þar sem oss var bersýnilegur háski 
búinn: þá höfum vér þó alltaf liðið skipbrot á 
trú og hollustu vorri? Mun það ekki koma 
til af“ því, að þó vér vildum forðast syndina, 
hirtum vér ekki um að forðast það, sem gat 
leitt oss til syndarinnar, og höldum, að vér 
mundum geta farið sama veg til Guðs, sem 
vér áður höfðum gengið til glötunarinnar ? Og 
þó vor betrunar ásetningur væri nú enn þá 
innilegri og kröptuglegri, en hann hefir nokkurn 
tíma íðlir verið, þá mundi þó allt lenda fyrir 


66. hugvekja. öll 


Oss í sama stað, meðan oss vantar varúð og 
Varkárni; því betrunin er ei svo mjög komin 
undir lifandi tilfinningum, eins og undir stöðug- 
lyndi í hinu góða, ei svo mjög undir ákafa í 
upphafinu, eins og undir árvekni og trúmennsku 
Í framhaldinu. Hin fyrstu iðrunartár eru optast 
nær heit; en það er ekki allt komið undir 
þeim, því þau geta þornað fljótt aptur. Kristi- 
legt líferni er ekki innifalið í eintómum geðs- 
hræríngum, heldur miklu fremur í stöðugri 
trúmennsku við Drottinn; og þeim einum hefir 
hann heitið kórónu lífsins, sem reynast honum 
trúir allt til dauðans. Kristilegt líferni er ekki 
eins og blossi, sem snöggvast bálast upp, en 
Slokknar jafnskjótt aptur, heldur er það eins 
og ljós, sem logar jafnt og stöðugt og lýsir 
Oss alla leið til eilifs lífs. 

Æ, Drottinn! láttu vora eigin reynslu 
Sjöra oss hyggna og varkára; hversu opt 
öfum vér ekki viljað reynast þér trúir, en 
hversu opt hafa ekki öll vor góðu áform 
Strandað á því, að vér ekki vildum forðast 
boða og blindsker freistínganna; drag þú sjálfur 
hjörtu vor frá öllu því, sem freistar vor til 
Syndar, því vér finnum nú svo vel til þess, 
að holdið er jafnan veikt, þó andinn sé reiðu- 
búinn. Æ, viratu sjálfur að framkvæma í oss 
hið góða verkið, svo að þessi vor nýju betr- 
Unar áform verði oss ekki til nýrrar syndar, 
heldur megi leiða oss til stöðugrar árvekni 
og helgunar, og að lokunum til eilífs lífs! 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


312 


67. hugvekja. 


Orðskv. 14., 15.—16. „Sá einfaldi trúir öllu, en hygg- 
inn maður athugar sinn gang. Sá vitri er hræddur 
og forðast hið illa, en dárinn er djarfur og ugglaus. " 


Þannig kemst Salómon konúngur að orði; og 
líkrar meiningar er það, þegar frelsarinn býður 
oss að vera „forsjálir sem höggormar;? því 
til þess jafnframt að taka oss vara fyrir hrekk- 
vísi heimsins barna, bætir hann þessu við: 
„en verið einfaldir sem dúfur." Í sama skila- 
ingi bjóða líka postularnir. oss, að vera „visir; 
en ekki fávísir," og kalla Jesú trúarbrögð þá 
sönnu speki, eða „Guðs speki," sem kenni 
oss þau réttu hyggindi. Það er líka víst, að 
vér þurfum mestu forsjálni og varkárni við á 
þessa lífs villugjörnu vegum; því hætturnar 
eru margar og margvíslegar, villan almenn og 
vegirnir óteljandi, þó ekki sé nema einn sá 
rétti, og undir vali voru og varkárni eru vor 
eilífu kjör komin. Þess vegna þurfum vér 
vandlega að íhuga, hvernig þeirri aðgætni og 
forsjálni eigi að vera varið, sem á að leið- 
beina oss í "þessa mikilvæga og áríðanda efni. 
Fyrst og fremst verðum vér að varast, að 
velja í blindni einn af þeim mörgu vegum, 
sem menn almennt fara, og í vorum sáluhjálp- 
arefnum forðast að fara eptir vananum eða 
heimsins áliti; þar á mót eigum vér einúngis 
að láta guðsorð stjórna vali voru. Í verald- 
legum efnum eru menn almennt næsta var“ 
kárir, forsjálir og aðgætnir, og fljótir til að 


67. hugvekja. 313 


uppgötga það sem rangt er í annara dómi um 
þessa hluti; en í vorum sáluhjálparefnum er 
þessu, því miður, allt öðru vísi varið. Oss 
hefir svo opt verið sagt, að hið veraldlega 
hugarfar sé ókristilegt, að elska til heimsins 
og þeirra „hluta, sem í honum eru, sem er 
lyst holdsins, fýsn augnanna og drambsamt 
líferni", sé gagnstæð elskunni til Guðs. Þetta 
er kenning þeirra guðlegu trúarbragða, sem 
vér frá blautu barnsbeini höfum verið upp- 
fræddir í. þar á mót kennir heimurinn, að 
þessi lærdómur sé of harður og ekki nema 
fyrir einstöku menn, og að það sé sérgæð- 
íngsháttur að fylgja honum og gjöra sig frá- 
Sneydda öðrum heimsins börnum. Setjum nú 
Svo, kærir bræður! að það væri óvíst, hvor 
téttara hefði í kenningu sinni: kristindómur- 
inn eða heimurinn; mundi það þá ekki hafa 
Verið skylda vor, áður en vér föllum á lif- 
ernisreglur heimsins, að rannsaka, hvort hann 
hefði rétt að mæla, eða hvort hann dragi oss 
á tálar, þegar um svo mikið var að tefla, eins 
og vora eilífu farsæld? Og höfum vér nú 
gjört þetta? Heimurinn vill, að vér skulum 
bera umhyggju fyrir vorri tímanlegu velferð, 
Og býður oss að neyta allra bragða til að 
koma ár vorri vel fyrir borð; hann leyfir oss 
að hafa til þess vélar og undirferli, ásælni, 
Sripdeildir og öll þau meðul, sem hegning borg- 
aralegra laga ekki nær til; hann leyfir oss að 
láta allt eptir girndum vorum, að svo miklu 
leyti, sem það getur staðizt með þessum lög- 


slA 67. hugvekja. 


um. En mun þetta vera samkvæmt Jesú Krists 
heilaga lærdómi, sem býður oss að hreinsa 
oss af öllum saurugleik holdsins og andans, 
krossfesta holdið með girndum þess og tilhneig- 
ingum, og sýna, fullkomna sjálfsafneitum? Mun 
þetta geta staðizt fyrir dómi samvizku vorrar? 
Eli simi li kennir oss, að kröfur kristindóms- 
ins séu of harðar í tilliti til dyggðar og sjálfs- 
afneitunar. Höfum vér nú prófað, hvort þessi 
kenning heimsins geti samrýmzt við þann himn- 
eska lærdóm, sem Jesus Kristur hefir flutt 
oss? Og þetta hefðum vér þó átt að gjöra, 
áður en vér féllumst á heimsins lífernisreglur 
og ásettum oss að fylgja þeim. Er það ekki 
staklegt hugsunarleysi af oss, þegar um vor 
sáluhjálparefni er að gjöra , að vér í blindni 
skulum fylgja straumnum, án þess að rannsaka, 
hvert hann leiði oss; að vér ekki skulum 
spyrja sjálfa oss, hvort vér munum ekki draga 
oss á tálar, heldur láta oss það lynda, að vér 
erum ekki þeir einustu, sem verða á tálar 
dregnir? Þegar vér í tímanlegum efnum erum 
spurðir um, hvað oss hefir gengið til hins eða 
þessa; hvers vegna vér höfum gjört það eða 
það, og hverja hagnaðarvon vér höfum af því 
eða því fyrirtæki voru: þá getum vör gjört 
fullkomna grein fyrir þessu, og gefið gildar 
ástæður fyrir breytni vorri. En þegar vér 
erum að því spurðir, hvers vegna vér í vorum 
sáluhjálparefnum heldur viljum breyta eptir 
heimsins börnum en frelsara vorum; heldur 
aðhyllumst heimsins lærdóm og lífernisreglur 


67. hugvekja. 315 


en Guðs boðorð, þá getum vér engu svarað, eða 
ekki öðru en því, að vör stum ekki þeir einustu, 
sem þetta gjöri, og að vér getum ekki gjört oss 
frásneidda heiminum. Guð almáttugur! til hvers 
hefir þú gefið oss skynsemina, þegar vér verj- 
um henni svo:illa; til hvers hefir þú kveikt 
ljós í myrkrum villunnar, fyrst vér elskum 
myrkrið meir en ljósið? Vér erum vísir í 
tímanlegum efnum, en fávísir í vorum sálu- 
hjálparefnum ; vér „athugum vorn gang í tím- 
anlegum efnum, en erum eins og „dárinn djarfir 
og ugglausir" í vorum sáluhjálparefnum. Vér 
reynum til að rýma það saman, sem ekki verð- 
ur samrýmt: þjónustu Guðs og spilltra til- 
hneiginga; og þó er það þessi tilraun, sem 
Stjórnar oss og flestum vorum gjörðum. 

Ef þér því vilið, kærir bræður! „gjöra yðar 
útvalningu vissa", þá verið ekki hikandi í vali 
yðar, hvorjum þér eigið heldur að þjóna: Guði 
eða heiminum; hvorjum Þet eigið heldur að 
fylgja: Drottins boðum eða heimsins áeggj- 
unum; haldið fast við þann veg, sem Jesús 
Kristur hefir vísað oss á, .og sem einn getur 
leitt oss til eilifrar sáluhjálpar; reynið ekki til 
að telja sjálfum yður trú um, að það sé friður 
og öllu óhætt", þegar guðsorð og samvizkan 
Segja yður, að þér farið villir vegar; leitizt 
ekki við að gjöra lítið úr þeirri hættu, sem 
þér eruð í staddir, því hættan er ætið mikil, 
þegar er að tefla um vora eilífu farsæld. Þetta 
er sú forsjálni, sem guðsorð kennir oss; það 
bannar oss alla áhyggju í veraldlegum efnum, 


316 67. hugvekja. 


af því hún festir hjörtu vor of mjög við heim- 
inn og hans hverfulu gæði; sú einasta áhyggja, 
sem vér eigum að hafa, snertir vora eilífu 
sálubjálp, því hana eigum vér að efla með 
ótta og andvara; vér eigum að vera vitrir, en 
„sá vitri er hræddur og forðast hið illa". 
Gætum vandlega þessarar helgu hræðslu, sem 
Skaparinn hefir gróðursett í samvizkum vorum, 
því hún gætir vor fyrir hinu illa, gætir vor 
fyrir því óttalega andvaraleysi, sem leiðir til 
eilífrar glötunar! 

„Faðir, ó, faðir náða, 

faðir sannleiks og dáða, 

fyrirgef öll vor afbrot leið, 

fyrir árnun Jesú, pínu og deyð! 

Gæti vor Guð!" Amen. 

(Messus. b. 290. 6.) 


68. hugvekja. 


4. Kor. 7., 31. þeir, sem njóta heimsins gæða, eiga 
að vera eins og þeir, sem ekki hafa þeim að fagna; 
því fegurð veraldar mun hverfa." 


Það reynist jafnan satt, að „það þurfa sterk 
bein til að þola góða daga", að mönnunum 
hættir við að misbrúka heimsins gæði, og að 
það er engu léttara að bera meðlætið vel og 
kristilega en mótlætið; já, það er samhljóða 
vitnisburður hinna mestu Guðs vina, að heim- 
urinn sé enn þá hættulegri, þegar hann brosir 
á móti oss, heldur en þegar hann snýr við 


„ 68. hugvekja. 317 


oss bakinu. Þetta er líka eðlilegt, því, þar 
Sem vor fjársjóður er, þar eru og vor hjörtu", 

og þau áhrif, sem tímanleg gæði hafa á hjörtu 
vor, miða til að festa þau ið heiminn. þar 
á mót finnur hið mótlætta og þjáða hjarta 
ekkert. eptirsóknarvert í heiminum; það hefir 
farið varhluta af hans gæðum, og. því veitir 
þess vegna létt að yfirgefa nn það hefir 
umgengni sína á himnum og leitar gleði sinnar 
i suðrækilegum hugleiðingum, Ekkert huggar 
kína mótlet sál betur í raunum hennar, en 
að geta sagt við sjálfa sig, að þessi heimur 
sé ekki hennar föðurland og að hin sönnu 
gæði séu andleg og ósýnileg, að missir Guðs 
háðar sé það einasta verulega tjón, sem guð- 
hrædd „sál geti beðið, og með því oss sé 
bannað að festa hjörtu vor við hið jarðneska, 
þá eigi oss ekki að þykja eptirsókn í því. 
En þessar tilfinningar, sem svo eðlilega vakna 
í mótlætinu, verða allir hlutir til að deyfa 
og slökkva í meðlætinu. því það er næsta 
erfitt, kærir bræður! að verða leiður á þeim 
Stað, þar sem allt brosir á móti oss, og skoða 
hörvist vora eins og útlegðarstand, þeg ar allt 
Sengur oss að óskum; það er næsta erfitt, að 
Vera ekki af heiminum, þegar hann leikur við 
Oss og fer með oss eins og óskabörn. þá 
er hætt við, að mætti maðurinn velja um 
himininn eða jörðina, þá mundi hann heldur 
kjósa, að mega lifa hör æfinlega; en af því 
leiddi það hugarfar, sem gjörði hann óhæfi- 
legan fyrir eilífa sælu. En eins og meðlætið 


318 68. hugvekja. 


freistar vor til að elska heiminn og þá hluti, 
sem í heiminum eru, þannig freistar það vor 
einnig til syndsamlegrar sjálfselsku og eigin- 
girni. Guðsorð kennir oss, að vér, eptir eðlis- 
fari voru, séum reiðinnar börn; að vér séum 
hegningar og haturs verðir, því ekkert sé 
elskuvert nema það, sem er heilagt og gott, 
en vör séum allir syndugir og hvorfnir frá 
Guði; ekkert sé elskuvert, nema dyggð og 
ráðvendni, en „vér höfum skort á þeirri 
hrósun, sem hjá Guði gildir.“ Og vissulega 
eru þær stundir í lífi voru, að vér erum 
óánægðir með sjálfa oss og með allt, sem vér 
gjörum; heimurinn kallar þetta leiðindastundir, 
en í raun og veru eru það þær einu stundir, 
sem sýna oss, hvernig vör í raun réttri erum; 
sem sýna oss, að vér ekki erum elskuverðir. 
Frá þessari ógeðfeldu skoðun sjálfra vor 
dregur meðlætið oss; það tvístrar hugsunun 
vörum, svo vér eigum næsta erfitt með að 
þekkja sjálfa oss réttilega, með því vér fegrum 
þá yfirsjónir vorar fyrir sjálfum oss, gleymum 
syndum vorum og verðum við það óhæfilegir 
til iðrunar og apturhvarfs. Af þessari geð- 
þekkni með sjálfa oss leiðir drambsemi og 
sjálfsþótta; í meðlætinu hættir oss við að þakka 
það sjálfum oss, hyggindum vorum og fram- 
sýni vorri, en gleyma gjafaranum allra góðra 
hluta, og af þessu sprettur fyrirlitníng fyrir 
öðrum, sem ekki hafa sama láni og lukku- 
kjörum að hrósa; og þessar tilfinningar verða 
því hættulegri og skaðlegri, sem aðrir eru 


68. hugvekja. 319 


Vanir að smjaðra fyrir þeim, sem vel gengur 
t veröldinni. Enn fremur freistar meðlætið vor 
til munaðarlífis og vekur hjá oss ýmsar „skað- 
legar og heimskulegar girndir, er sökkva 
Mönnunum í ólukku og glötun." Að vísu getur 
mótlætið „einnig freistað mannsins til syndar, 
komið honum til að mögla á móti Guði og 
hans handleiðslu, og vakið hjá honum óþreyju 
og óþolinmæði; en þó er öllu hættara við 
Þessn í meðlætinu, og því hafa sumir haldið, 
að meðlætið væri merki upp á Guðs ónáð og 
guðlega hegningu. En þessu er þó ekki þannig 
Varið, heldur er meðlætið ein af Guðs náðar 
Velgjörðum við oss mennina, sem er misbrúkun 
Undirorpin, eins og allar Guðs gjafir. En það 
er vort, að bera meðlætið kristilega og sam- 
kvæmt gjafarans vilja, svo vér ekki sætum 
hegningu fyrir illa meðferð á því pundi, sem 
Oss þannig er í hendur fengið. Og ber oss 
þá fyrst og fremst að íhuga það, sem postul- 
inn segir, að „þeir, sem njóta heimsins gæða, 
Eiga að vera eins og þeir, sem ekki hafa 
Þeim af fagna,“ það er að skilja: að þó oss 
St veitt það, sem getur fullnægt lyst holdsins 
Og skilníngarvitanna, þá megum vér ekki láta 
Meira eptir þeim fyrir það, og eigum að gæta 
þess, að það sem gefur oss álit einúngis í 
heimsins augum, gjörir oss ekki betri í Guðs 
augum; því að í hans augum eru dyggðirnar 
0g guðhræðslan vorir einustu fjársjóðir. Allt 
hið tímanlega skilur við oss á grafarbarminum, 
og vér mætum, sviptir öllum vorum jarðneska 


320 68. hugvekja. 


skrúða, frammi fyrir hans dómstóli, og höfum 
þá vor laun út tekið, ef vér höfum borið með- 
lætið ókristilega og varið hinum stundlegu 
sæðum illa. Ef þú því, kristinn maður! hefir 
láni og lukku að hrósa, þá hugsa þú til þess, 
að kristnum mönnum er ekki heitið heimsins 
gæðum, og hafi guðleg forsjón látið þér hlotn- 
ast þau, þá er það til þess, að þú lærir að 
meta þau rétt, og verja þeim réttilega bræðr- 
um þínum til góðs. Gættu þess, að sú sanna 
upphefð er innifalin í guðsótta, og að ekkert 
gjörir manninn auðvirðilegan nema syndin: 
gættu þess, að því meir sem hættan vex og 
freistíngarnar fjölga í meðlætinu, á því meiri 
árvekni og bænrækni þarftu að halda; gættu 
þess, að af þér verður heimtaður reikningskapur 
eigi síður en af hinum vesalasta aumingjð; 
og að af þeim, sem mikið er lánað, verður 
og mikið heimtað. Hafir þú þar á mót, krist- 
inn maður! farið varhluta af heimsins gæðum; 
eigir þú við bág kjör að búa og hafir einhvern 
mótlætiskross að bera, þá gættu þess, að 
sú Sanna farsæld er ekki innifalin í tímanlegri 
heppni og velgengni, heldur í guðhræðslu 
sanifara nægjusemi; gættu þess, að enginn 
hefir borið eins þúngan kross og frelsari þinn, 
og að flestir Guðs vinir hafa fengið að reyna 
eitthvað mótdrægt í þessu lífi; gættu þess, að 
umótlætingar þessa tíma komast ekki í sam“ 
jöfnuð við þá dýrð, sem við oss mun opinber 
verða", gættu þess, að „fegurð veraldar muð 
hverfa" og ef þú ber mótlætið með þolinmæði 


68. hugvekja. 321 


og undirgefni undir Guðs vilja, þá muntu á 
dauðastundinni ekki vilja skipta því við öll 
Tíki veraldarinnar og þeirra dýrð. Hugsið 
Jafnan um þessi sannindi, kærir bræður! og 
hvort sem Drottni þóknast að gefa yður mikið 
eða lítið af gæðum þessa heims, hvort sem 
hann lætur yður blítt eða strítt að höndum 
bera, þá breytið svoleiðis og verið þessum 
tímanlegu gæðum svoleiðis, að þér farið ekki 
á mis við hin eilífu gæðin. Guð gefi oss náð 
til þess í Jesú nafni! Amen. 


69. hugvekja. 


Matth. 28., 19. Jesús sagði til sinna lærisveina: „Farið 
og kennið öllum þjóðum og skírið þær í nafni föður, 
sonar og heilags anda." 


Eins og Krists guðdómlegu trúarbrögð er sú 
mesta ástgjöf, sem Drottinn hefir veitt mann- 
kyninu, eins er það líka dásamlegur vottur 
um hans speki, hvernig hann hefir látið þau 
útbreiðast um heiminn, hvernig hann hefir gjört 
það dýrðlegt á jörðu, sem í heimsins augum 
var lítilmótlegt. Krists trúarbrögðum er svo 
Varið, að þau þurfa ekki að ryðja sér til rúms 
með herskildi né kúgunarvaldi; þau eiga svo 
vel við mannlegan anda og geta svo vel bætt 
úr allri þörf sálna vorra, að þau geta útbréiðzt 
af sjálfum sér, af eintómu valdi þess guðlega 
Sannleika, sem þau hafa að geyma, því þau 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 21 


"#22 69. hugvekja. 


eru „kraptur Guðs til sáluhjálpar hverjum þeim, 
sem trúir“. Þau geta bætt úr öllu böli og 
andstreymi lífsins og gjört dauðann léttbæran, 
með því að vekja trú, kærleika og von í hjarta 
mannsins; þau hugga hinn hrellda, styrkja 
hinn breyska, reisa hinn fallna á fætur apt- 
ur; þau kenna manninum, að njóta gleðinnar 
guðrækilega, bera mótlætið með þolinmæði og 
að deyja með undirgefni undir Guðs vilja 
Þenna krapt Krists trúarbragða reynir hver 
kristinn maður, sem ekki byrgir eyru sín af 
ásettu ráði fyrir Guðs náðarköllun, eða for- 
herðir hjarta sitt gegn hans náðarverkunum. 
Það er gleðilegt til þess að hugsa fyrir hvern 
kristinn mann, hvernig Guð hefir látið þessa 
sína náðargjöf útbreiðast í heiminum; því það 
sýnir oss betur en allt annað hans föðurlegu 
stjórn og hans kærleika til vor syndugra manna; 
og sömu gleði hlýtur það að vekja í hjörtum 
vorum, þegar vér heyrum, að ljós Krists náð- 
arlærdóms enn í dag er að.renna upp fyrir 
heiðnum þjóðum, sem eru án Guðs í heimin“ 
um og sitja í vanþekkingar og villu myrkrum. 
En heiðnin er ekki einúngis fyrir utan Krists 
kirkju, heldur finnast, því miður, alltaf heið- 
inglegir lestir, heiðíngleg villa og vanþekking 
í sjálfri kristninni; og það er allt heiðni í hjört- 
um vorum og háttsemi vorri, sem ekki er 
endurfætt af evangelii náð, af Guðs orði og 
anda. Undir þessum vorum breyskleika stynj- 
um vér svo tíðum og þráum tilkomu Krists 1 
vor björtu, svo vér mættum afleggja verk 


69. hugvekja. 923 


myrkranna, en verða ljóssins börn: börn þess 
alsóða föður, sem vill, „að vér verðum heil- 
agir eins og sá, sem oss hefir kallað". Þess 
vegna er það svo gleðilegt að sjá, hvernig 
Krists trúarbrögð hafa krapt í sér til að 
endurskapa manninn og betra hann; hvernig 
þau ryðja sér til rúms í bjarta hins andvara- 
lausa og vekja samvizku hans, svo hann játar 
syndir sínar fyrir Guði og snýr frá villu síns 
vegar; og vér getum vel skilið í því, að það 
muni vera gleði á himnum yfir þeim, sem 
iðran gjörir, þegar vér, sem þó erum synd- 
ugir og ófullkomnir, finnum til þessarar gleði. 
En sé það gleðiefni fyrir kristinn mann, að 
Sjá aðra snúa sér til Gaðs, þá er það engu 
síður gleðilegt, þegar vér á sjálfum oss reyn- 
um krapt Krists sáluhjálplega lærdóms, þegar 
guðsorð leiðir oss í allan sannleika og hans 
náð vekur vor hjörtu, svo vér með einlægri 
iðrun könnumst við vorar ávirðingar og flýjum 
til hans náðar og miskunar, sem engan sann- 
iðrandi frá sér rekur. Þökk sé því algóðum 
Guði fyrir það, að hann lét oss fæðast í krist- 
ilegri kirkju, af kristnum foreldrum, og gaf 
oss kost á að uppfræðast um sitt ráð og sinn 
Vilja. Lofaður sé góður Guð fyrir það, að 
hann lætur sitt blessaða lífsins orð búa ríku- 
lega meðal vor. En því þýngri er vor ábyrgð- 
arhluti, kristnir bræður! ef vér vanrækjum 
heyrn og lestur guðsorðs; vanrækjum, að færa 
oss það réttilega í nyt og geyma það í góð- 
um og siðsömum hjörtum; ef vér látum heið- 
21“ 


-924 69. hugvekja. 


ínglegar villur og lesti magnast hjá oss, og 
lifum eins og þeir, sem ekki þekkja Guð. 
Æ, finndu til þess, kristinn maður! hví- 
líkan fjársjóð þú átt í guðsorði, og geymdu 
það eins og þinn bezta dýrgrip; það eitt getur 
veitt þér huggun og hugarrósemi, og vakið 
hjá þer trúnaðartraust; það eitt getur hreinsað 
hjarta þitt, gefið þér krapta, djörfúng og þolin- 
mæði, hvað sem þér ber að höndum, meðan 
þú dvelur í þessum dauðans líkama. þú lítur 
með angri yfir þitt liðna líf, og þegar þú rann- 
sakar hjarta þitt, verður þú þar enn var við 
bresti og breyskleika, og finnur til þess titr- 
andi af ótta og kvíða, að þín synda sekt er 
mikil, og þú vogar ekki að lypta augum þín- 
um upp til hins heilaga dómara, sem alla hluti 
sér og þekkir. En þá kemur guðsorð til þín 
og boðar öllum þeim náð og synda fyrirgefn- 
ing, sem með iðrandi björtum flýja að frelsar- 
ans krossi, og af hans himnesku vörum heyrir 
þú þessi huggunarorð: „þér eru þínar syndir 
fyrirgefnar; far og syndga ekki framar! þú 
finnur til vanmáttar þíns, og ert hræddur við 
þær freistingar og tálsnörur, sem heimurinn 
og þín holdlega náttúra leggja fyrir þig og 
vilja draga þig frá Guði. En ai þú guðs- 
orði að leiða þig, þá mun þig ekki vanta þá 
krapta, sem þú við þarft, né þau náðarmeðul, 
sem þér eru nauðsynleg, til að geta staðið 
stöðugur í hlýðni þinni við Guð og haldið 
þínu betrunarverki áfram. Leyfir þú guðsorði 
að leiða þig, þá munt þú fá áhuga á því, að 


69. hugvekja. 325 


efla þína sáluhjálp með ótta og andvara, og 
þegar þú iðulega biður Guð og hugsar um 
hans heilögu alstaðarnálægð, þá munt þú 
verða var við hans krapt verkandi í sálu þinni, 
og reyna, að hann er máttugur í veikleikanum. 
Og þegar sorgir og þjáningar sækja þig heim, 
þá munt þú reyna, að guðsorð er sá bezti 
huggari, því það fullvissar þig um, að „allt 
Verði að þéna þeim til góðs, sem Guð elska" 
og „að hann agi hvern þann, sem hann elskar;" 
það fullvissar þig um, að sá algóði himneski 
faðirinn sendi þér mótlætið í gæzkuríkum og 
vísdómsfullum tilgangi, að hann leggi þér kross- 
inn á herðar, til að reyna trú þína og æfa 
þig í þolinmæði og undirgefni undir hans 
blessaðan vilja; það fullvissar þig um, að hann 
leggi engum þýngri byrði á herðar, en hann 
fái borið, og sýnir þér í anda þá óumræðilegu 
dýrð og sælu, sem þín bíður hinu megin graf- 
arinnar, þegar þessi stutti reynslutími er lið- 
inn, ef þú ber krossinn með kristilegri trú og 
þolinmæði. Ó, Guð! láttu þitt orð vera ljós 
á vorum vegum og lampa vorra fóta, láttu 
það vera vort athvarf í lífi og dauða! Bæn- 
heyr það í Jesú nafni! Amen. 


326 


10. hugvekja. 


Jóh. 17., 3. „En það er eilíft líf, að þeir þekki þig 
einn sannan Guð og þann, sem þú sendir, Jesúm 
Krist. 


Það er einhver sá háleitasti og huggunar- 
fyllsti lærdómur kristilegrar trúar, að Guð er 
kærleikurinn, og að hann elskaði heiminn svo 
heitt, að hann gaf út sinn eingetinn son, til 
þess að hver, sem á hann trúir, ekki skali 
fyrirfarast, heldur hafa eilíft líf. Það er því 
tilgangur guðlegrar gæzku, að leiða mennina 
til eilifs lífs; en á mannsins síðu útheimtist 
trúin, sönn og lifandi trú, sem er byggð á 
þekkingu sannleikans og sýnir sig ávaxtar- 
sama í kærleikanum. Í þessari trú er mann- 
inum ætlað að höndla eilíft lif: hið æðra og 
andlega líf, kærleikans líf í Guði, sem í eðli 
sínu er sælufallt og eilíft. En til þess að út- 
skýra þetta enn betur fyrir oss, viljum vér 
fáein augnablik láta hugann dvelja við orðið: 
eilift líf, og hugleiða, hvað það eiginlega 
merkir.  Eilíft líf merkir ekki neitt af því 
sem vér sjáum með vorum líkamlegu augum; 
því hvort sem vér rennum þeim, þá sjáum 
vér ekki annað, en hverfullt og fallvalt líf 
umhverfis oss. Hinir jarðnesku hlutirnir eru 
sifeldum breytingum undirorpnir, og líf sjálfra 
vor er einatt á enda, þegar minnst vonum 
varir, svo vér megum taka undir með post- 
ulanum og segja: „allt hold er sem gras og 
vegsemd þess sem blómi grassins; grasið er 


10. hugvekja. 327 


þegar skrælnað og blómi þess fallinn". Hver 
hefir þá kennt dauðlegum mönnum að tala um 
eilíft Hf? Hver hefir flutt þetta orð út um 
heiminn, inn í konúnganna hallir og kotúng- 
anna hreisi, inn í skóla hinna skriptlærðu, inn 
í uppfræðingu barnanna, inn í hjörtu mannanna? 
Hver, nema frelsari vor, sem einn hafði orð 
hins eilífa lífsins. Og það orð, sem faðirinn 
hafði gefið honum, gaf hann sínum postulum, 
og þeir hafa gefið oss það. En hann hafði 
ekki einúngis orð eilífs lífs, heldur og sjálft 
eilíft líf, því hann var hið eilífa orðið, og 
hann gefur öllum þeim eilíft lif, sem leita hans 
í trúnni og kærleikanum.  Eilíft líf merkir 
ódauðlegt og sælufullt lif, og bendir út yfir 
takmörk dauðans og grafarinnar, af því full- 
komin sæla á einúngis heima í himnaríki; en 
þó bendir það líka til þessa lifs og þess yfir- 
standanda tíma, og oss er boðið nú þegar á 
hverju augnabliki vors lífs, að höndla hið eilifa 
lífið, og vér eigum hér, eins og postulinn að 
orði kemst, „að fá forsmekk hinnar himnesku 
gáfu og reyna krapt komandi aldar"; og sjálf- 
ur Jesús talar um þetta lif, er hann segir: 
„Sá sem drekkur af því vatni, er eg mun 
gefa, hann skal að eilífu ekki þyrsta, heldur 
mun það vatn, sem eg mun gefa honum, verða 
i honum að lind uppsprettandi til eilífs lifs"; 
og postulinn Jóhannes talar um þá, „sem hafa 
eilíft líf í sér veranda". þar eð nú guðsríki 
er réttlæti, friður og fögnuður í heilögum anda, 
og hið eilífa líf er fyllíng sannleika, réttlætis 


328 70. hugvekja. 


og kærleika: þá á hið eilífa lífið ekki að vera, 
og getur ekki verið, langt frá oss, og í hvert 
sinn, sem geislar sannleikans tvístra vanþekk- 
ingar og villu myrkrum; í hvert sinn, sem 
réttlæti sigrar rangsleitni og óráðvendni; Í 
hvert sinn, sem elska til Guðs og manna yfir- 
vinnur hið illa með góðu, og í hvert sinn, 
sem Guð sendir sinn frið niður í vor hjörtu: 
þá er það eilíft líft, sem þannig birtist. En 
í hverju hið eilífa lífið einkanlega og sér í 
lagi sé innifalið, það hefir frelsari vor sagt 
oss með þessum orðum: „En það er eilift líf, 
að þeir þekki þig einn sannan Guð og þann, 
sem þú sendir, Jesúm Krist." Ó, Guð! hvað 
væri vort lif annað en dauði, ef vér ekki 
þekktum þig, þú eilífa lífsins uppspretta; ó, 
hversu huggunarlaus væri vor tilvera, ef vér 
ekki þekktum þig, vor himneski lausnari! 
Alltaf höfum vér þörf á því, kærir bræður! 
að gróðursetja í hjörtum vorum betur og betar 
þekkinguna á einum og sönnum Guði og þeim, 
sem hann sendi, Jesú Kristi. Alltaf þurfum 
vér betur og betur að hugleiða Guðs óendan- 
legu náð og kærleika, af því kærleiksleysið, 
kaldsinnið og hálfvelgjan er svo rík í hjörtum 
vorum, og oss er svo hætt við, að hafa holdið 
og heiminn fyrir vorn Guð, að hafa annarlega 
Guði fyrir sönnum og lifanda Guði. Alltaf 
þurfum vér betur og betur að hugleiða Guðs 
heilagleika og réttlæti, til þess "að innræta 
oss viðbjóð við syndinni og öllum saurugleik 
holdsins og andans. Æ! oss gleymist það svo 


10. hugvekja. 329 


tíðum á freistínganna tímum, -að syndin er 
Viðurstyggð í augum hins heilaga og réttláta 
Guðs, og að vér með syndsamlegu athæfi 
útilokum sjálfa oss frá samfélagi við hann og 
frá eilífu lífi. Alltaf þurfum vér betur og 
betur að hugleiða Guðs almætti, alvizku og 
alstaðarnálægð, svo vér beygjum oss undir 
hans voldugu hönd, auðmýkjum oss fyrir hon- 
um, setjum allt vort traust til hans, og lifum 
fyrir hans augsýn í kærleika og hlýðni. Já, 
ef vér þekktum Guð: betur, ef vér betur og 
optar íhuguðum Guðs óendanlegu hátign, þá 
mundum vér betur finna til þess, að hann er 
allt, en vér erum ekkert; betur finna til þess, 
að vér erum stórsyndugir og Ómaklegir allrar 
hans náðar, og þessi tilfinning mundi en kröptug- 
legar knýja oss til að biðja Guð um fyrir- 
gefuingu synda vorra, í nafni Jesú Krists, 
vors frelsara og Drottins. Alltaf þurfum vér 
betur og betur að þekkja vorn guðdómlega 
lausnara og hans óumræðilegu elsku til vor 
syndugra manna, því af þessari þekkingu 
sprettur elska til hans og þakklæti við hann 
í hjörtum vorum, og löngun eptir að sam- 
einast honum meir og meir, með því að deyja 
frá syndinni og lifa honum. Og sæll er sá, 
sem í sameiningunni við Guð og frelsara sinn 
höndlar eilíft líf; þegar hér í lífi er hann sæll, 
því hann hefir frið við Guð og finnur til hans 
náðar og velþóknunar í sálu sinni; og glaður 
og ókvíðinn getur hann tekið dauða sinum, 
því að. hann deyr í Drottni, og verður fluttur 


330 70. hugvekja. 


frá dauðanum til lífsins: til hins eilífa og al- 
sæla lífsins, sem Guð hefir sínum börnum 
fyrirhugað. Æ, góði himneski faðir! gef þú 
oss náð til þess, að geta höndlað eilíft líf 
hér í tímanum, svo vér eilíflega fáum að lifa 
hjá þér og frelsara vorum, Jesú Kristi. Bæn- 
heyr það í hans nafni! Amen. 


11. hugvekja. 


2. þessal., 3., 11. „En vér heyrum, að sumir meðal 
yðar lifi óreglulega, vinni ekkert, heldur eyði tím-. 
anum til óþarfa. 


Ver vitum allir, kærir bræður! að vor gæzku- 
ríki himneski faðir hefir gefið oss þetta líf til 
undirbúnings undir eilífðina, og hversu áríðanda 
það er fyrir oss, að verja þeim tíma vel, sem 
hann þannig af náð sinni hefir gefið oss. það 
er því ekki einúngis syndsamlegt, að eyða 
tímanum í lastanna þjónustu og í algjörlegu 
iðjuleysi, heldur einnig að verja honum óreglu- 
lega eða til óþarfavinnu. Kristileg brúkun 
tímans er ekki innifalin í sífeldri elju, né komin 
undir því, að gefa sér aldrei neina hvíldarstund, 
heldur undir því, að vinna með reglusemi og 
samkvæmt Drottins vilja. Hið kristilega trúar- 
líf er innifalið í reglusemi og hyggindum; þess 
vegna geta vorar óreglulegu girndir og geðs- 
hræringar ekki kennt oss að verja tímanum 
vel, heldur einúngis guðsorð og skynsemin. 


71. hugvekja. 331 


En í hverju er þá þessi reglusemi fólgin, sem 
á að stjórna gjörðum vorum og helga þær? 

Hún er fyrst og fremst fólgin í því, að vér 
ekki gefum oss við öðru en því, sem snertir 
Stöðu vora, og teljum ekki þau verk með skyldu- 
verkum vorum, sem óþreyja vor og girndir 
vorar vilja fá oss til að takast á hendur; og 
Í annan stað í því, að vér, hvernig sem stöðu 
vorri kann að vera varið og hversu mikið sem 
vér höfum áð gjöra, ætið látum þau verk sitja 
í fyrirrúmi fyrir öllu öðru, sem snerta sálu- 
hjálp vora. Mörgum hættir, því miður, við, 
að láta óþreyju og óreglulegar girndir stjórna 
athöfnum sínum; það er eins og þeir vili forð- 
ast og flýja sjálfa sig, og á allan hátt leitast 
við að komast hjá því að renna augunum inn 
í sín eigin hjörtu, af því þeir finna þar ekki 
annað en átölur samvizkunnar og ógeðfeldar 
hugsanir; þeir reyna því til að gleyma sjálfum 
sér í sifeldu argi og elju. En með þessu 
móti verður þetta líf að þúngri og óbærilegri 
byrði, og maðurinn missir öldúngis sjónar á 
hinu æðra og eilífa lífi. Þar á mót hafa þeir, 
sem lifa vel og reglulega, vissa röð og reglu 
í öllum sínum gjörðum og jafnan tillit til þess, 
hvernig Drottinn hefir ætlazt til, að tímanum 
væri varið, og af þessari viturlegu reglusemi 
þeirra sprettur ánægja og jafnaðargeð, friður 
og sálarrósemi, sem gjörir þá hæfilega til að 
rannsaka sitt eigið sálarástand og hugsa um 
sína eiliftu sáluhjálp.  Umhugsanin um vora 
eilífu sálubjálp og tillit til hennar á að helga 


932 71. hugvekja. 


öll vor störf og allar vorar gjörðir; ef vér 
ekki vinnum í guðsótta, þá er öll vor vinna 
árangurslaus; allt, sem vér gjörum fyrir heim- 
inn, fyrirferst með heiminum, en allt, sem vér 
gjörum (Guðs vegna og með tilliti til hans, 
fylgir oss inn í eilífðina. Það er að vísu satt, 
kærir bræður! að vér þjónum Guði, þegar vér 
gegnum þeim skylduverkum, sem stöðu vorri 
eru samfara; en þetta gjörum vér því að eins, 
að vér vinnum verk vor í guðsótta, af guð- 
rækilegum hvötum og í guðrækilegum anda. 
Þau verk, sem einúngis eru unnin fyrir heim- 
inn, til að útvega oss álit og lof hjá öðrum 
mönnum eða til að safna oss fallvöltum auði, 
hafa ekkert gildi í Guðs augum; þau eru ekki 
annað en barnalegur og heimskulegur leikur. 
Heimurinn dæmir öðru vísi um þetta; honum 
þykir líf þeirra manna veglegt og fagurt, sem 
geta safnað sér auð fjár, komizt til valda og 
metorða og látið eptir sig einhver afreksverk; 
hann reisir þessum mönnum minnisvarða og 
heldur minningu þeirra á lopti. En hafi þeir 
í gjörðum sinum ekki leitað Guðs dýrðar, heldur 
einúngis sinnar eigin dýrðar, þá hafa þeir eytt 
lífi sínu til einskis, og þó árbækur mannkyns- 
sögunnar geymi nöfn "þeirra, þá eru þau þó 
útskafin úr lífsins bók. Hvað stoðar oss það, 
kærir bræður! þó vér vinnum baki brotnu, þó 
vér vinnum alla vora æfi með sálar eða líkama 
kröptum vorum, ef gjörðir vorar ekki eru Í 
Guði gjörðar, ef þær ekki hafa miðað til að 
efla vora eilífu farsæld? Það er vissulega 


11. hugvekja. 353 


tilhlýðilegt og skylda vor, að vinna fyrir lífs- 
uppeldi voru og barna vorra, og bera um- 
hyggju fyrir vorri tímanlegu velferð. En hvað 
Stoðar oss þó þetta í eilífðinni, ef vör ekki 
höfum uppalið börn vor í guðsótta, né borið 
umhyggju fyrir vorri og þeirra andlegu og 
eilífu farsæld? Hvað stoðar oss það í -eilifð- 
inni, þó vér hér höfum getað aukið arfleifð 
vora og safnað miklum auði, ef vér höfum 
misst vora himnesku arfleifð og ekki hirt um, 
að safna oss andlegum og himneskum auðæfum ? 
Hvað stoðar oss það í eilifðinni, þó vér hér 
höfum verið þarflegir í mannlegu félagi, ef vör 
aldrei höfum látið oss vera umhugað um, að 
efla og útbreiða guðsríki í vorum og annara 
hjörtum? Hvað stoðar oss það í eilifðinni, þó 
vér höfum verið gæddir miklum og háleitum 
gáfum, ef vér ekki höfum haft vit á að verja 
þeim í þjónustu hins eilífa sannleika, né hirt 
um að vaxa í þekkingu Drottins vors, Jesú 
Krists? Hvað stoðar oss það í eilífðinni, þó 
vér hér höfum þóknazt mönnum og átt marga 
vini, ef vér höfum ekkert gjört til að þóknast 
Guði og eigum engan vin á himnum? 
Hugfestum þessi sannindi, kristnir menn! 
og vinnum öll vor verk með kristilegri reglu- 
semi og í kristilegum trúar og guðræknis anda; 
gætum þess jafnan, að tíminn, sem oss hér er 
gefinn, er stuttur og dýrmætur, og að vér á 
Síðan eigum að standa Guði reikníngskap af 
því, hvernig vér höfum varið honum; þá munum 
vér aldrei áforma neitt það, sem Guði er á 


„334 71. hugvekja. 


móti, né heldur eyða tímanum til óþarfa. Og 
á hverju kvöldi, þegar vér höfum af lokið 
erfiði dagsins, þá göngum í reikníngskap við 
sjálfa oss um það, hvernig vér höfum varið 
þeim liðna degi, og ef vér verðum þess varir, að 
það er miður en skyldi, þá biðjum Guð fyrir- 
gefningar á því, og ástundum að verja hinum 
komanda degi betur. Leitum til þessa liðs og 
krapta hjá vorum himneska föður, því án hans 
megnum vér ekkert, og biðjum hann að blessa 
öll vor störf í Jesú nafni, svo þau verði til 
þess að útbreiða hans dýrð og efla vora sálu- 
hjálp. Hans náð sé með oss í vöku og svefni, 
á degi og nóttu! Amen. 


12. hugvekja. 


Matth. 11., 29.—30. Jesús sagði: „Takið á yður mitt 
ok og lærið af mér, því eg em hógvær og af hjarta 
lítilátur, og munuð þér finna hvíld sálum yðar, því 
mitt ok er inndælt og mín byrði létt." 


Áltir, sem vilja vera Jesú sannir lærisveina, 
verða að breyta eptir honum og leitast við 
að feta í hans heilögu fótspor; en allir, sem 
vilja fylgja honum, verða og að hans boði að 
taka á sig hans ok og bera hans byrði, því 
að þetta er, eins og hann hefir sjálfur sagt 
eina ráðið til þess að geta fundið hvíld sálu 
sinni. En þegar frelsarinn bauð oss, að gang“ 
ast undir sitt ok og sína byrði, þá fullvissaði 


72. hugvekja. 335 


hann oss um, að þetta ok væri inndælt og 
þessi byrði létt. Mun það nú ávalt reynast 
þannig, kærir bræður? Munu þeir ekki þvert 
á móti vera allmargir, sem þykir Krists ok 
Vera ógeðfelt og hans byrði þúng? Og hvað 
mun þá valda þessu? Mun frelsari vor hafa 
viljað fegra þetta fyrir oss og segja oss það 
öðru vísi, en það er í raun og veru? Nei, 
kristnir menn! í hans munni voru aldrei svik 
fundinn; hann var sannleikurinn sjálfur. Leit- 
um heldur að orsökinni til þess hjá sjálfum 
oss. Þegar oss finnst Krists ok vera óþæg- 
ilegt og hans byrði þúng, þá kemur þetta 
einkanlega til af því tvennu, að vér tökum 
hans ok svo sjaldan á oss, og göngum ekki 
undir hans byrði, nema að nokkru leyti. 
Vér verjum ekki nema einstöku augnablikum, 
til að taka á oss Krists ok, eða með öðrum 
orðum: til að efla vora sáluhjálp, og þegar 
þessi augnablik eru liðin, fyllum vér aptur 
hjörtu vor með veraldlegum hugsunum, áhyggj- 
um og sorgum, og gefum þannig aldrei Guðs 
náð tíma eða tækifæri til að létta undir byrðina 
með oss, eða vekja hjá oss þá hina inndælu 
huggun, sem Krists ok veitir þeim, sem bera 
það trúlega og með stöðuglyndi. Þegar Jesús 
fullvissaði oss um, að sitt ok væri inndælt og 
sín byrði létt, þá bauð hann oss að bera það 
daglega, því það á einnig heima í vorum sálu- 
hjálparefnum, að „vaninn gefur lystina"; vér 
hljótum að verða guðhræðslunni handgengnir, 
til að seta þekkt hennar unað og helga að- 


336 72. hugvekja. 


dráttarkrapt. Guðhræðslunni er öðru vísi varið 
en syndinni. Syndin er ekki þægileg nema Í 
fyrstunni, og því lengur sem áfram er haldið 
í henni, því beiskari verður hún, og lastanna 
ok verður því þýngra og óbærilegra, sem það 
er lengur borið. En því meiri framförum sem 
þér, kærir bræður! takið í guðhræðslunni, því 
inndælli og huggunarfyllri verður hún; því meir 
sem girndir yðar spekjast, því greiðfærari 
verður dyggðanna vegur, og því fegnari verðið 
þér því, að hafa slitið af yður syndanna fjötur. 
þar á mót mætið þér í fyrstunni ýmsum mót- 
spyrnum og tálmunum af yðar holdlegu náttúru 
og heimsins ginníngum, og ef þér látið þær 
yfirbuga yður og leiða yður aptur til ótrú- 
mennsku við Drottinn, þá farið þér á mis við 
þá huggun, sem guðhræðslan veitir, og finnið 
ekki hvíld sálum yðar. Þegar oss finnst Krists 
ok vera óþægilegt og hans byrði þúng, þá 
kemur þetta ekki einúngis til af því, að vér 
tökum hans ok svo sjaldan á oss, heldur og 
af því, að vör gjörum það ekki nema að nokkru 
leyti. Þegar vér biðjum Guð, höfum vér hug- 
ann híngað og þangað, og bæn vor snýst 
einatt upp í hégómlegar hugsanir; vér forð- 
umst, ef til vill, að hata óvini vora, en oss 
vantar kristilegan bróðurkærleika; vér göngum 
til altaris og neytum Drottins kvöldmáltíðar, 
en oss vantar þá brennandi trú og elsku, sem 
gjörir nautn þessarar heilögu náðarmáltíðar 
svo unaðarfulla; vér tökum oss stundum út 
úr solli og hávaða heimsins, en oss leiðist Í 


72. hugvekja. 331 


einveranni, af því vér tökum ekki þangað 
með oss rólega skapsmuni og sefaðar girndir, 
Og í stuttu máli: vér tökum ekki Krists ok 
á oss nema til hálfs. Ver viljum bæði þjóna 
Guði og heiminum; hjarta vort er tvískipt 
og dregst sundur af gagnstæðum tilhneig- 
Íngum, og því getur það ekki fundið frið né 
Sanna hvíld. það er því rangt af oss, að 
kenna Krists oki og guðhræðslunni um það, 
sem spillíngu vorri er að kenna; það er ekki 
guðhræðslan, sem er óþægileg, heldur eru 
hjörtu vor óhrein og spillt. Ef vér stjórnum 
vorum syndsamlegu tilhneigíngum, þá munum 
vér reyna, að okið er inndælt; ef vér hreins- 
um hjörtu vor, þá mun oss þykja byrðin létt; 
ef vér elskum Jesúm Krist, þá munum vér 
finna hvíld sálum vorum. 

Látum oss þá, kærir bræður! þjóna Drottni 
af öllu voru bjarta, og þá mun bans þjónusta 
verða oss inndæl; gefum oss að öllu leyti á 
hans vald, án þess lengur að áskilja oss rétt 
til að láta eptir girndum vorum. Hugsið ekki, 
að iðrunartárin seu ætíð svo beisk; þau eru 
það ekki nema í fyrstunni, en eptir á veita 
þau sálunni hvíld og hugsvölun, þegar iðranin 
er heit og einlæg, því miskunsemdanna faðir 
og Guð allrar huggunar þerrar þau sjálfar 
af kinnum sinna barna, og sendir sinn himn- 
eska frið miður í þeirra hjörtu. Komið því, 
kærir bræður! og reynið þetta sjálfir; reynið 
Drottins fyrirheit; reynið, hvort hans ok ekki 
er inndælt og hann byrði létt; reynið hans 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 22 


338 72. hugvekja. 


trúfesti og hvort hann efnir ekki það, sem 
hann hefir lofað! Vér höfum svo lengi reynt 
heiminn, og ekki fundið neina trúfesti hjá 
honum; hann lofaði oss öllu fögru, skemtunum 
og gleði, friði og farsæld; en hann hefir dregið 
oss á tálar og bakað oss ófarsæld. Látum 
oss því yfirgefa hans þjónustu og snúa oss 
til Drottins, og vér munum reyna, að hans 
trúfesti er eins eilíf og hans miskunsemi. Æ, 
er þó ekki öll sæla í því innifalin, að finna 
hvíld fyrir sálu sína, og hvar finnur sálin 
hvíld nema í Guðs náðarfaðmi? Í heiminum 
er ófriður, eða það sem verra er: svikul værð, 
sem deiðir til andvaraleysis; þar finnur sál 
vor enga sanna hvíld; þar velkist hún í áhyggj- 
um og sorgum þessa lífs, þar er hún hrakin 
og hrjáð innan um ástríður og freistingar, og 
við og við Ónáðuð af ásökunum samvizkunnar; 
þar stynur hún þreytt og örmagna undir 
syndanna þúngu byrði og fellur að lokunum 
í örvænting. Himneski ljúfi lausnari! þú sem 
bauðst oss að taka á oss þitt ok og bera 
þína byrði, þú sagðir líka: „komið til min 
allir þér, sem erfiðið og þúnga eruð hlaðnir, 
eg skal endurnæra yður" Æ! vér komum 
nú til þín, og biðjum þig um endurnæringu og 
hugsvölun fyrir vor mæddu hjörtu; léttu af 
oss vorri óbærilegu syndabyrði, svo vér get- 
um tekið á oss þitt ok og fáum að reyna, 
hversu það er inndælt og þín byrði létt. þú, 
sem sveittist blóðinu undir vorri syndabyrði, gef 
þú oss náð til þess, að geta fellt einlæg iðr- 


72. hugvekja. 339 


unartár undir þínum krossi og elskað þig af 
öllu hjarta; þá verða tár iðrunarinnar að tár- 
um elskunnar, og vér finnum hvild sálum vor- 
um í þínum blessaða náðarfaðmi. Amen. 


13. hugvekja. 


Jóh. 3., 20. „Hver sem illt að hefst, hatar ljósið og 
kemur ekki til ljóssins, svo verk hans verði ekki 
uppvís.?? 


„Heimurinn liggur í hinu vonda," segir guð- 
spjallamaðurinn Jóhannes (1. Jóh.5., 49.); og 
séum vér ekki orðnir öldúngis samdauna 
heiminum og með öllu tilfinníngarlausir fyrir 
greinarmuni góðs og ills, hljótum vér að játa, 
að þessu er þannig varið, að í heiminum 
drottnar synd og óguðlegt athæfi, sem birtist í 
alls konar myndum. En heimurinn veit ekki 
af þessu; hann sefur sætt og vært í hinu 
illa; hann sefur í andvaráleysi og vill ekki 
láta vekja sig. Farir þú að reyna til að vekja 
hann, farir þú að tala við hann um spillíngu 
hans og leiða honum hans ógæfusama ástand 
fyrir sjónir, þá verður hann hissa og reiðist 
ákaflega. Eins og Gyðingar forðum reiddust 
frelsara vorum þegar hann bar þeim spillingu 
þeirra á brýn, eins reiðist heimurinn enn í 
dag þegar fundið er að við hann, „því hver 
sem illt að hefst, hatar ljósið og kemur ekki 
til ljóssins, svo verk hans verði ekki uppvís“. 


340 73. hugvekja. 


Gyðingar töldu sér það til gildis, „að þeir 
væru Abrahams synir," og þegar Jesús sagði 
þeim, að verk þeirra lýstu því, að þeir væru 
ekki sannkölluð Abrahams börn, æptu þeir, 
„að hann væri samverskur og hefði djöful", 
og „tóku upp steina til að kasta á hann“ 
(Jóh. 8., 48., 50.). Eins er þessu varið enn 
í dag. „Vér erum kristnir menn"! æpir synd- 
um spillt veröld; vildi þá einhver rísa upp 
og segja: „ef þér væruð kristnir, þá lifðuð 
þér kristilega; en nú lifið þér ókristilega, í 
líferni yðar sjást engin merki til kristilegrar 
trúar né kristilegs kærleika, og því eruð þér 
ekki kristnir, heldur blindir og harðsviraðir 
heiðingjar." Ef einhver talaði þannig, þá yrði 
heimurinn ákaflega reiður. Frá því Steffanus 
var rekinn út úr borginni og grýttur, af 
því hann talaði sannleikann með djörfúng, 
hafa ótal píslarvottar látið líf sitt, ótal verið 
settir í fjötur og fangelsi og ofsóktir með 
báli og brandi, af því að þeir leituðust við 
að vekja hina andvaralausu veröld af hennar 
syndasvefni. Nú er að vísu slíkum opin- 
berum ofsóknum slotað, en hugarfar heimsins 
er enn þá óumbreytt; „hann hatar alltaf ljósið 
og kemur ekki til ljóssins, svo verk hans 
verði ekki uppvís." Marga gildir einu, þó 
talað sé um lestina yfir höfuð; en sé komið 
við þeirra kaun, sé fundið að þeirra löst- 
um, eða þeir haldi, að verið sé að setja ofan 
í við sig, þá fyllast þeir heipt og reiði, hæða 
og hata þá, sem segja þeim til syndanna og 


73. hugvekja. 341 


vilja fá þá til að bæta ráð sitt, og halda eins 
Eptir sem áður áfram í sínu holdlega andvara- 
leysi, án þess að hugsa um hvern enda það 
muni taka. Já, myrkrið hatar ljósið; heimur- 
inn hatar sannleikann. En ljósið mun vinna 
Sigur yfir myrkrinu og sannleikurinn yfir 
heiminum, og eins vissulega og guðsorð hefir 
sannleika að geyma, eins sannarlega mun sá 
tími koma, að allt það, sem nú er í myrkr- 
unum hulið, verður í ljós leitt. Sannarlega 
kemur þessi tími fyrir alla, eins fyrir heimsins 
börn og guðsbörn; eins fyrir drottna þessarar 
veraldar og hina lítilmótlegustu meðal mann- 
anna, eins fyrir ríka og fátæka, vitra og fá- 
fróða, eins fyrir þá, sem óttast Guð og ganga 
á hans vegum, og hina, sem fyrirlíta Guð og 
fótum troða hans boðorð. Fyrir oss alla kemur 
þessi tími, dauðans og dómsins tíma, og þá 
hljótum vér allir að birtast fyrir Krists dóm- 
stóli, svo hvereinn fái laun eptir sinni breytni 
í líkamanum, hvort sem hún hefir verið góð 
eða vond“ (2. Kor. 5., 10.). Fyrir þessum 
dómstóli átt þú einnig að mæta, andvaralausi 
syndari! og átt þá von á því með ótta og 
Skelfingu að heyra dómarans rödd. Þó þú nú 
ekki vilir trúa sannleikanum, þó þú nú gjörir 
gis að honum og þverskallist, þá getur ekki 
vantrú þín kollvarpað sannleikanum, og þegar 
hinn mikli og óttalegi dagur upp rennur, þá 
mun spéhlátrum þínum lokið og þriózka þín 
breytast í angist. Leitir þú ekki ljóssins, 
meðan Guðs náðarsól lýsir þér, þá mun þér 


Bi VA 78. hugvekja. 


verða útskúfað í hin yztu myrkur; því þegar 
mannsins sonur kemur í sinni dýrð og allir 
heilagir englar með honum; þegar hann situr 
í sínu dýrðar hásæti og þjóðirnar safnast til 
hans: þá mun hann kalla guðsbörn til að eign- 
ast það ríki, sem þeim var fyrirhugað frá 
veraldar upphafi; en hina óguðlegu mun hann 
reka frá sér í þann eilífa eld, sem búinn er 
djöflinum og árum hans, og þá munu þessir 
fara til ævarandi kvala, en þeir góðu til 
eilífrar sælu" (Matth. 25., 31., 41., 46.). „Vakna 
því þú sem sefur og rís upp frá dauðum, þá 
mun Kristur lýsa þér" (Efes. 5., 14.). Snú 
þú þér til frelsara þíns, og þá mun hann sýna 
þér þitt eymdarfulla ástand; sýna þér, að sá 
vegur, sem þú gengur, leiðir til glötunar; 
með ljósi sinna heilögu sannleiksorða mun 
hann leiða þig á lífsins veg, og þegar þú ert 
þangað kominn, þá muntu læra að elska ljósið, 
því þá verða gjörðir þínar í Guði gjörðar. 
Látum oss, kærir bræður! hata myrkrið og 
myrkranna verk, en elska ljósið og framganga 
í ljósinu sem ljóssins börn. þó. vér hötum 
ljósið og viljum eigi koma til ljóssins, svo 
verk vor verði ekki uppvís, þá gætum þess, 
að þó oss takist að dyljast fyrir mönnum og 
fela athæfi vort fyrir þeim, þá getum vér þó 
ekki hulið oss né þau fyrir Guði, sem sér 
alla hluti og rannsakar hjörtu vor og hug- 
renningar; hann fylgir oss með sínu heilaga 
augnatilliti og gefur gætur að vorri breytni. 
Æ, þú eilifi ljósanna faðir! sendu geisla þinnar 


13. hugvekja. ö43 


háðar niður í vor hjörtu og tvístraðu þeim 
villumyrkrum, sem vilja blinda augu vor; 
kveik þú elsku til ljóssins í sálum vorum, 
svo vér látum þitt orð vera ljós á vorum 
vegum og lampa vorra fóta, meðan vér ráfum 
í þessum dimma dal og dauðans skugga. Æ, 
Vertu sjálfur vort ljós og leiðarstjarna í lífi 
Og dauða! Amen. 


14. hugvekja. 


Lúk. 15., 1. igþessi tekur að sér bersynduga og hefir 
samneyti við þá. í 


Lúkas guðspjallamaður segir oss frá því, að 
margir tollheimtumenn og bersyndugir hafi 
nálgast Jesúm til að hlýða á kenningar hans, 
en þá hafi hinir skriptlærðu og Farísearnir 
möglað og sagt: „þessi tekur að sér bersynd- 
uga og hefir samneyti við þá“ (15., 4.). Þá 
framsetti Jesús þær fögru og þýðingarmiklu 
dæmisögur um hinn týnda sauð, þann tapaða 
Þening og hinn glataða son, og sýndi með 
Þeim, að hann var til þess í heiminn kominn, 
að leita að hinu týnda og glataða: að endur- 
leysa syndugt mannkyn og leiða það aptur til 
föðurhúsanna, til hins eilífa miskunsemdanna 
föður. Eptir því sem vér þekkjum til Faríse- 
anna og hinna skriptlærðu, þá getum vér getið 
því nærri, að þessar dæmisögur hafa vakið hjá 
eim enn meiri heipt og hatur til frelsarans, 


344 74. hugvekja. 


en þar á mót hafa þær verið tollheimtumönu- 
unum og hinum bersyndugu til huggunar og 
hughreystingar. Og þegar vér nú rennum aug- 
unum út yfir mannlegt lif og virðum fyrir oss 
mennina yfir höfuð, verðum vér þá ekki varir 
við þenna sama mismun á hugarfari manna ? 
Eru ekki sumir menn svo holdlega og verald- 
lega sinnaðir, að þeir eins og styggjast af 
því, að guðsorð skuli inniloka allt undir synd, 
að þeir álíta þann lærdóm sér óviðkomanda: 
að Jesús sé kominn til að leita að hinu týnda 
og glataða? Þeir þykjast ekki þurfa á endur- 
lausnara að halda, og hugsa, að þeir án hans 
geti orðið sáluhólpnir og náð friðarins höfnum 
þá sjaldan hugur þeirra hvarflar þangað. Hjörtu 
þeirra eru svo full af sjálfsþótta og dramb- 
semi, að þeir hrinda frelsaranum frá sér og 
treysta sínu eigin réttlæti. Hinir þar á mót, 
sem eru vaknaðir til æðra lífs, sem fyrir al- 
varlega sjálfsprófun eru komnir til þeirrar við- 
urkenníngar, að þá vantar þá hrósun, sem fyrir 
Guði gildir, að þeir eru breyskar og brotlegar 
mannskepnur, ónýtir þjónar og villuráfandi 
sauðir: fyrir þá er enginn lærdómur eins hugg- 
unarríkur og sá, að þeir eiga endurlausnara, 
að hann er sá góði hirðir, sem leitar að hin- 
um týndu og fráviltu sauðum og vill leiða þá 
aptur til föðurhúsanna, að þeir í allri mæðu 
og baráttu þessa lífs geta fundið náð og fyrir“ 
gefningu, hjálp og liðveizlu hjá almáttugum 
Guði, þegar þeir biðja hann. í Jesú nafni. með 
trúuðum og iðrandi hjörtum. Og þegar vér, 


74. hugvekja. 345 


kærir bræður! rennum augunum inn í vor eigin 
hjörtu, verðum vér þá ekki varir við þenna 
Sama mismun? Verðum vér ekki varir við 
eins og tvenns konar hugarfar hjá sjálfum oss? 
Annað, sem líkist hugsunarhætti og hjartalagi 
Faríseanna og hinna skriptlærðu, sem er svo 
gjarnt að treysta voru eigin réttlæti og fegra 
og afsaka breyskleika vorn og yfirsjónir vorar; 
Sem er svo innlifað þessum jarðnesku og ver- 
aldlegu hlutum, að það blindar augu vor, svo 
Vér missum sjónar á frelsara vorum og hugs- 
um lítið um dauðann, um þann reikningskap, 
sem vér eigum að lúka, og um kjör vor í 
eilífðinni. En að hinu leytinu hreifir sér þó 
við og við sú tilfinning innra hjá oss, að vér 
séum syndugir, að vér ekki ávalt breytum 
eptir Guðs vilja, heldur brjótum margfaldlega; 
að vér einatt séum tómlátir í að gegna vorum 
skyldum, kaldsinna og kærleikslausir; já, að 
vér förum villir vegar og megnum ekki að 
komast aptur af sjálfsdáðum á rétta leið; og 
þegar þessi tilfinning hreifir sér hjá oss, þá 
er það næsta huggunarfullt fyrir oss, að heyra 
þann náðarboðskap, að Jesús leitar að hinu 
týnda og glataða, að hamn tekur að sér ber- 
Synduga og hefir samneyti við þá. Q, að þessi 
tilfinning, auðmjúk tilfinning vors eigin van- 
máttar og breyskleika og vorrar miklu synda- 
Sektar ávalt gæti fengið yfirhönd yfir voru 
holdlega og veraldlega hugarfari, yfir hroka 
vorum og sjálfbyrgingskap, yfir þverúð og 
Þrjózku hjartans: þá mundum vör aldrei láta 


346 Tá, hugvekja. 


oss tæla af heimsins afvegaleiðandi ginning- 
nm eða holdsins spilltu fýsnum, heldur fylgja 
vorum góða hirði, vorum himneska lausnara, á 
þeirri leið, sem til lífsins liggur, til eilífs lífs 
og eilífrar sælu! En því miður deyfist þessi 
góða tilfinning hjá oss í solli heimsins, Í 
áhyggjum og sorgum þessa lífs, og nema rödd 
guðsorða léti við og við til sín heyra og vekti 
samvizkur vorar með alvarlegum áminníngum, 
mundi hún algjörlega slokkna, og vér algjör- 
lega missa sjónar á hinu æðra og eilífa lífi, 
sem vér erum kallaðir til. En hann, sem lét 
lífið fyrir sína sauði, vakir enn yfir sinni hjörð; 
hann sem kom til að leita að hinu týnda og 
glataða, hann lætur ennþá orð áminníngar- 
innar hljóma í vorum eyrum, til að glæða hjá 
oss guðrækilegar tilfinningar, til að vekja oss 
til iðrunar og aptarhvarfs.  Byrgjum því ekki 
eyru vor fyrir hinni vekjandi röddu, fyrir 
áminningum Jesú sáluhjálplega lærdóms; lát- 
um oss ekki farast verr en tollheimtumönnum 
og bersyndugum, sem flykktust að Jesú til 
að hlýða kenningu hans; því séum vér tregari 
til, að hlýða hans orði, þá munu þeir verða 
vorir dómendur.  Tollheimtumenn og bersynd- 
ugir fundu til synda sinna, og því komu þeir 
til Jesú til að leita sér huggunar og upplýs- 
ingar um Guðs vilja; skyldu þá hjörtu vor, 
sem betur en þeir þekkjum Guðs boðorð, vera 
svo, miklu harðari og óbetranlegri, að vér ekki 
finnum til neins angurs yfir vorum syndum; 
ekki finnum hjá oss neina löngun eptir að 
koma til Jesú og heyra lífsins orð töluð af 


14. hugvekja. 347 


hans munni?  Æ! það er þessi hálfvelgja hjart- 
ans, þetta tvískipta hugarfar, þetta alvöruleysi 
í vorum sáluhjálparefnum, sem gjörir oss Svö 
hegningarverða. Vér viljum að sönnu hlýða 
guðsorði, en gleymum því að geyma það í 
góðu og siðsömu hjarta, og þess vegna ber 
það ekki ávöxt hjá oss, og getur ekki lifað í 
vorum veraldlega sinnuðu björtum; vér viljum 
að sönnu hlýða guðsorði, en viljum þó heldur 
hlýða heiminum og hans tælandi röddu; vér 
viljum að sönnu hlýða guðsorði, en heimfær- 
um ekki annað til vor úr því en huggunar- 
greinir Guðs náðarríku fyrirheita, en skeytum 
lítið um iðrun og -apturhvarf, þó guðsorð gjöri 
þetta að skilyrði fyrir vorri sáluhjálp. Æ, 
góði Guð! sannfærðu mig um það af þínu 
heilaga orði, að eg er stórsyndari, að eg hefi 
syndgað í himininn og fyrir þér og er þess 
ekki verður, að kallast sonur þinn; sendu mér 
hreinan iðrunaranda, svo minn andi verði harm- 
þrúnginn og hjarta mitt sundurkramið af til- 
finningu míns eigin óverðugleika og minnar 
syndasektar, svo eg í hjartans auðmýkt finni 
til þess, að Jesús er líka minn frelsari og að 
eg væri týndur og glataður, ef hann "ekki 
tæki bersynduga áð sér og hefði samneyti við 
þá. Góði himneski frelsari! tak þú mig að 
þér og haf þú samneyti við mig; tak þú þér 
bústað í mínu hjarta, svo eg verði fús á að 
hlýða þér og þínu blessaða orði! Leið þú mig 
á helgunarinnar veg, því helgunarinnar vegur 
liggur til himins, til eilífs lífs hjá þér!“ Amen: 


348 
15. hugvekja. 


Matth. 7., 7. Jesús sagði: „Biðið, og mun yður gefast; 
leitið, svo munuð þér finna; knýið á, og mun fyrir 
yður upplokið verða." 


Um ekkert áminnir guðsorð oss optar en að 
biðja Guð og láta allar vorar nauðsynjar fram- 
koma fyrir hann í bæninni; og guðsorð heitir 
oss bænheyrslu, þegar vér biðjum um það sem 
er eptir Guðs vilja og þreytumst ekki að biðja. 
Og þó eru þeir menn til og kalla sig kristna, 
sem halda að bænin sé árangurslaus. „Hvernig 
ætti bænin," segja þeir, „að hafa krapt í sér 
til að breyta eilífum ráðsályktunum hins al- 
máttuga og óumbreytanlega Guðs"? En þessir 
menn gleyma því, að Guð er ekki einúngis 
almáttugur og óumbreytanlegur, heldur einnig 
miskunsamur og allsvitandi, alvitur og trúfastur. 
Miskunsemdanna himneski faðir byrgir ekki 
eyra sitt þegar hans hjálparþurfandi börn flýja 
til hans miskunar; „hann er nálægur öllum 
þeim, sem hann ákalla, öllum, sem ákalla hann 
einlæglega; hann gjörir það, sem þeir guð- 
hræddu girnast; þeirra kall heyrir hann og 
frelsar þá" (Sálm. 145., 18.—19.). Sá alskygni 
Guð þekkir vorar hugrenningar álengdar, og 
hann þekkir líka bænir vorar, áður en þær 
stiga upp frá hjartanu og koma fram af vör- 
unum; og af því hann eptir sinni eilífu speki 
jafnan velur þau beztu meðul til að ná þeim 
bezta tilgangi, hefir hann ályktað að hjálpa 
þeim, sem ákalla hann og þakka honum fyrir 


75. hugvekja. 349 


hans vernd og blessun, af því að þessar auð- 
mjúku, trúuðu og þakklátu sálir eru hæfileg- 
astar til að þiggja hans velgjörðir án þess 
að vanbrúka þær. Eða gjöra ekki góðir og 
Skynsamir foreldrar opt hið sama? Vili börnin 
heimta allt með sjálfskyldu, eða geti ekki 
fengið sig til að biðja góða foreldra, þá væri 
það til að gjöra þau enn þrjózkari og heimtu- 
frekari, að láta allt eptir þeim. Þess vegna 
vilja góðir foreldrar láta börnin læra að biðja; 
og eins breytir vor himneski faðir við oss. 
Hann hefir boðið oss „stöðugt að biðja og ekki 
þreytast" (Lúk. 18., 1.), og sannleikans munnur 
hefir sagt: „Biðið, og mun yður gefast; leitið, 
svo munuð þér finna; kýið á, og mun fyrir 
yður upp lokið verða." Og þó eru þeir menn 
til, sem segja: „Eg vildi feginn trúa því, að 
Guð bænheyri; því hvað er huggunarfyllra, 
en að trúa þessu? En eg get ekki trúað því, 
því eg hefi tekið eptir því, að þeir, sem beiddu 
Guð, fengu hvorki meira af tímanlegum gæð- 
um né meiri bót á böli sínu en hinir, sem 
ekki báðu hann" Verið getur, að þeir hafi 
ekki fengið meiri tímanleg höpp en hinir, né 
fljótar verið létt af þeim líkamlegum kross- 
burði; en veiztu þarfyrir, kristinn maður! 
hvaða ávexti bænir þeirra báru fyrir þeirra 
trúuðu hjörtu? Hafi bænaiðjan styrkt þeirra 
þolinmæði og veitt þeim hugarrósemi og nægju- 
Semi, getur þú þá neitað því, að Drottinn hafi 
blessað bæn þeirra og látið hana bera ávöxt? 
Þú segist hafa reynt það á sjálfum þér, að 


350 75. hugvekja. 


það sé árangurslaust að biðja; þú hafir sent 
brennandi bænarandvörp upp í himininn, en 
enginn hafi svarað þér; bænin hafi enga hug- 
svölun veitt þér, og því hljótir þú að efast um, 
að bænir mannanna megi sé nokkurs hjá Guði." 
„Bænir mannanna," segir þú. En um hvaða 
menn talar þú? Eru það trúaðir, eða hinir 
vantrúuðu og efablöndnu? Eru það hinir guð- 
hræddu og ráðvöndu, eða hinir óguðlegu og 
óráðvöndu? Eru það þeir, sem biðja vel, eða 
þeir, sem biðja illa? Æ! látum oss ekki bæta 
synd ofan á synd, fyrst með því að biðja illa 
og siðan efast um Drottins trúfesti, af því hann 
ekki heyrir vorar heimskulegu bænir; látum oss 
heldur með blygðun játa, að oss alla vantar 
mikið á, að geta beðið réttilega; látum oss í auð- 
mýkt játa, að „vér vitum ei hvers biðja ber, 
breyskleikinn holds því veldur," að vér af sjálfum 
oss ekki getum lært að biðja eins og ber, af því 
vér sjáum ekki, hvað oss er fyrir beztu, og 
elska vor til hinna tímanlegu hluta er svo 
mikil, að oss hættir við að láta þá sitja í fyrir- 
rúmi fyrir hinum andlegu og eilífu. En upp- 
fræddir af guðsorði vitum vér, að það er vili 
vors algóða himneska föður, að vér skulum 
líkjast frelsara vorum og verða heilagir eins 
og sá er heilagur, sem oss hefir kallað, og 
að einúngis þau gæði, sem geta eflt helgun 
vora, eru þess verð, að vér sækjumst eptir 
þeim og biðjum Guð um þau. Í „drottinlegri 
bæn" hefir líka: frelsarinn sýnt oss, að vér 
einkum og sér í lagi eigum að biðja Guð um 


75. hugvekja. 3ðl 


þessi andlegu og himnesku gæði; en með því 
hann einnig hefir leyft oss að biðja um „dag- 
legt brauð," þá megum vér einnig biðja vorn 
himneska föður að gefa oss það af tímanlegum 
sæðum, sem hans speki sér að oss er þénan- 
legt, og sem að er vor einlægur ásetningur 
að verja honum til dýrðar og til að efla með 
því sanna velferð sjálfra vor og náúnga vors. 
Eptir Jesú heilaga dæmi eigum vér ekki ein- 
úngis að biðja fyrir sjálfum oss, heldur og 
fyrir náúnga vorum. Það kann að þykja óþarfi 
að minnast á þetta, þareð það leiðir beinlínis 
af því kærleikans boðorði, sem býður oss að 
elska aðra eins og sjálfa oss. En æ, því 
miður, mannleg spilling og eigingirni lýsir 
Sér einnig í þessu. Eða munu þeir ekki vera 
næsta margir, sem ekki kemur til hugar að 
biðja fyrir náúnga sínum? En það er ekki 
furða, þó mönnum gleymist þetta, þegar þeim 
Sleymist að biðja fyrir sjálfum sér. En frels- 
arinn hefir ekki einúngis kennt oss, um hvað 
vér sér í lagi eigum að biðja Guð, heldur 
einnig, hvernig og með hvaða hugarfari vér 
eigum að gjöra það. Hann, sem var heilagur 
Og eitt með föðurnum, féll þó fram á ásjónu 
Sína. og baðst fyrir með djúpri og hjartanlegri 
auðmýkt, segjandi ; uþó ekki-minn, heldur verði 
þinn vili.“  Æ, hvernig eigum vér þá, aumar 
og syndugar mannskepnur, að „geta auðmýkt 
oss nógsamlega, þegar vér í bæninni komum 
fram fyrir hinn alvalda konúng himins og 
Jarðar, fram fyrir hinn heilaga og réttláta Guð, 


að2 75. hugvekja. 


„Á hvers augum himnarnir ekki eru hreinir!" 
Æ, hlýtur það ekki að standa oss lifandi af 
málað fyrir hugskotssjónum, að vér erum 
dupt og aska og að „vér erum minni allri 
Guðs miskunsemi og trúfesti!" Þegar vér 
þannig í auðmýkt hjartans og undirgefni undir 
Guðs vilja biðjum hann í trausti til vors frels- 
ara friðþægingar, biðjum hann um það sem 
er eptir hans vilja, þá biðjum vér í Jesú nafni 
og megum vera vissir um bænheyrslu, og þá 
munum vér reyna það, sem allir Guðs vinir 
fyrr og siðar hafa reynt, að bænin til Guðs, 
auðmjúk og trúuð bæn, fyllir bjartað friði og 
fögnuði og þeim sælutilfinningum, sem eru 
forsmekkur eilífs lífs. O! hve satt er það 
sem skáldið segir: 

uBænin má aldrei bresta þig, 

búin er freisting ýmislig; 

þá líf og sál er Iúið og þjáð, 

lykill er hún að Drottins náð." 

Já, bænin er sannkallaður „lykill að Drott- 
ins náð; hún lýkur upp fyrir oss dyrum 
himnaríkis, því hún sameinar oss Guði 08 
vorum frelsara, hún hreinsar, huggar og helgar 
vor hjörtu og gjörir oss hæfilega fyrir himn- 
eska sælu. Drottinn minn! láttu mig ekki 
þreytast að biðja þig; láttu mig ekki sleppa 
þér fyrr en þú blessar mig af ríkdómi þinnar 
náðar; láttu mig ekki sleppa þér að eilífu! 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


353 
16. hugvekja. 


Lúk, 14., 11. „Hver sig sjálfan upp hefur, hann mun 
niðurlægjast.?? 


Eins og Guð er í öllum hlutum, þannig er 
hann og öllum hlutum ofar; hann er sú æðsta 
vera og hið sanna og verulega í öllum hlut- 
um. Það sem ekki sprettur frá honum eða 
byggist á honum, hlýtur því að hverfa aptur 
og verða að engu. þess vegna er syndin 
auðvirðilegust allra hluta, af því hún er gagn- 
stæð Guðs vilja, en ætlar þó að. koma sínum 
vilja fram; og þess vegna hlýtur líka hver sá 
að niðurlægjast, sem sig sjálfan upp hefur, af 
því hann leitar sinnar eigin dýrðar, en ekki 
Guðs dýrðar, og fer eptir eigingirni sinni, en 
ekki eptir Guðs vilja. því hærra sem maður- 
inn þannig tyldrar sér, því dýpra fellur hann; 
og falla hlýtur hann, því það, sem hann stendur 
á, er ekki annað en reykur og gufa. það 
reynist því jafnan satt, sem Salómon segir: 
akomi dramb, kemur forsmán" (Orðskv. b. 11., 
2.). En þó þessi sannleiki hljóti að vera hverj- 
um manni auðskilinn, sjáum vér þó, kærir 
bræður! að hroki og drambsemi eru almennir 
lestir í veröldinni og birtast í alls konar mynd- 
um. Stundum stæra menn sig af ríkidæmi, 
metorðum, völdum, eða ágæti líkamans, stund- 
um af gáfum og lærdómi, eða jafnvel af guð- 
hræðslu og manndyggðum. En þó tilefni til 
drambseminnar þannig sé margvíslegt, er hún 
þó. ætið sjálfri sér lík í því, að hún kemur 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 23 


3ðd 16. hugvekja. 


manninum til að upp hefja sjálfan sig, en fyrir- 
líta aðra, og að hún leiðir hann til uiðurlæg- 
íngar. Vér erum allir breyskar og ófullkomnar 
verur, og getum því ekki reitt oss á vora 
eigin krapta; ekki getum vér heldur treyst 
neinu af þessum tímanlegu hlutum, því þeir 
eru fallvaltir og hverfulir í eðli sína; já, vér 
getum engu treyst nema eilífum og almátt- 
ugum Guði; hann einn er trúr og getur ekki 
brugðizt, því hann getur ekki afneitað sjálfum 
sér. Sá sem styðst við Guð og setur von 
sína til hans, stendur fast; en sá, sem slítur 
sig lausan frá honum, hlýtur að hrasa og 
falla, og þess vegna hlýtur hinn drambláti að 
niðurlægjast, og það því fremur, sem dramb- 
seminni er samfara blindni, andvaraleysi og 
þverúðarfullt hugarfar. Hinn drambsami held- 
ur, að sér sé allt óhætt, og sér því ekki þá 
hættu, sem honum er búin; af því hann lítils- 
virðir aðra, daufheyrist hann við þeirra áminn- 
ingum og aðvörunum. Sá, sem stærir sig af 
stundlegum gæðum, getur ekki ímyndað sér, 
að þau muni nokkurn tíma bregðast; og hinn, 
sem hrokast upp af sínum andlegu yfirburðum, 
getur ekki séð ófullkomlegleika sina né breysk- 
leika sinn. Það kemur lítið út af því, að brýna 
þann sannleika fyrir þessum mönnum, að allir 
jarðneskir hlutir séu fallvaltir og byltíngum 
undirorpnir, eða leiða þeim þeirra hættulega 
sálarástand fyrir sjónir; það kemur litið út af 
því, að hvetja þá til að auðmýkja sig fyrir 
Guði og leita hans náðar með einlægri iðrun: 


76. hugvekja. 3ðð 


þeir þykjast ríkir og einskis þarfnast; þeir 
þykjast heilir og ekki þurfa læknis við, heldur 
þakka Guði fyrir, að þeir séu ekki eins og 
aðrir menn. — En einhvern tíma hverfa þessar 
missýningar, og þá hljóta þeir, sem þannig 
upp hefja sjálfa sig og lifa í syndsamlegu 
andvaraleysi, að niðurlægjast; og sælir eru 
þeir, ef skýlan dettur frá augum þeirra, ef 
guðsorð getur vakið þá og sundurkramið hjarta 
Þeirra, meðan þeir fá tíma til iðrunar og apt- 
urhvarfs, meðan tími náðarinnar yfir stendur; 
Sælir eru þeir, ef þeir láta guðsorð dæma sig 
og auðmýkja sig, áður en þeir koma fram 
fyrir dómstól hins réttláta dómara og heyra 
hinn eilífa niðurlægingar og útskúfunar dóm 
upp kveðinn yfir sér. Lær þú því í tima, 
Syndugur maður! að beygja þig undir Guðs 
voldugu hönd; því hversu fast sem þú þykist 
Standa, hlýtur þú þó að niðurlægjast og falla, 
ef þú upp hefur sjálfan þig, og ekkert at þvi, 
sem þú treystir, getur frelsað þig. Stærir þú 
Þig af ríkidæmi, þá gættu þess, að þú innan 
lítils tíma hlýtur að yfirgefa auðlegð þína, ef 
hún ekki yfirgefur þig áður. Stærir þú þig 
af metorðum, ágæti og fegurð líkamans, eða 
Vináttu veraldarinnar, þá gættu þess, að allir 
Þessir hlutir eru fallvaltir og óstöðugir; þeir 
hverfa eins og reykur, fölna eins og blómin 
og breytast eins og veður í lopti. Stærir þú 
Þig af gáfum og vitsmunum þínum, þá gættu 
þess, að snerti Drottins hönd þig, þá slokknar 
ljósið. í sálu þinni og þú ráfar í myrkri. En 
23 


356 76. hugvekja. 


þó þér auðnaðist að halda öllu þessu til æfi- 
loka, hvað verður úr því þegar þar að kemur, 
að þú átt að flytja héðan og ganga veg allrar 
veraldar? Hvað verður þá úr veraldarinnar 
gengi og líkamans atgjörfi? Eða munu þá 
vitsmunir þínir eða það réttlæti, sem þú stærðir 
þig af, geta staðizt í Guðs allsherjardómi ? 
Nei, þá hlýtur þú að niðurlægjast, og þá verður 
það fullkomlega opinbert, að „hver sig sjálfan 
upp hefur, hann mun niðurlægjast". En þá 
rætist líka í æðsta skilningi það náðarfyrir- 
heit, sem oss er gefið í guðsorði, að „hver 
sig sjálfan niðurlægir, hann mun upp hafinn 
verða". Ef þú því, kristinn maður! vilt verða 
upp hafinn af Guði, þá niðurlæg þú sjálfan 
þig; kannastu við það, að þú ert aumur synd- 
ari, og bið þú Guð í Jesú nafni auðmjúklega 
fyrirgefningar á syndum þínum; treystu ekki 
þínu eigin réttlæti, heldur réttlæti frelsara 
þíns; treystu ekki neinum endanlegum hlut- 
um, heldur einúngis Guðs náð og miskunseni ; 
og þegar þú þannig í auðmýkt hjartans finnur 
til þess, að þú ert upp á Guð kominn í öllum 
hlutum, að þú ert ekkert án hans, þá mun 
hann hjálpa og miskuna þér, því hann „gefur 
lítilátum náð". En þegar vör erum í náð hjá 
honum, þá höfum vér alla góða hluti: réttlæti, 
frið og fögnuð og eilift lif. Ó, Guð! láttu 
þitt heilaga orð vekja oss til eptirtektar á 
vorum breyskleika og vorri syndasekt; láttu 
það vekja hjá oss harmþrúnginn og sundur- 
kraminn anda, svo vér finnum til þess í hjört- 


76. hugvekja. 3ð1 


um vorum, að vér erum duþt og aska, en þú 
ert sú eilífa hátign; að vér erum ekkert, en 
þú ert allt. Æ, vertu oss náðugur og misk- 
unsamur í Jesú nafni! Amen. 


TI. hugvekja. 


Hebr. 13., 16. ,Gleymið ekki velgjörðaseminni og greið- 
vikninni, því slíkar fórnir eru Guði velþóknanlegar.“ 


Það hættir mörgum við að ímynda sér, að 
velgjörðasemi og greiðvikni se ekki beinlínis 
skylda vor, heldur séu það mannelskuverk, 
Sem vér gjörum fram yfir skyldu vora. Eigin- 
girni verður til að ala þessa röngu ímyndun, 
af því oss þykir fremd í því, að gjöra meir 
en skyldan býður og þannig komast fram yfir 
aðra. En það er engum efa undirorpið, að 
Suðsorð, sem býður oss að elska náúnga vorn, 
býður oss einnig að hjálpa honum og gjöra 
honum gott, og er það eðlilegt, því hvernig 
Setum vér elskað aðra, án þess að kenna í 
brjósti um þá, sem bágt eiga. Hið guðdóm-" 
lega mannelskuboðorð, sem er óaðskiljanlegt 
frá sannri guðrækni og lifandi trú, bannar 
oss ekki einúngis að taka frá öðrum það sem 
þeir eiga, eða skaða þá á nokkurn hátt, heldur 
býður það oss einnig, að auðsýna þeim alla 
Þá hjálp, sem þeir við þurfa og í voru valdi 
Stendur. Velgjörðasemin er því beinlínis skylda 
Vor kristinna manna, og það því fremur sem 


358 77. hugvekja. 


vér allir erum limir á sama líkama og börn 
hins sama algóða himneska föður. Vér erum 
allir bræður og systur í Jesú Kristi, og því 
á annara eymd að vera vor eymd, annara 1 þörf 
vor þörf, og vér eigum yfir höfuð að taka 
hjartanlega og innilega hlutdeild í annara kjör- 
um; og því meira sem oss er lánað, því meira 
verður einnig í þessu tilliti af oss heimtað. 
En þess ber oss jafnan vel að gæta, kærir 
bræður! að öll vor guðræknis og mannelsku 
verk hafa einúngis að því leyti gildi í Guðs 
augum, sem þau miða til að fullkomna vorn 
innra mann, því aguðsríki er innra hjá oss“ 
og ekkert, sem vér gjörum til eflíngar sálu- 
hjálpar vorrar, kemur oss að haldi, nema það 
komi frá hjartanu og sé til að eyða löstum 
vorum, voru holdlega hugarfari og öllu því, 
sem oss er til einhverrar hindrunar í í voru betr- 
unarverki. Þess vegna er það boðorð: að hjálpa 

bræðrum vorum, klæða þá, vitja þeirra, hugga 
þá og þjóna þeim, ekki annað en líkami guð- 
hræðslunnar, eða hennar sýnilegi búningur. 
Það eru skylduverk hins trúaða; en það €r 
“ekki sagt, að hann sé þar sjálfur. Dyggðin 
á að vaxa og hreinsast í þessum mannelsku- 
verkum, og þau eiga að miða til að gróður“ 
setja oss því betur í kærleikanum og bjálpa 
oss til að leggja af vora bresti; það er að 
skilja: til þess að geta náð hinn rétta trúar 
- og guðræknis anda í í þessum mannelskuverkum; 
þá verðum vér að prófa björtu vor við fætur 
Jesú Krists og í hans náðar ljósi, og í hans 


17. hugvekja. 359 


augsýn rannsaka, hverjar syndsamlegar til- 
hneigingar ennþá búi bjá oss, og síðan taka 
fyrir oss þau mannelskuverk, sem girndum 
vorum eru gagnstæðust og sem sýnast vera 
bezt löguð til að uppræta þær úr björtum vor- 
um. Séum vér drambsamir, þá gjörum það 
sem mest auðmýkir oss; séum vér værukærir, 
þá gjörum það sem kostar mesta áreynslu; 
seum vér hégómagjarnir, þá gjörum það sem 
minnst ber á í heimsins augum, og yfir höfuð 
að tala: það sem oss kostar mesta sjálfsaf- 
neitun. Hin ytri guðræknisverk verða Guði því 
að eins velþóknanleg, að þau geti helgað sjálfa 
oss; en það geta þau því að eins, að þau 
hjálpi til að laga bresti vora. Með því Jesús 
Kristur er endir og augnamið lögmálsins, þá 
miða öll hans boðorð einúngis til þess, að 
hann geti tekið sér bústað í björtum vorum; 
hann er sá nýi maður, sem á að myndast innra 
hjá oss, og öll vor verk miða einúngis til 
þess, að þessu guðlega verki geti orðið ágengt. 
Verði því ekki ágengt, þá er allt vort erfiði 
árangurslaust og einskis virði í Guðs augum, 
því að Jesús Kristur er sá eini, sem hefir 
gildi í hans heilögu augum, og allt, sem ekki 
miðar til að fullkomna hans mynd og líkingu 
í sálum vorum, vantar trúarinnar rót; það er 
Sprottið af einhverri eigingirni eða til að sýn- 
ast fyrir mönnum; það hefir sín laun út tekið 
í þessu lífi, en ber ekki ávöxt til eilífs lífs. 
Hinn gamli maður í oss verður að deyðast, 
til þess að hinn nýi maður geti lifnað. Allt 


360 71. hugvekja. 


sem miðar til að deyða holdsins girndir, en 
glæða vort trúarlíf, gróðursetur oss æ betur 
og betur í guðlegri náð. þess vegna verðum 
vér að varast það, sem mörgum af oss hættir 
við, að velja helzt þau mannelskuverk, sem 
oss falla bezt í geð og sem bezt eiga við 
lunderni vort og tilhneigingar vorar. þó er 
þetta ekki svo að skilja, að hið góða lunderni 
sé gagnstætt guðlegri náð, því það er einmitt 
ein af náðargjöfum Guðs, heldur er hitt mein- 
ingin, að vér bæði eigum að stjórna náttúru- 
fari voru eptir Guðs og skynseminnar boðum, 
svo það verði ekki að veikleika og villist af 
réttri leið, og eigi síður stunda þau góðverk, 
sem kosta oss einhverja sjálfsafneitun. - En 
því fremur verðum vér að varast að gjöra 
góðverk af eigingjörnum hvötum, í launa skyni, 
eða til þess að fá hrós hjá mönnum. þeir 
eru, því miður, allt of margir, sem halda, að 
það bæti úr öllum brestum og yfirsjónum 
þeirra, ef þeir rétta einhverjum nauðstöddum 
hjálparhönd, og þeir þannig, ef svo mætti að 
orði kveða, geti keypt bænrækni, hatur til 
syndarinnar, sjálfsafneitun og allar kristilegar * 
dyggðir. Þá væri Krists ok létt að bera fyrir 
holdiega sinnaðan mann; þá væri ekki vegur- 
inn til eilífs lífs vandrataður, né kóróna rétt- 
lætisins dýrkeypt, ef syndarinn þyrfti ekki 
neitt annað að gjöra, en láta lítilfjörlegar 
gjafir í té. Af elsku til Guðs og manna verður 
velgjörðasemi vor að spretta, og þegar hún 
hefir þessa rót, þá er hún sú fórn, sem €r 


71. hugvekja. 301 


Guði velþóknanleg, því þá er það hjarta vort, 
sem vér þannig færum Guði, og þá getum 
vér heimfært til vor það hið huggunarríka 
fyrirheit, að Guð láti ekki einn vatasdrykk 
Ólaunaðan, og munum á efsta degi með himn- 
eskum fögnuði fá að heyra þessi orð af frels- 
arans munni: „Komið blessuð, börn míns föður! 
og eignizt það ríki, sem yður var fyrirbúið 
frá upphafi veraldar ... hvað þér gjörðuð við 
einn af þessum mínum minnstu bræðrum, það 
hafið þér mér gjört“ (Matth. 25., 34., 40.). Amen. 


18. hugvekja. 


1. Jóh. 5., 4. „Allt, sem af Guði er fætt, yfirvinnur 
heiminn, og vor trú er sigurinn, sem hefir yfirunnið 
heiminn. 


Poóstulinn talar hér ekki um heiminn að því 
leyti, sem hann er handaverk Drottins og 
vottur um hans almætti, speki og gæzku, 
heldur að því leyti, sem heimurinn er synd- 
um spilltur og Guði fráhverfur; hann talar 
um hið illa í heiminum og segir, að allt, sem 
af Guði sé fætt og þá líka trú vor á Jesúm 
Krist, hljóti eptir eðli sínu að sigrast á því. 
En hið illa býr ekki einungis fyrir utan oss 
í heiminum, það kemur ekki einúngis utan að 
oss úr hinum ytra sýnilega heimi, heldur 
býr það einnig í hjörtum sjálfra vor og kemur 
innan að úr hugskoti voru. Heimurinn leitast 


362 78. hugvekja. 


við að fá inngöngu í hjörtu vor, fá yfirráð 
yfir hugsunum vorum og tilhneigingum og 
draga oss til sín. Þannig kviknar heimselskan 
í hjarta syndugs manns, svo það að lokunum 
verður eptirmynd og bergmál hins ytra synd- 
um spillta heims. Allir menn eru eptir eðlis- 
fari sínu holdlega og heimslega sinnaðir, af 
því þeir eru allir syndugir; en í stað þess, 
að heimurinn ríkir og ræður í bjarta hins 
andvaralausa og lastafulla, þá fer hann alltaf 
minkandi og rönandi í hjarta hins trúaða, því 
að í því lýsir sér sigur trúarinnar, að hún 
yfirvinnur heiminn í hjarta hins trúaða. þó 
trúin sé ein af Guðs náðargjöfum, getur hún 
þó í fyrstunni verið veik og ófullkomin og 
blönduð heimslegum og veraldlegum hugmynd- 
um; en trúin þrýstir mönnum til að biðja Guð, 
og við bænaiðjuna hreinsast og styrkist trúin. 
Í hjarta hins trúaða geta kviknað ýmislegar 
efasemdir, sem vilja freista hans til að rengja 
Guðs opinberaða orð; en þá flýr hann til 
Drottins og biður hann að senda sér anda ráðs 
og skilnings, er leiði sig í allan sannleika, 
og þá er eins og nýtt ljós renni upp í sálu 
hans, svo hann reynir, að guðsorð er líf, andi 
og sannleikur, reynir, að það er „kraptur Guðs 
til sáluhjálpar hverjum þeim, sem trúir“. Einnig 
í hjarta hins trúaða geta vaknað samvizkusturl- 
anir, svo honum liggur við að örvænta sér 
Guðs náðar, þegar hugsar til sinna mörgu 
synda og yfirsjóna; en þá flýr hann að Jesú 
krossi, og trúin á Jesúm Krist fullvissar hann 


78. hugvekja. 305 


um, að þó syndir hans séu miklar, þá sé þó 
Guðs miskunsemi enn meiri, og að það se 
„engin fordæming framar yfir þeim, sem eru 
í Jesú Kristi, sem ekki ganga eptir holdinu, 
heldur eptir andanum". Einnig í hjarta hins 
trúaða getur vaknað óþreyja og möglun á móti 
Guði og hans handleiðslu, og óþolinmæði í 
krossburðinum; en þá finnur hann huggun í 
guðsorði og hans náðarfyrirheitum, og með 
frelsarans heilaga dæmi fyrir augum endur- 
minnist hann þess, að allir hlutir verða að 
þéna þeim til góðs, sem Guð elska"; hann 
lyptir huganum út yfir eymd og andstreymi 
þessa lífs til friðarins og sælunnar himnesku 
bústaða, og sér í anda þau eilífu verðlaun, 
sem Guð hefir sínum börnum fyrirhugað; og 
við þessar hugleiðingar styrkist traust hans á 
guðlegri gæzku og speki og hans föðurlegu 
forsjón, svo hann af hjarta tekur undir með 
frelsaranum og segir: ekki minn, heldur verði 
þinn vili! Einnig í hjarta hins trúaða getur 
vaknað hroki og sjálfsþótti, svo hann þykist 
vera betri og dyggðugri en aðrir menn, svo 
hann gleymir því, að hann af Guðs náð er 
það sem hann er; en trúin sannfærir hann 
aptur um syndina og minnir hann á þá synda- 
sekt, sem Guðs miskunsemi hefir upp gefið 
honum fyrir Jesú friðþægingar sakir; trúin 
minnir hann á það, sem honum enn er áfátt, 
og vekur hjá honum sanna auðmýkt og hreinan 
iðrunaranda; hún segir honum, að hann sé 
ónýtur þjónn, og að það sem hann hefir, hafi 


364 78. hugvekja. 


hann allt þegið af Guðs náð, og eilift líf sé 
ekki verðskuldað af hans hálfu, heldur sé 
það „máðargjöf Guðs í Drottni vorum, Jesú 
Kristi". Alltaf er svo mikið af heiminum og 
heimsins ginningum eptir í hjarta hins trúaða, 
að hann er undirorpinn ýmislegum freisting- 
um, sem vilja koma bonum til að syndga og 
draga hann frá (Guði. Enn þá minnir trúin 
hann á bæn og árvekni, minnir hann á að 
berjast góðri baráttu og standa stöðugur allt til 
enda. En eins og trúin þannig vinnur sigur yfir 
heiminum og heimselskunni í hjarta hins trúaða, 
þannig sigrar hún og fyrir aðstoð Guðs anda 
hinn ytra syndum spillta heim. Af andans innra 
vitnisburði um Krist í hjarta hins trúaða sprettur 
hinn ytri vitnisburður, sem trúaðir bera um 
frelsara sinn fyrir heiminum. Þegar trúin er 
sönn og lifandi, getur hún ekki verið aðgjörða- 
laus, heldur hlýtur hún að lýsa sér í allri 
útvortis hegðun mannsins. Trú hjartans og 
játning varanna eru eins náskyldar og lífið 
og hreifingar þess. Það er eðli lífsins yfir 
höfuð, að leitast við að koma í ljós og birtast, 
og eins er lífi trúarinnar varið; hún er ávaxtar- 
söm í kærleikanum, í elsku til Guðs og manna 
og hún yfirvinnur hið illa með góðu. Hvernig 
er nú trú vorri varið, kristnir bræður! Er hún 
sönn og lifandi? Yfirvinnur hún hið illa í hjört- 
um vorum og hið illa fyrir utan oss? Æ! 
megum vér ekki játa, að hún einatt er köld 
og dauð, í stað þess að vera heit og lifandi, 
að heimurinn einatt yfirvinnur hana, í stað þess 


78. hugvekja. 305 


að hún ætti að yfirvinna heiminn? Vissulega 
megum vér hver og einn viðurkenna þetta, 
viðurkenna það, að heimselskan einatt kæfir 
trúna í vorum hjörtum, svo vér missum sjónar 
á hinu andlega og eilífa, á Guði og frelsara 
vorum. Æ, Drottinn! hjálpa þú vantrú vorri, 
lífgaðu vora dauðu trú, styrktu vora veiku trú, 
svo vér ekki fyrirförumst með heiminum, heldur 
getum unnið sigur trúarinnar og „slökkt öll 
eldleg skeyti hins vonda", getum varðveitt 
trúna og góða samvizku allt til enda. Bæn- 
heyr það í Jesú nafni! Amen. 


19. hugvekja. 


Lúk. 5., 4. Jesús sagði við Símon Pétur: „Legg þú 
út á djúpið! á 


Það er vor mesta huggun í þessu lífi, að vér 
vitum, að Jesús Kristur er með sínum trúuðu 
alla daga allt til veraldarinnar enda; að hann 
er alstaðar nálægur þar sem tveir eða þrír eru 
samankomnir í hans nafni; að hann á þessari 
stundu er mitt á meðal vor og blæs blessun 
og friði í vor hjörtu, svo vér getum hlýtt 
hans orði með andakt og eptirtekt og heim- 
fært það til sjálfra vor. Hann ávarpar sér- 
hvern af oss með þeim sömu orðum, sem 
hann forðum ávarpaði Pétur: ,Legg þú út á 
djúpið"! Og hann meinar ekki einúngis með því, 
að vér á þessari guðræknisstundu eigum að 


366 79. hugvekja. 


snúa hjörtum vorum frá öllum veraldlegum 
hugsunum, frá daglegum áhyggjum og sorg- 
um, svo vér getum tekið hans orð inn í djúp 
sálna vorra og heimfært það til vor í lifandi 
trú, heldar bendir hann oss einnig með þess- 
um orðum á „dýpt ríkdóms, speki og þekk- 
ingar Guðs", á djúp Guðs miskunar og kær- 
leika, sem er opinberað í Jesú Krists náðar- 
lærdómi, sem streymir gegnum hjörtu allra 
trúaðra og flytur þá loksins í frelsarans faðmi 
í. friðarins og sælunnar eilífu bústaði. Út á 
þetta náðarinnar djúp býður frelsarinn öllum 
þeim að leggja, sem vilja vera hans sannir 
lærisveinar, til að afla sér þar hvíldar, friðar 
og eilífrar sáluhjálpar. þessu boði hlýðir 
ekki hin vantrúaða og spillta veröld; hún 
álítur það allt heimsku, sem Kristur kennir 
um hið eina nauðsynlega og um þá þörf, sem 
sé á að afla sér þeirra himnesku fjársjóða, 
sem hvorki mölur né ryð geta grandað; og 
sjái veröldin einhvern, sem að frelsarans boði 
ætlar að leggja út á djúpið, þá gjörir hún gys 
að honum og kallar hann heimskingja eða 
trúarvingul; og verði hún vör við, að sá sem 
að Drottins boði, í trúnni á Jesúm og í Jesú 
nafni, leggur út á Guðs náðardjúp, aflar sér 


“ þar syndafyrirgefníngar, réttlætingar og helg- 


unar, og ávinnur sér þar nýtt trúarlíf, frið og 
fögnuð í heilögum anda, þá heldur hún, að 
þetta sé ekki annað en ímyndun, eða jafnvel 
lygi og hræsni. Hin. vantrúaða veröld er eins 
nú og hún var á Krists dögum; hún er alltaf 


19. hugvekja. 367 


sjálfri sér lík. En þú, kristinn maður! sem 
Segist trúa á frelsara þinn, ertu líkur læri- 
sveini hans Símoni Pétri í auðsveipni og hlýðni; 
ertu að hans boði búinn til að legója út á 
djúpið, og gjöra það mótmælalaust, sem hann 
býður þér? Æ! vér erum allir trúarveikir og 
tregir til að afneita sjálfum oss, tregir til að 
fela oss á hendur Guðs föðurlegu handleiðslu 
og treysta þeim fyrirheitum, sem hann hefir 
gefið oss í sínu orði. Sælir værum vér, ef 
vér slepptum öllu hégómlegu trausti á sjálfum 
oss og vörpuðum allri vorri áhyggju upp á 
Drottinn, o og gæfum oss af öllu hjarta á vald 
hans mildiríku náðar: þá mundum vér fljótt 
taka sinnaskipti og verða að öðrum og betri 
mönnum. Margir eru þeir til í veröldinni, 
sem finna til synda sinna og angrast af þeim; 
þeir bafa engan frið í hjarta sínu og spyrja 
hryggvir og harmþrúngnir: hver mun létta 
þessari byrði af mér, og hvar mun eg fá 
krapta til að gjöra það sem gott er? Þeir 
neyta allra krapta sinna og reyna til þess 
með góðum áformum og ýmislegum huggunar 
og hjálpar meðulum, að afla sér þess friðar, sem 
þeir þrá og þarfnast; en þeir erfiða dag og 
nótt og fá ekke ert, af því þeir erfiða í sínu eigin 
nafni. Þeir heyra að sönnu frelsarans getið, 
sem er kominn til að leita að hinu týnda og 
glataða og frelsa það, og sem hefir sagt: 
Komið til min allir þér, sem erfiðið og þúnga 
eruð hlaðnir, eg skal endurnæra yður"! En 
þeir þora ekki að leggja út á þetta djúp; þeir 


368 79. hugvekja. 


þora ekki að varpa sér í hans náðarfaðm, eins 
breyskir og brotlegir og þeir eru. (Og þetta 
er þó eina ráðið tilað fá þá synda fyrirgefn- 
ingu, sem fyllir sálina með djörfúng, fjöri og 
þreki til að berjast hinni góðu baráttu trúar- 
innar, Látum oss því, kærir bræður! leggja 
út á djúpið, út á friðþægingardjúpið í Jesú 
Krists blóði! Fyrst „hann hefir látið semja 
frið með sínu blóði á krossinum" (Kól 1., 20.) 
þá látum oss segja: „að þínu boði, Drottinn"! 
að sönnu er eg stórsyndugur, en þú tekur 
syndarana að þér; æ, taktu mig því að þér! 
eg þekki ekkert annað til sáluhjálpar en Jes- 
úm Krist og hann krossfestan; fyrirgef þú mér 
í hans nafni allar minar syndir og yfirsjónir; 
gef þú mér í hans nafni náð og krapta til líf- 
ernisbetrunar! Og þú, sem átt við líkamlega 
neyð að stríða, við skort á viðurværi fyrir þig 
og þína; vantreystu ekki guðlegri forsjón; 
vertu ekki hugsjúkur útaf því, hvað þú eigir 
að eta og drekka, eða hverju þú eigir að klæð- 
ast. Vogaðu þér í bæninni út á Guðs misk- 
unardjúp, erfiða þú í Jesú nafni og fulltreystu 
því, að bann muni ekki láta þig né þína van- 
megnast á veginum, heldur senda þér björg 
og blessun. Og þú; sem þjáist af sjúkleika 
líkamans, og þú, sem ert einmana og munað“ 
arlaus í veröldinni, og þú, sem andvarpar yfir 
þinni veiku trú og þráir ljós og styrk af hæð- 
um, legg þú út á djúpið! Láttu ekki hug- 
fallast þó þú hafir ertfiðað um stund og ekkert 
fengið, þó þú ekki hafir enn fengið bænheyrslu- 


79. hugvekja. 369 


Drottins vegir eru opt öðru vísi en vorir vegir; 
hann einn veit, hvað oss er fyrir beztu, og 
hann sendir ætíð sína hjálp á hentugasta tíma, 
og mun vissulega bæta úr böli voru og veita 
oss huggun og harmalétti, ef vér ekki þreyt- 
umst að biðja. Vér megum ekki standa hik- 
andi og huglausir með leynilegri vantrú í hjört- 
um vorum, heldur eigum vér óhræddir „að 
leggja út á djúp Guðs almættis, miskunar og 
náðar, og hughraustir segja: „að þínu boði, 
Drottinn"! og biðja Guð heitt og innilega, í 
auðmýkt og trúartraústi, og fyrir bænina mun- 
um vér fá hugsvölun og hugarrósemi. Hvað 
vantar oss þá, kristnir menn! þegar vér svo 
opt erum áhyggjufullir og sorgbitnir, svo opt 
erfiðum, en fáum ekkert. Æ! það er ekki 
guðleg náð, sem oss vantar, heldur vantar oss 
trúna og traustið á Guðs náðarfyrirheitum, oss 
vantar auðmýkt og þá undirgefni undir Guðs 
vilja, sem útheimtist til þess að sleppa vorum 
eigingjarna vilja, en varpa oss með lífi og sálu 
út á Guðs náðardjúp. það liggur fyrir oss 
art kærir bræður! fyrr eða síðar að leggja 

á djúpið — út á dauðans djúp; og margur 
list þá nauðugur frá landi og illa undir 
það búinn, af því hann hefir ekki í tíma látið 
sig bera í hinn guðlega náðarstraum, heldur 
hafði lagt út á syndarinnar djúp og látið ber- 
ast fyrir spillíngarinnar straumi. En sá sem 
með heitum iðrunartárum, með bæn og ár- 
vekni leitar Guðs náðar í frelsarans nafni, 
hann mun aldrei líða skipbrot á trú sinni. 

P. Pjetursson. Hugvekjur. 24 


3170 79. hugvekja. 


hann þarf ekki að hræðast hinn mikla dauða- 
sæ; hann þarf ekki að hræðast hið. mikla 
eymdadjúp, sem bíður allra þeirra, sem hér í 
fi fyrirlíta ríkdóm Guðs náðar, því framundan 
sér lítur hann friðarins hafnir á hinu fagra 
eilífðarlandi, og þangað verður sál hans flutt 
í frelsarans faðmi, og þar sýngur hann Guði 
lof. og dýrð um aldir alda. Amen. 


80. hugvekja. 


Jóh. 12., 36. Jesús sagði: „Trúið á ljósið meðan þér 
hafið ljósið, svo að þér verðið ljóssins synir.? 


Jesús kallar sjálfan sig ljós heimsins og heimtar 
trúna á sig og á Guð (Jóh. 14., 1.), sem skil- 
yrði fyrir því, að geta gengið í ljósinu og 
orðið ljóssins barn. þó tímarnir hafi breytzt 
á: margan hátt síðan á Jesú hérvistardögum, og 
þó mannlegar kröfur kunni að hafa tekið mikl- 
um breytingum, þá verður þó þessi Krists 
krafa óumbreytt og æ hin sama til allra manna, 
á öllum öldum allt til veraldarinnar enda. Allt- 
af talar hann til vor í sínu heilaga orði, til 
þess vér skulum trúa á hann og á vorn himn- 
eska föður, og í þessari trú leita sálum vor- 
um hvíldar, friðar og sáluhjálpar; alltaf leitast 
hann við að vekja iðrun og trú í hjörtum vor- 
um, og viðhalda iðrun og trú hjá þeim, sem 
hafa snúið sér til hans og helgað honum hjörtu 
sín, „svo. að. þeir verði rótfestir og grundvall- 


80. hugvekja. #71 


aðir í kærleikanum, og ásamt öllum heilögum 
geti skilið, hvílík að sé breidd, lengd, dýpt 
og hæð Krists elsku, og þekkt, hversu hún 
yfirgengur allan skilning, og fullkomnist í allri 
fullkomnun Guðs" (Efes. 3., 17.—419.). Það er 
því Krists krafa til vor allra, kærir bræður! 
að vér trúum á hann og þann, sem út sendi 
hann, eða með öðrum orðum: að vör séum 
Sannkristnir. Þetta er ekki heimsins krafa til 
vor, því honum stendur á sama, hvort vér 
erum sannkristnir eða ekki; já, að svo miklu 
leyti, sem „hann liggur í því vonda", þá er 
honum það heimska og hneyxli, að vör séum 
Sannkristnir, því hann gjörir gys að þeim, sem 
efla sína sáluhjálp með ótta og andvara. Þess 
vegna getur þú vel komizt áfram í veröldinni, 
aflað þér fjár og frama, þó þú sért vantrúaður 
Og iðrunarlaus. En með vantrúuðu og iðrun- 
arlausu hjarta getur þú ekki komizt út úr graf- 
arinnar myrkrum. Þegar þú ert staddur á tak- 
mörkum tímans og eilifðarinnar, þá er ekki 
lengur að því spurt, hvort þú hafir verið ríkur 
eða fátækur, voldugur eða vesall í þessum 
heimi. þá verður ekki heldur spurt að þinni 
Veraldlegu vizku, því þó þú „vissir alla leynd- 
ardóma og héfðir alla mannlega kunnáttu", þá 
Stoðar það þig ekki þar; því þar er ekki spurt 
að öðru en því, hvort þú sért sannkristinn, 
hvort þú sért sameinaður Guði og frelsara 
þínum í trú og elsku. Af þessu sjáið þér, 
kærir bræður! hversu áríðanda það er, að 
leggja fyrir sjálfan sig þessa spúrningu: er 
a 


312 80. hugvekja. 


eg sannkristinn? og vera búinn að leysa úr 
þessari spurníngu til hlítar, áður en dauði og 
eilífð kalla oss til reikningskapar. Eða er 
það má ske óþarfi fyrir oss, fyrst vér berum 
kristið nafn, að spyrja sjálfa oss, hvort vér 
séum sannkristnir? , Æ, nei! bræður góðir! 
það er sú hættulegasta villa, að þykjast vera 
sannkristinn, en vera það þó ekki, og deyja 
með þeirri fölsku huggun, að sálunni sé sálu- 
hjálpin vís. Það er mikið af heiðínglegu hug- 
arfari í sjálfri kristninni, sem telur mönnum 
trú um, að þá vanti ekkert og að það þurfi 
ekki annað til að vera kristinn, en að vera 
skírður og fermdur, fara stundum til kirkju 
og vera til altaris.. Já, í sjálfri kristninni eru 
margir kristnir einúngis að nafninu til, ekki 
einúngis þeir, sem lifa í opinberum löstum, 
heldur og hinir, sem eru trúar- og kærleiks- 
lausir, þó þeim verði ekki bornir glæpir á brýn; 
þeir elska þenna heim af öllu hjarta, en hirða 
ekki um þá hluti, sem heyra guðsríki til. Sálir 
þeirra eru gagnteknar af sjálfsþótta, hégóma- 
dýrð, heipt, reiði og óþolinmæði; þeir hugsa 
sjaldan eða aldrei um Guð og frelsarann, 
sjaldan eða aldrei um dauða, eilífð og dóm, 
og halda þó að þeir séu kristnir. Heldur þú, 
að þetta sé að vera kristinn? Heldur þú, að 
það sé nóg að taka þá kristilegu trúarlærdóma 
fram við einstöku hátíðleg tækifæri? Eiga þeir 
ekki að lifa með oss á heimilum vorum og Í 
voru daglega lífi, og bera ávöxt hjá oss í kristi- 
legri breytni? Vissulega eiga þeir það að 


80. hugvekja. 913 


gjöra, og því er það ekki óþarti, að vér spyrj- 
um sjálfa oss, hvort vér sum sannkristnir, og 
gjörum það nú þegar. meðan náðartiminn yfir 
stendur, svo vér vitum vissu vora um það, 
áður en það er orðið of seint, áður en vér 
mætum frammi fyrir Drottins dómstóli. Vér 
höfum ekkert í veröldinni að óttast nema það 
eina, að vér séum ekki sankristnir, og þurfum 
ekki að vera áhyggjufullir um neitt nema það. 
Ert þú sannkristinn, eða ekki? En er það þá 
öldúngis nauðsynlegt, að vera annaðhvort? Geta 
menn ekki verið að nokkru leyti kristnir og að 
nokkru leyti ekki? Þurfa menn að vera ann- 
aðhvort heitir eða kaldir? Menn geta verið 
hálfvolgir; en um þá segir Kristur: „betra 
væri, að þú værir annaðhvort kaldur eða heitur; 
en eins og þú ert nú hálfvolgur, hvorki heitur 
né kaldur, mun eg skirpa þér út af minum 
munni" (Opinb.b. 3., 15.—16.). Þessi viðvör- 
unar orð ættu þeir að hugfesta, sem halda, að 
þeim sé óhætt að vera hálfvolgir í sínum sálu- 
hjálparefnum. Vakna þú því, syndugur maður! 
sem híngað til hefir sofið, og spyr þú sjálfan 
þig, hvort þú sért sannkristinn? Láttu ekki 
heiminn tæla þig lengur, því hann er hálf- 
volgur í sínum kristindómi, þó hann beri kristið 
nafn; trúðu á ljósið meðan þú hefir ljósið, svo 
þú ekki standir á síðan ber og aumur og nak- 
inn, þegar sannleikans eilífa ljós umkríngir þig 
til að prófa og dæma þig. En á hverju þekk- 
ist það, að vér séum sannkristnir? það getum 
vér þekkt með því að bera vort sálarástand 


#74 80. hugvekja. 


saman við guðsorð, og sér í lagi saman við 
Jesú Krists heilaga eptirdæmi. Fyrir manna 
sjónum er mismunurinn á sannkristnum og iðr- 
unarlausum opt ómerkjanlegur, og þegar talað 
er um aðra, eigum vér að yfirláta Guði dóm- 
inn, því hann einn getur dæmt ráð hjartnanna; 
já, vér eigum í kærleika að trúa ölla og vona 
alls hins bezta. Sannur kristindómur er hvorki 
innifalinn í eintómu útvortis látbragði, né Í 
döpru og sorgbitnu sinni, heldur í trúuðu og 
guðelskandi hugarfari, sem vekur djörfúng, 
frið og fögnuð í hjarta hins trúaða.  Kristin- 
dómurinn er ekki innifalinn í skyndilegum hug- 
arhræringum, sem þjóta upp allt í einu og 
hverfa eins fljótt aptar, heldur í stöðugri hlýðni 
við Guð og undirgefni undir hans vilja. Margir 
vikna undir heyrn eða lestri guðsorða, en þessar 
guðrækilegu tilfinningar eiga sér ekki langan 
aldur hjá þeim, og hafa ekki krapt í sér til 
að betra hjörtu þeirra. það er ekki nóg að 
vera orðsins heyrari, en ekki þess gjörari, því 
það er eins og að „skoða andlit sitt í spegli, 
fara síðan burt og gleyma því" (Jak. 1., 23.). 
Æ! það er ekki nóg að vera nærri guðsríki, 
en falla síðan frá, því þess manns hið síðara 
verður vérra hinu fyrra (Matth. 12., 45.). Að 
þú sért sannkristinn, á að þekkjast á því, að 
þú hafir tekið fyrir þig nýja lífsstefna, hafir 
stöðugt samfélag við Guð og frelsara þinn, og 
látir þér í öllu þínu dagfari stjórna af hans 
orði og anda, en gætir þess þó jafnan í auð- 


2 


mýkt, að þú ert syndugur maður og ónýtur 


80. hugvekja. 315 


þjónn, sem átt allt guðlegri náð að þakka. 
afrúðu því á ljósið meðan þú hefir ljósið", svo 
það fylgi þér inn í dauðans myrkur og þú 
verðir ljóssins barn; bið þú jafnaðarlega eins 
og Davíð: „Skapa í mér hreint hjarta, ó, Guð! 
og endurnýja í mér stöðugan anda; kasta mér 
ekki burt frá þínu augliti og tak ekki þinn 
heilaga anda frá mér" (Sálm. 5l., 42.). Biðjum 
þess allir í Jesú nafni! Amen. 


81. hugvekja. 


1. Kor. 10., 13. „Guð er trúr, er ekki mun láta yður 
rata Í freistni fram yfir megn, heldur gjöra þann 
endi þar á, að þér getið staðizt hana." 


Það lýsir bæði blindni og spillingu mannanna, 
að þeir eru svo gjarnir á að fegra og afsaka 
yfirsjónir sínar. Þeir vilja gjöra sem minnst 
úr öllum ávirðingum sínum, annaðhvort með 
því að telja sér trú um, að litið sé í þær varið 
og að þær séu ekki annað en það, sem þeir 
kalla mannlegan breyskleika, eða með því að 
kenna þær Djöflinum og öðrum mönnum, sem 
hafi freistað sín og komið sér til að syndga: 
Já, sumir eru svo ósvifnir, að þeir kenna Guði 
um syndina; þeir segjast nú vera svona gjörð- 
ir, þeir geti ekki verið öðru vísi, og það verði 
hver að lifa eptir lund sinni. Það er í sann- 
leika hryggilegt til þess að vita, að öll upp- 
fræðing í guðsorði, allar þess áminningar og 


316 81. hugvekja. 


Guðs náðarmeðul skuli verða til ónýtis á þess- 
um mönnum. Væri ekki hið illa sjálfum oss 
að kenna, þá yrði það oss  skki tilreiknað; ef 
vér ekki gætum sigrazt á þvi, þá væri til 
einskis að bjóða oss að Veita því mótstöðu, 
og náðarmeðulin kæmu oss þá að engu haldi. 
Að. vísu koma freistíngarnar einatt utan að oss, 
en þær væru aflvana, ef vér ekki létum þær 
æsa þær hinar syndsamlegu girndir, sem búa 
inni fyrir hjá oss, og beittum Guðs alvæpni 
gegn þeim. Afl og áhrif fr eistinganna vex 0g 
verður því meira, sem vér optar látum þær 
leiða oss afvega. Hafir þú, syndugur maður! 
látið freistingarnar tæla þig og leiða þig hvað 
eptir annað til syndar, þá getur það verið, að 
þú sért búinn að missa þrótt og þrek til hins 
góða, „því hver sem syndina drýgir, verður 
syndarinnar þræll"; en varastu að kenna Guði 
um spillingu þína, því hann gaf þér nóga krapta 
og nóg bjálparmeðul til að sigra freistíngarnar, 
hefðir "þú hagnýtt þér þetta réttilega, "hefðir 
þú vakað og beðið. Þegar sagt er í heilagri 
ritníngu, að. Guð freisti mannsins, þá er það 
meiningin að hann gefur manninum tækifæri 
til að sýna sína trúmennsku og guðrækni; en 
að öðru leyti freistar hana einskis, heldur 
þvert á mót frelsar oss frá hinu illa, og „gjörir 
þann endi á freistingunni, að vér fáum stað- 
it", ef vér ekki gleymum að vaka og biðja- 
Meðan maðurinn lifir hér á jörðinni, er hann 
sífeldum freistingum undirorpinn; vér berum 
freistinganna vísi í sjálfum oss, af því vér 


81. hugvekja. al 1 


erum holdlegar verur og eðli vort er spillt. 
Allir hlutir geta orðið til að freista vor; kross- 
burður og mótlæti freistar vor til óþolinmæði 
og. möglunar yfir Guðs stjórn; velgengni „og 
meðlæti freistar vor til drambsemi og ofmetn- 
aðar. þetta vort líf er einlægt stríð og bar- 
átta; en vér stríðum ekki einir saman, heldur 
stríðir Guð með oss, ef vér vökum og biðjum. 
Freistíngarnar sitja jafnan á svikráðum við oss. 
og birtast í ýmislegum búningi; sérhver löst- 
ur hefir einhverja hlið, sem smjaðrar fyrir 
eigingirni og breyskleika vorum, og sérhver 
synd getur tekið á sig yfirskyn guðhræðslunnar 
og birzt vorum blinduðu augum í ljóssins eng- 
ils líki. Og þó leika margir menn sér að 
freistingunum og spaugast að þeim, eins og 
það væri friður og öllu óhætt og þeim væri 
engin hætta búin. Ovinurinn vakir, áa þess 
að sofa, en mennirnir sofa, án þess að vaka 
og biðja. Ef vér þar á mót gætum þeirrar 
áminningar frelsara vors, að vaka og biðja, að 
vaka yfir sjálfum oss og öllu voru hugarfari, 
og iðulega biðja Guð af hjarta um hans mildi- 
ríku hjálp og aðstoð; ef vér jafnan gætum 
þess, að holdið er veikt, þó andinn sé reiðu- 
búinn, svo vér aldrei freistum Guðs með því 
að hlaupa í veg fyrir freistíngarnar, eða steyp- 
um oss.í þær af oftrausti.á sjálfum oss, þá 
geta þær orðið oss til góðs, til framfara og 
fullkomnunar í dyggð og guðsótta; því eins 
og gullið reynist í eldinum, eins reynist dyggðin 
í eldi freistinganna. Þess vegna segir post- 


378 81. hugvekja. 


ulinn Jakob: „álitið það mesta fagnaðar efni, 
bræður mínir! þegar þér ratið í ýmislegar 
raunir, því reynsla yðar trúar verkar stöðug- 
lyndi, en stöðuglyndið á að fullkomna verkið, 
svo að þér séuð fullkomnir og algjörðir og í 
engu brest hafið" (1.,2.—4.); og postulinn Pétur 
kemst þannig að orði: „látið yður ekki undra, 
mínir ástkæru! þá eldraun, með hverri þér 
reyndir verðið, eins og yður hendi eitthvað 
óvænt, heldur gleðið yður þar af, að eins og 
þér eruð hluttakandi í Krists píslum, eins 
muni og yðar fögnuður mikill verða, þegar 
bans dýrð verður opinber" (4., 42.—13.). Og 
vissulega getur sannkristinn maður glaðzt af 
þeim freistíngum, sem hann ekki stofnar sér 
sjálfur í, því hann veit, að þær koma ekki án 
tilhlutunar bans himneska föður; hann veit, 
að allir hlutir og eins freistíngarnar þéna þeim 
til góðs, sem Guð elska, og að hann lætur 
engann freistast yfir megn fram; því hann 
er máttugur í vanmættinum og gefur krapta 
til að stríða og vinna sigur. Í freistingunum 
lærum vér bezt að þekkja sjálfa oss og vort 
breyska eðli, hversu trúarveikir vér erum og 
óstöðugir í hinu góða, hversu hætt oss er við 
að mögla yfir Guðs handleiðslu og vantreysta 
hans fyrirheitum. En þá lærum vér líka bezt 
að þekkja Guð, hans heilagleika, almætti og 
gæzku; þá sjáum vér bezt, hversu andstyggi- 
leg syndin er í Guðs augum, og fellu beisk 
angurs og iðrunar tár yfir vorum brestam og 
breyskleika; þá sjáum vér, að vér höfum ekkert 


BI. hugvekja. 379 


af sjálfum oss, heldur eigum Guðs náð alla 
hluti að þakka; þá finnum vér, að sérhvert 
andartak og sérhver guðrækileg tilfinning í 
Sálu vorri er náðargjöf Drottins, og þá treyst- 
um vér ekki lengur sjálfum oss, heldur setj- 
um vér allt vort traust til almáttugs Guðs. 
Lærum af frelsara vorum, hvernig vér eigum 
að ganga sigri hrósandi út úr freistinganna 
stríði; hann var freistaður á allan hátt eins 
og vér, en þó án syndar; hann rak freistar- 
ann frá sér með sínu guðlega orði. Förum 
eins að; þegar vér rötum í einhverja freist- 
ingu, þá höfum guðsorð á reiðum höndum og 
beitum því gegn freistingunni, því það er beitt- 
ara hverju tvíeggjuðu sverði. Æ! ef vér jafnan 
hugsuðum til þess, að Guð er alstaðar ná- 
lægur, að hann sér allar vorar leynilegustu 
hugsanir; ef vér bærum meiri lotningu fyrir 
hans eilífu hátign, hans heilagleika og réttlæti; 
ef vér værum þakklátari fyrir hans velgjörðir, 
og elskuðum hann af hjarta; ef vér hugsuðum 
- meir um vora eilífu sáluhjálp, og hefðum það 
jafnan hugfast, hvílíka eymd og ófarsæld vér 
bökum oss með syndinni: þá mundum vér 
verða varkárari og fastari fyrir í freistíngunum 
en vér erum. Ur þessu getur ekkert bætt, 
nema árvekni og bæn. Vak þú yfir oss, Drott- 
inn! og gef þú oss náð til að geta vakað og 
beðið, svo vér séum hertygjaðir þínu alvæpni, 
og fáum staðizt allar freistingar og reynzt þér 
trúir allt til dauðans. Bænheyr oss í Jesú 
nafni! Amen. 


880 


82. hugvekja. 


Matth. 7., 24—25. „Sá sem heyrir þessa mína kenn- 
íngu og breytir eptir henni, honum vil eg líkja við 
forsjálan mann, er byggði hús sitt á bjargi. Nú kom 
steypiregn og vatnsflóð, stormar risu og buldu á því 
húsi, en það féll samt ekki, því það var grundvallað 
á bjargi." 


Eins og Jesús byggði sína kirkju á trúarinnar, 
kærleikans og vonarinnar fasta grundvelli, eins 
vildi hann líka byggja hana í bjarta sérhvers 
manns á hinu sama óbifanlega hellubjargi; Í 
mannlegum anda vildi hann byggja Guðs must- 
eri: ljóssins og huggunarinnar, náðarinnar og 
friðarins musteri; því eigi andi vor ekki að 
vanmegnast, verður hann að búa í ljósi guðlegs 
sannleika; guðsorð verður að vera lampi vorra 
fóta og ljós á þessa lífs dimmu og villugjörnu 
vegum; huggunar þarf líka sálin við í þessum 
stundlegu þjáníngum, svo hún örmagnist ekki 
undir krossins byrði; og náðar þarf hún við, 
svo hún geti fundið hvíld og frið, þegar sam- 
vizkan ásakar. Ef þér því, kærir bræður! leitið 
sannleika og huggunar af Guði, syndanna fyrir- 
gefningar og sáluhjálplegrar vonar, þá byggið 
frið og farsæld yðar á því hellubjargi, sem 
hvorki haggast í steypiregni, vatnsflóði né 
stormum; byggið guðrækni yðar á Jesú Kristi. 
Skilningur og: tilfinningar eru lífsöfl vors innra 
manns. Meðan þau eru sátt og sammála, við- 
halda þau friði og rósemi sálarinnar; en verði 
þau sundurþykk, raskast jafnvægi hennar og 


82. hugvekja. 38l 


hið innra stríð byrjar. Sönn guðrækni lætur 
sér hvorki stjórna af köldum og tilfinningar- 
lausum skilningi né af blindum og hugsunar- 
lausum tilfinningum; heldur sameinar hún þessa 
sálarkrapta í kærleika, bæn og andakt. Hún 
er gagntekin af kristilegri trú, sem upplýsir 
skilninginn og vermir hjartað; hún trúir á einn 
Sannan Guð og sér hann í öllum hlutum, elskar 
hann í öllum mönnum, óttast hann við serhvert 
fótmál, treystir honum í sérhverri neyð; hún 
trúir á Jesúm Krist, Guðs eingetinn son, vorn 
heilaga og mildiríka frelsara, sem dó fyrir oss 
og eptirlét oss heilagt dæmi, er vér fylgja 
skyldum, sem er leiðtogi vor til himins og 
árnaðarmaður vor hjá föðurnum: hún trúir á 
heilagan anda og gætir þeirra áminninga, sem 
hann gefur í guðsorði og vekur í samvizkunni; 
hún trúir á eilíft líf, og að þá muni allt verða 
leitt í ljós, sem nú er í myrkrunum hulið, og 
sérhverjum goldið eptir hans verkum. Sönn 
guðrækni stendur stöðug, ekki einúngis í því 
striði, sem vaknað getur í sálu mannsins, heldur 
og í öllum byltingum og breytingum hins ytra 
lífs. Sá mismunur, sem er á útvortis lukku- 
kjörum mannanna, hefir verið mörgum til 
ásteytingar. En sá guðbræddi sér röð og reglu 
í öllum hlutum; hann sér Guðs stjórn í því, 
sem heimurinn kallar hending og tilviljun. 
Enginn hlutur hefir meiri og fljótari áhrif á 
hugarfar og breytni manna, en meðlæti og 
mótlæti; en guðræknin stendur stöðug, hvernig 
sem þetta breytist; hún býr í trúarinnar helgi- 


382 82. hugvekja. 


dómi á því guðlega hellubjargi, sem ekki bifast 
þó vatnsflóð og stormar geysi. Allir menn 
hafa einhverja byrði að bera, og hinn guðhræddi 
fer ekki heldur varhluta af örbyrgð, sjúkdómum 
eða áreitíngum annara manna; en góð samvizka 
blessar hans litlu efni, léttir hans mæðubyrði 
og gefur honum krapta til að yfirvinna hið illa 
með góðu; hann örvæntir ekki í mótlætinu, 
því hann veit, að allt kemur frá Guði: meðlæti 
og mótlæti, líf og dauði; hann veit, að allir 
hlutir þéna þeim til góðs, sem Guð elska, og 
að mótlætið miðar til að snúa huga vorum frá 
heiminum til Guðs, og innræta oss auðmjúkt 
og kærleiksfullt hugarfar; hann möglar ekki, 
því hann þekkir í mótlætinu Guðs visdómsfullu 
og föðurlegu handleiðslu. En meiri áhrif hefir 
meðlætið á mannlegt hjarta. Guð hefir að 
nokkru leyti sett meðlætið í samband við breytni 
mannsins, og látið hann vera sinnar lukku smið; 
en sumt lán og meðlæti sendir hann, án þess 
maðurinn eigi nokkurn þátt í þvi. En hið 
drambsama hjarta mannsins vill alla hluti þakka 
ser og fyrirhyggju sinni, og gætir þess ekki, 
hvernig Guð undirbýr og gefur tíma og tæki- 
færi, gjörir veginn greiðari, lætur meðulin í 
té og afstýrir hættunum. þetta hugleiðir sá 
guðhræddi, því hann skoðar hlutina við ljós 
trúarinnar; hann minnist þess ekki, að nokkur 
breyting hafi svo komið á kjör hans eða hug- 
arfar hans, að hann hafi ekki þegið af Guði 
ráð, krapta og huggun; hann lofar og vegsamar 
Guðs gæzku á hverjum morgni og hans vernd 


82. hugvekja. 353 


og varðveizlu á hverju kvöldi; hann segir eins 
og Davið: „með fögnuði lofa eg þig, Drottinn! 
þegar eg minnist þín í hvílurúmi mínu og hugsa 
til þín í þeirri löngu næturvöku, því þú ert 
min bjálp, og undir skugga þinna vængja fagna 
eg" (Sálm. 63., 6.—8.). Hvernig sem lifskjörin. 
breytast, er því guðræknin sjálfri sér lík, af 
því hún er ekki byggð á sandi, heldur á fyrir- 
heitam guðsorðs, sem aldrei bregðast þó himin 
og jörð forgangi. Guðhræðslan stendur stöðug, 
ekki einúngis í hinu innra stríði hjá manninum 
sjálfum og í byltingum mannlegs lífs, heldur 
og í þeim stormi, sem vér köllum tímans eða 
aldarinnar anda, og sem einatt vill feykja og 
kollvarpa öllum hlutum. Gætum vor fyrir 
tímans anda; hann kallar sig opt Guðs anda, 
en er þó ekki annað en heimsins og spillingar- 
innar andi. Menn hæla vorum tímum fyrir 
framför í menntun og upplýsingu. Guð gæfi, 
að þetta væri sönn menntun og upplýsing; 
það er hans eins að dæma tímann. En þó 
getum vér þekkt teikn tímanna af þeim ávöxtum, 
sem þeir bera. Og hverir eru þeir helztu 
ávextir vorra tíma? Þeir eru einkum tveir í 
andlegum efnum: sjálfræði og hálfvelgja. Menn 
Vilja slíta sig lausa frá allri trú í kristilegum 
skilningi og hafa sitt eigið hyggjuvit fyrir æðsta 
dómara í andlegum efnum, og í félagslífinu og 
heimilislífinu brýst þetta sjálfræði einatt út eins 
og óhlýðni, þrjózka og þvermóðska hjartans. 
Yfir hálfvelgjunni er í guðsorði beinlínis felldur 
hegningardómur. „Vei þeim, sem kalla hið illa 


384 82. hugvekja. 


gott"! þvi verður ekki neitað, að menn um- 
bera, fegra og afsaka marga lesti, sem áður 
þóttu vanvirðufullir og hegningarverðir. þessir 
lestir, sem ætið verða andstyggilegir í Guðs 
og allra góðra manna augum, eru sér í lagi: 
saurlifnaður, drykkjuskapur og óráðvendni, það 
er að skilja: svik og prettir í viðskiptum. Sá 
guðhræddi lætur ekki spillíngaranda tímans 
hafa áhrif á sig; hann trúir því og treystir, að 
Guðs andi muni jafnan verða honum yfirsterkari, 
og að Guð á hverri öld muni geyma heilagt 
útsæði fyrir ókomna tímann, og hann biður því 
alltaf hugbraustur: „tilkomi þitt ríki, verði þinn 
vili svo á jörðu sem á himni.“ 

Biðjum Guð þess af hjarta, kærir bræður! 
að hann láti sitt ríki útbreiðast meðal vor; 
biðjum hann að gróðursetja oss í sínum kær- 
leika, svo ekkert geti skilið oss við hann; 
biðjum hann að innræta hjá oss viðbjóð við 
syndum og löstum, svo vér í öllu voru dag- 
fari lýsum því, að vér ástundum að vera hans 
börn, og höfum byggt vora sáluhjálpar von 
á því hellubjargi, sem „makt helvítis" ekki 
getur bifað. Vertu, ó, Guð! vort athvarf og 
hjartans hlutskipti í Jesú nafni! Amen. 


385 


83. hugvekja. 


Hebr. 12., 6. „Hvern þann Drottinn elskar, hinn sama 
agar hann og typtar. 


Flestir viðurkenna það, að meðlæti og vel- 
gengni sé Drottins velgjörð, en við hitt vilja 
færri kannast, að mótlæti og krossburður sé 
meðal í Guðs agandi föðurhendi oss mönnun- 
um til góðs, og þó segir guðsorð oss þetta 
með berum orðum, því „hvern þann Drottinn 
elskar, hinn sama agar hann og typtar." Guð 
er ætið náðugur og miskunsamur, og hann vill 
gjöra oss alla farsæla; en þeir einir, sem 
elska hann, eru hæfilegir fyrir hans náðarvel- 
gjörðir. Hvorki meðlæti né mótlæti getur orðið 
þeim til sannarlegrar blessunar, sem hvorki 
Skipast við hans föðurlegu mildi né hans ag- 
andi föðurhönd, sem hvorki láta meðlæti né 
mótlæti vekja hjá sér elsku til hans, eða þakk- 
læti og hlýðni við hann. þenna tilgang hefir 
hann þó með sérhverju því, sem hann lætur 
Oss að höndum bera; hann vill draga oss til 
Sin, og fá oss til að elska sig ogtreysta sér, 
og þegar hann nær þessum tilgangi hjá oss, 
þá verður allt, sem oss mætir, oss til bless- 
unar og heilla. Sjúkdómar og vanheilsa líkam- 
ans er vissulega þúngur krossburður; en þó 
er það ein af Guðs náðarvelgjörðum við oss 
og miðar til vorrar sönnu farsældar, ef vér 
berum það með kristilegri þolinmæði og und- 
irgefni undir hans vilja. Um þetta sannfær- 
umst vér, þegar vér stöndum hjá sóttarsæng 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 25 


386 83. hugvekja. 


hins sannkristna „og virðum fyrir oss breytni 
hans í veikindunum; þá sjáum vér svo berlega, 
hvernig veikindin verða meðal í Drottins hendi 
til að efla framför hans og fullkomnun í hinu 
góða. Hjá honum lýsir Guðs kraptur sér Í 
kristilegri þolinmæði, sem hvorki sprettur af 
deyfð og drúnga, né heiðinglegri uppherðingu, 
heldur af kristilegri trúarrót, sem gefur hon- 

þrek til að umbera veikindin með still- 
ingu, og skoða þau sem nauðsynlega og heilsu- 
samlega reynslu. Að svo miklu leyti, sem 
hann hefir viðþol fyrir veiki líkamans, leitast 
haun við. að halda sálu sinni vakandi, og með 
bæn og guðrækilegum hugleiðingum að grennsl- 
ast eptir því, hvern tilgang Guðs gæzka og 
speki hefir með því að leggja honum þenna 
kross á herðar, því þenna tilgang vill hann 
uppfylla og bera krossinn með stöðuglyndi. 
En þó hann ekki geti séð, hvers vegna Drott- 
inn lætur hann þjást svo lengi og vera svo 
þúngt haldinn, er hann þó fús til að taka eins 
við hinu stríða sem hinu blíða úr Guðs hendi, 
og efast ekki um, að „hvern þann Drottinn 
elskar, hinn sama agar hann og typtar". það 
er eins og hann heyri Jesú raust, er segir 
við hann, eins og hann sagði við Pétur forð- 
um: „Þú skilur ekki nú það sem eg gjöri, €B 
þú munt seinna skilja það" (Jóh. 18., 7). Í 
trausti til Guðs leitar hann sér þeirra lækn- 
inga, sem hann á kost á, en sjái hann, að það 
sé ekki Guðs vili, að þessi kaleikur verði frá 
honum tekinn, þá lætur hann þó engan taka 


83. hugvekja. 387 


frá sér trúna, og hún býður honum, að láta 
Ser nægja Guðs náð. Með trúarinnar augum 
sér hann í anda Jesú blóðugu pislarmynd 
hangandi á krossinum, og segir við sjálfan 
Sig: sjá hið þolinmóða Guðs lamb, sem ber 
hina þúngu byrði synda minna; vilir þú, sál 
min! tileinka þér krapt hans líðana, þá ber þú 
þinn kross með hans hugarfari.  Endurnýja 
þú samfélag við hans líkama, sem fyrir þig var 
gefinn, og við hans blóð, sem fyrir þig var 
út hellt til fyrirgefningar syndanna. Hann lyptir 
trúarinnar augum upp til lausnara síns og sér 
Í anda, hvernig hann enn eins og forðum býður 
öllum þjáðum krossberendum að koma til sín 
til að fá hvild fyrir sálu sína. Trúin vekur 
hjá honum innilega löngun eptir að leysast 
héðan og vera með Kristi; en gjörir hann þó 
fúsan á, sé það Drottins vili, að dvelja lengur 
í líkamanum og fullnægja sinni jarðnesku köll- 
un.. En vanmáttur og veikindi líkamans. eru 
stundum svo mikil, að trúin þess á milli eins 
og dofnar og sálin eins og sofnar; á eptir 
bænarinnar og andaktarinnar tímum geta komið 
freistinganna stundir; en einnig í þessari ang- 
ist og þrengingum leitast hinn sannkristni við 
vað tjá sig sem Guðs þjónustumann með mik- 
illi þolinmæði" (2. Kor. 6., 4.). Hann sér, að 
þetta miðar til að viðhalda hans kristilegu auð- 
mýkt, og í auðmýkt andvarpar bann og segir: 
Eg hefi „unnið til þinnar hirtíngar, Drottinn 
minn! eg hefi ekki verið þér nóga trúr eða hlýð- 
inn; eg hefi ekki verið nógu þakklátur fyrir 
25t 


388 83. hugvekja. 


allar þínar velgjörðir við mig; eg hefi ekki 
verið nógu sterkur í trúnni, ekki nógu brenn- 
andi í kærleikanum; þó andi minn væri reiðu- 
búinn, var þó holdið jafnan veikt. Æ! þín 
hönd leggst þúngt á mig, Drottinu! en eg 
veit þó, að þín hönd er blessuð föðurhönd, 
og því vil eg kyssa hana og væta hana með 
heitum iðrunartárum. Í þessu trúarinnar 08 
iðrunarinnar stríði endurnýjast og þroskast hinn 
innri maður, hvort sem hinn ytri maður aptur 
réttist við, eða hrörnar og hrynur. Hryni hann 
og verði tjaldbúð líkamans að moldu, flyti sál 
hins sannkristna héðan, þá fær hún með himn- 
eskum fögnuði að reyna, „að þessi jarðneska 
þrenging, sem er skammvinn og léttbær, aflar 
hinum sannkristna yfirgnæfanlegrar og eilífrar 
dýrðar“ (2. Kor. 4., 17.). En þóknist Drottni, 
að kalla hann aptur til þessa lífs, skoðar hann 
þenna reynslutíma með gleði, því hann hefir 
þá enn betur reynt, að „hörmúngin verkar 
þolinmæði, en þolinmæðin reynslu, en reynslan 
von", sem er byggð á Guðs elsku og vitnis- 
burði heilags anda (Rómv. 5., 1.). Þannig styrkir 
og fullkomnar veikleiki líkamans dyggð og 
guðrækni hins sannkristna manns. En hvernig 
er þessu varið fyrir hinum iðrunarlausa? Get- 
ur sjúkdómurinn verið annað en hegning fyrir 
hann? Getur hann orðið honum til blessunar“ 
Já, hann getur orðið það, því „Guð vill ekki 
dauða syndarans, heldur að hann snúi sér 08 
lifi". Langvinnur sjúkdómur, sem lætur sjúkl- 
ínginn halda óbrjálaðri skynsemi og fullu ráði, 


83. hugvekja. 389 


er einatt sú seinasta alvarlega viðvörun, sem 
himnafaðirinn sendir syndaranum á leiðinni til 
dómsins og eilífðarinnar. Ó, gættu þessa, synd- 
ugur maður! Gættu þess, að sjúkdómurinn er 
Sendur þér af Drottni, sem læknismeðal, því 
Sál þína er sjúk þegar hún er skilin við Guð, 
Sem er uppspretta lífsins. Þegar þú liggur 
veikur, þá getur þú ekki lengur barið því við, 
að þú hafir ekki tíma til að hugsa um þín 
Sáluhjálparefni fyrir þínum daglegu störfum. 
Hvað aptrar þér þá frá að hafa allan hugann 
á því, að búa þig undir eilifðina?  Æ! lærðu 
að finna til þess, að veikindi líkamans eru 
löttvæg í samanburði við sjúkleika sálarinnar, að 
syndin sjálf er sá þýngsti og skæðasti  sjúk- 
dómur. þú sér, að lf þitt leikur á veikum 
þræði, og ef hann slitnar, þá verður líkami 
þinn að moldu og hverfur aptur til jarðarinnar 
ásamt öllum þinum jarðnesku áhyggjum og 
sorgum, en sál þín mætir frammi fyrir dóm- 
stóli hins heilaga og réttláta Guðs. Látum oss 
allir, kærir bræður! hugfesta þann sannleika: 
að „hvern þann Drottinn elskar, hinn sama 
agar hann og typtar"; tökum hverju því, sem 
hann lætur oss að höndum bera, með auðmýkt 
og þakklæti, og segjum af hjarta: „Lofa þú 
Drottinn, sála sándi og gleym aldrei hans vel- 
Sjörðum: hans, sem fyrirgefur þér þínar syndir 
og læknar þína veiki, sem leysir líf þitt frá 
gröfinni og krýnir þig með náð og miskun" 
(Sálm. 103., 4.—3.). Amen. 


390 


84. hugvekja. 


Matth. ó., 4. „Sælir eru sorgbitnir, því þeir munu 

huggun hljóta." 

args konar sorgir fáum vér að reyna í þess! 
lífi, því mörgum reynist það táradalur. Margur 
tárast yfir missi ástvina og vandamanna, seim 
voru þeirra unaður og gleði, þeirra stoð og 
stytta; margur er hryggur af örbyrgð og at- 
vinnuskorti, margur af því, að hann verður 
fyrir öfund og álasi, rangsleitni og vanþakk- 
læti annara manna; margur af sjúkleika og veik- 
indum líkamans. "Vissulega veitir Jesú lær- 
dómur oss huggun einnig í þessum sorgum, þó 
þær meir eða minna snerti þetta líf, með þvi 
hann kennir oss, að Guðs alvitra og gæzku- 
ríka forsjón vaki yfir oss og stýri öllum hlut 
um til hins bezta, og að vér hughraustir get- 
um lypt hjörtum vorum upp til Guðs með bæn 
og trúnaðartrausti, þegar vér ástundum að 
hlýða hans boðum og hafa óflekkaða samvizku 
fyrir honum. En sú andlega hryggð er þýngri 
og sárari en allar tímanlegar sorgir, og Jesús 
er einkanlega sendur til að hugga öll andlega 
hrygg og harmþrúngin hjörtu. Þegar samvizka 
syndarans vaknar og hann með angist og ótta 
rennir augunum til síns undanfarna lifs, þegar 
hann vantar krapta til að standast áhlaup freist- 
ínganna og hann titrandi af kvíða hugsar til 
ókomna tímans, þá verða hryggðartárin svo 
beisk, að engin mannleg speki, engin jarðnesk 
huggun getur þerrað þau, heldur þarf til þess 


84. hugvekja. 301 


himneska hugsvölun og þann guðlega náðar- 
lærdóm, að Jesús sé í heiminn kominn til að 
frelsa syndarana, að Guð vili ekki dauða synd- 
ugs manns, heldur að hann snúi sér og lifi, 
að sérhvert harmþrúngið, iðrandi og sundur- 
kramið hjarta geti tileinkað sér friðþægíngar- 
innar hugsvalandi náð. Jesú lærdómur veitir 
huggun í sérhverri hryggð, nema þeirri, sem 
er veraldlegs eðlis og kemur til af þvi, að 
einhver veraldleg eða syndsamleg áform hafa 
mistekizt; þessi hryggð leiðir af sér dauðann, 
en sú hryggð, sem er eptir Guði, verkar aptur- 
hvarf til sáluhjálpar. „Sælir éru sorgbitnir, 
þvi þeir munu huggun hljóta". Sælir eru þeir, 
sem eru sorgbitnir af því, að þeir finna til 
óverðugleika síns og sinnar syndasektar, því 
þeir verða huggaðir af frelsaranum. þegar 
samvizkan er vöknuð og syndarinn horfir yfir 
sitt undanfarna líf, þá sér hann, að hann hefir 
margt gott vanrækt, margt illt aðhafzt í hug- 
renningum, orðum og verkuni, mörgum Guðs 
velgjörðum illa varið, fyrirlitið „ríkdóm hans 
sæzku, þolinmæði og langlundargeðs", og 
mörgum náðarstundum syndsamlega burt sóað. 
Þetta er beisk hugleiðing fyrir syndugan mann, 
og hryggur og harmþrúnginn andvarpar hann 
þá og segir: æ, Guð minn góður! eg er þinnar 
náðar ómaklegur; „faðir! eg hefi misbrotið við 
þig og er ekki lengur verður að heita sonur 
þinn". A lífsins morgni tókst þú mig þér í 
fang og blessaðir mig með von um alls konar 
andlega blessun í himneskum efnum fyrir Jesúm 


392 84. hugvekja. 


Krist; á æskuárunum varst þú mitt skjól og 
skjöldur, leiðtogi og verndari minn; alltaf var 
þín náð. og gæzka við mig óumbreytt. En 
eins og Pétur afneitaði eg þér hvað eptir annað 
í orði og verki; en þó leiddi þitt blíða og 
ástríka augnatillit mig aptur á iðrunarinnar 
veg; eins og Tómas efaðist eg enn um náð 
og speki þinnar stjórnar og handleiðslu; en þó 
lézt þú þitt ljós lýsa mér á öllum mínum veg- 
um, þín almættishönd leiddi mig, þitt auga 
fylgdi mér, þinn kraptur styrkti mig, þinn kær- 
leiki blessaði mig, þin föðurhönd og þitt föður- 
auga voru ætíð og alstaðar yfir mér og hjá 
mér. Sérhver sá, sem gaumgætilega hugleiðir 
sitt undanfarna lif, hlýtur að hugsa og tala 
þannig, þegar samvizka hans er vöknuð. En 
það er sár og svíðandi endurminning, að hugsa 
till þess, að hafa móðgað hið mildiríka föður- 
hjarta, að hafa launað kærleika með kaldsinni, 
velgjörðir með vanþakklæti, vernd og umhyggju 
með tilfinníngarleysi. Og þegar þessi endur- 
minning særir og sundurkremur hjörtu vor, æ! 
hvort getum vér þá flúið nema til þín, frelsari 
vor og Drottinn! þú einn hefir orð hins eilífa 
lífsins, orð náðarinnar og huggunarinnar fyrir 
hin hryggvu og iðrandi hjörtun; þú ert vor 
árnaðarmaður hjá föðurnum, og í þínu bless- 
aða nafni megum vér hjá honum leita líknar 
og miskunar, huggunar og friðar. Sælir eru 
þeir, sem eru sorgbitnir af vanmætti sínum til 
hins góða, því þeir munu fá styrk og huggun 
af frelsaranum. þegar samvizkan er vöknuð, 


84. hugvekja. 393 


finnur syndarinn með sárum trega til þess, að 
holdið er veikt, þó andinn sé reiðubúinn; að 
hann hefir að sönnu vilja til hins góða, en vantar 
krapt til framkvæmdarinnar, og að hans sálar 
óvinir eru margir og freistíngarnar hættulegar. 
En þessi vanmáttar tilfinning er vottur um það, 
að syndarinn er orðinn hæfilegur fyrir Drott- 
ins hjálp, sem ekki vill brjóta hinn brákaða 
reyr, né slökkva hinn líttloganda hörkveik, 
heldur er máttugur í veikleikanum og vekur 
bæði viljann og máttinn eptir sinni velþóknun. 
„Guði sé lof, sem oss hefir sigurinn gefið fyrir 
Drottinn vorn, Jesúm Krist". Þegar syndarinn 
flýr til Jesú og leitar hjá honum liðs og krapta, 
þá verður hann leiddur og studdur af Jesú 
anda, svo hann getur huglraustur gengið helg- 
unarinnar veg og megnar alla hluti fyrir hann, 
sem oss máttuga gjörir. Hann þarf ekki að 
kvíða því, að falla aptur til sinna fyrri synda, 
ef hann heldur sér stöðuglega við frelsara sinn, 
ef hann treystir því, að „Guð er trúr, sem 
ekki lætur oss freistast yfir megn fram, heldur 
gjörir á freistingunni þá endalykt, að vér fáum 
staðizt“, og hlýðir þessari Jesú áminningu: vakið 
og biðið, svo þér fallið ekki í freistni. 
Verum þá sorgbitnir, ekki af mótlætingum 
þessara tíma og mæðu þessa lífs, heldur af 
syndum vorum og yfirsjónum, og þá munu vér 
huggun hljóta. Látum það ganga oss til hjarta, 
að vér höfum brotið svo margt og mikið móti 
góðum Guði í hugrenningum, örðum og verk- 
um; og þegar vér iðrunst þessa af öllu hjarta: 


394 84. hugvekja. 


þá mun vor hryggð snúast í fögnuð, þá munum 
vér finna sálum vorum frið og hvíld í Guðs 
miskunarfaðmi. Öl syndirnar urðu mér óbæri- 
leg byrði, og sál mín örmagnaðist undir þeirra 
þúnga oki; en þá snéri eg mér til þín, eilíli 
miskunsemdanna faðir! og sendi bænar og ang- 
istar andvörp upp að þínu hásæti. Þegar eg 
var búinn að reyna, hve litið öll jarðnesk hugg- 
un megnaði að friða mitt hrellda hjarta, þá sá 
eg, að eg hvergi gat fengið huggun og hvild 
nema í frelsara mínum. Og von mín brást 
ekki; þú hefir heyrt mín hjartans andvörp; þú 
hefir heyrt það angistar óp, sem eg sendi upp 
til þín úr hörmúnganna djúpi, og huggað mig 
með þínum blessuðu fyrirheitum. Æ, þökk sé 
þér fyrir þessa hugsvölun, himneski faðir! 
Huggaður og glaður í þínum ótta leggst eg 
nú til hvíldar í Jesú nafni, og í hans nafni fel 
eg þinni föðurgæzku mig og mína í lifi og 
dauða. Amen. 


85. hugvekja. 


Jóh. 1., 16. Af hans fyllíngu höfum vér allir með- 
tekið náð á náð ofan. 


Sörhver sá, sem með athygli rennir augunum 
yfir mannlegt líf, hlýtur að gjöra þessa játningu: 
af hans fyllíngu höfum vér allir meðtekið náð á 
náð ofan". Það er náð, að (suð hefir skapað oss 
í sinni mynd, með skynsemi og frjálsum vilja, 


85. hugvekja. 395 


með heilbrigðum líkama og heilbrigðri sálu. 
Það er náð, að hann með heilagri skírn tók 
oss í tölu sinna barna og gjörði oss að erf- 
ingjum síns ríkis. Æ, vér leituðum ekki hans, 
heldur leitaði hann vor; já, vér hefðum aldrei 
leitað hans, hefði hann ekki tekið oss að sér 
og opnað oss aðgang til sín. það er náð, að 
vör erum fæddir af kristnum foreldrum og að 
guðsorði var sáð í björtu vor, meðan vér vor- 
um á æskuskeiði; að vér fengum guðhrædda 
ástvini og fengum að reyna þeirra nákvæma 
kærleika. það er náð, að Guð hefir svo opt 
frelsað oss úr hættum og sjúkdómum. Náð 
var sérhver dagur, sérhver stund og sérhvert 
augnablik, sem vér höfum lifað, sérhver ró- 
legur svefn, sem styrkti oss, sérhver fæða, 
sem saddi oss, sérhver drykkur, sem svalaði 
oss, sérhvert skýli, er verndaði oss fyrir frosti 
og kulda. Náð var guðshús, sem vér geng- 
um í; guðsorð, sem vér lásum eða heyrðum; 
sunnudagurinn, sen snéri hjörtum vorum til 
himins; bænin, sem sameinaði oss vorum himn- 
eska föður; uppfræðing í Jesú Krists sáluhjálp- 
lega lærdómi; konfirmatiónin, sem endurnýjaði 
„sáttmála vorn við Guð, og sérhver gangur 
vor. síðan inn að Jesú náðarborði. Náð var 
sérhver gleði og sérhver sorg, er vér reynd- 
um, sérhvert framfarastig í sönnum kristin- 
dómi, sérhver nýr vottur um Guðs elsku og 
trúfesti, sérhver góð hugsun í sálu vorri, sér- 
hver guðrækileg tilfinning í brjósti voru: sér- 
hver sigur, sem vér höfum unnið yfir freist- 


396 85. hugvekja. 


ingunum; sérhvert hapt, er vér höfum lagt á 
vorar holdlegu og syndsamlegu tilhneigingar; 
sérhvert tækifæri, sem oss hefir boðizt til að 
gjöra öðrum gott, og í stuttu máli: af náð 
erum vér það, sem vér erum; af náð höfum 
vér þegið allt, sem vér höfum, og allt, sem 
vör megnum. Allt vort lif frá vöggunni til 
grafarinnar er einlægt náðardjúp; sérhvert 
augnablik, sérhvert andartak er náðardropi, 
sérhver dagur er náðarstraumur. Æ, hver fær 
upptalið öll merki þinnar náðar, eilifi miskun- 
semdanna faðir! þin náð við oss er óendanleg 
eins og þú sjálfur ert óendanlegur. Af náð 
hefir þú frelsað oss frá eilífum dauða og eilifri 
glötun, og hvern morgun og hvert kvöld er 
þín náð ný og fersk yfir oss. Þess vegna er 
þetta líf sannkallaður náðartími. En hvernig 
verjum vér þessum náðartíma? Með hvaða 
hugarfari tökum vér á móti öllum þessum náðar- 
velgjörðum Drottins?  Megum vér ekki. með 
angri og blygðun játa, að vér erum vanþakklát 
börn; að vér þiggjum flestar Guðs velgjörðir 
i hugsunarleysi, án þess að íhuga: hvaðan þær 
koma eða til hvers þær miða?  Æ, hversu 
hryggilegt er það ekki, að vanþakklæti og 
þverúð mannanna skuli vera svo mikil, að 
ekkert skuli. geta hrært þá, ekkert vakið þá, 
né komið þeim til. að hagnýta sér Guðs náð 
réttilega! En: af hverju kemur þetta einstak- 
lega vanþakklæti þeirra?  Opt kemur það til 
af léttúð. og hugsunarleysi; þeir hugsa hvorki 
kvöld né morgna um þær velgjörðir, sem Drott- 


85. hugvekja. 397 


inn veitir þeim; þeir neyta þeirra á hverjum 
degi, án þess nokkur þakklætis tilfinning hreifi 
ser í brjósti þeirra, eða þeir sendi nokkurt 
þakklætis andvarp upp til gjafarans allra góðra 
hluta. Margir tileinka bæði hið blíða og hið 
stríða, sem fram við oss kemur, náttúrunnar 
verkunum, eða mannlegum kröptum, án þess 
að hugsa tilSkapara síns, sem tengdi hið óslit- 
anda band milli orsaka og afleiðinga; án þess 
að hugsa til hans, sem svo dásamlega viðheldur 
öllum hlutum og lætur bæði gott og illt, blítt 
og strítt, miða til að ná sínum vísdómsfulla 
tilgangi. En einhver sú helzta orsök til van- 
þakklætis við Drottinn er það, að menn finna 
svo lítið til óverðugleika síns og til þess, hversu 
óverðskulduð Guðs náð og hans velgjörðir eru. 
Þeir eru orðnir svo vanir við að þiggja þessa 
náð og þessar velgjörðir, að þeim finnst, að 
þeir eigi heimtíng á því. Ef þeir þar á mót 
hugsuðu til þess, að þeir sem brotlegir synd- 
arar hafa verðskuldað Guðs ónáð og misþóknun, 
og að þeirra beztu verk eru ófullkomin og 
hafa til engra launa unnið, þá mundu þeir 
verða þakklátari við Guð og fúsari á að játa, 
að þeir eru minni allri hans miskunsemi og 
trúfesti. En séu menn nú svo vanþakklátir 
við Guð á meðlætisdögunum, þá er naumast að 
búast við þakklæti af þeim fyrir þær náðar- 
velgjörðir, sem Guð veitir þeim með kross- 
burði og mótlæti. Reynslan sýnir líka, að van- 
þakklæti í meðlætinu og óánægja og möglun 
í mótlætinu er. vant að fylgjast að, en hvort- 
tveggja sprettur af eigingirni og drambsemi 


398 85. hugvekja. 


hjartans. Menn eru svo tregir til að íhuga 
hina sönnu orsök til þjánínga sinna, eða kann- 
ast við, að þær einkanlega eru þeim sjálfum 
að kenna; optast nær nemur hugurinn staðar 
við hið ógeðfelda í mótlætinu, en gleymir til- 
gangi þess, sem er, að það leiði oss til betr- 
unar og, eins og postulinn segir, „færi oss 
heilsusamlegan ávöxt ráðvendninnar" (Hebr.12., 
14.). Vanþakklæti mannanna við Guð kemur líka 
til af því, að þeir setja sér ekki nógu lifandi 
fyrir sjónir, hve ófarsælar afleiðingar vanþakk- 
læti þeirra hefir, með því það gjörir þá óhæfi- 
lega til að færa sér Guðs náð réttilega í nyt, 
og bakar þeim harða hegníngu á dómsins og 
reikningskaparins degi. 

Æ, það er líka þinni náð að þakka, Drott- 
inn! að vér getum þakkað þér af hjarta; veittu 
oss einnig náð til þess, að geta með gr 
hjarta fært oss þínar velgjörðir réttilega í nyt, 
því þá fyrst verða þær oss sannarlegar náðar- 

gjafir, og vér verðum þá hæfilegir til að með- 
taka náð á náð ofan af þinni mildiríku föður- 
hendi, kæfilegir fyrir eilift lif, sem er þin náðar- 
gjöf í Drottni vorum Jesú Kristi! Amen. 


86. hugvekja. 


Síraks b. 2., £.. „þigg þú hvað sem. þér er úthlutað 
og vertu; þolinmóður í tilbreytni mótgangsins.? 

Sorg og gleði, skortur og allsnægtir, mótlæti 

og meðlæti eru þær tilbreytíngar, sem eru 


86. hugvekja. 399 


óaðskiljanlegar frá þessu voru jarðneska lífi. 
Hinn alvitri og gæzkuriki stjórnari heimsins 
hagar því opt svo, að verkanirnar líkjast or- 
sökunum og lífskjör vor verða eðlilegar afleið- 
íngar af breytni vorri. Þannig er ómennska 
og iðjuleysi, svall og óhóf vegurinn til ör- 
byrgðar og volæðis; en iðjusemi og atorka, 
skynsamleg sparsemi og kærleiksfull eindrægni 
vegur til velgengni og gæfu. En stundum leitast 
Drottinn við að fá oss til að taka sinnaskipti 
með því að breyta vorum högum; þannig sendir 
hann stundum mótlæti, þegar hann sér, að mað- 
urinn getur ekki þolað meðlæti. Hann lhitil- 
lækkar hinn volduga, sem gleymdi að gefa 
Guði dýrðina, til að kenna honum auðmýkt og 
hógværð; með skortinum minnir hann hinn 
eyðslusama á, að fara betur með Guðs gáfur, 
hinn ágjarna og nízka, að treysta ekki fallvölt- 
um auði, og með Öllu móti reynir hann til að 
sefa elsku vora til hins jarðneska og hverfula, 
en fá oss til að sækjast eptir hinum andlegu 
og eilífu gæðum. „Stundum hefir Guð þann 
tilgang með því að breyta högum vorum, að 
hugga og hughreysta sín börn, svo þau ekki 
láti hugfallast í þjáníngunum, heldur treysti 
honum og seti sína von til hans. Allir höfum 
vér, ef til vill, reynt þessar breytingar, kærir 
bræður! og vitum ekki, nema vér eptirleiðis 
fáum þær að reyna. Sá, sem vel gengur, 
kvíðir fyrir þeim, en hinn mótlætti óskar sér 
þeirra; en, því miður, hugsa fæstir um, hvernig 
þeir eigi að færa sér þessar bendíngar rétti- 


400 86. hugvekja. 


lega í nyt. Þær breytingar á lífskjörum vor- 
um, sem eiga að miða oss til lærdóms og leið- 
réttíngar, eru í því innifaldar, að þau ýmist 
batna eða vesna. Meðlæti breytist einatt Í 
mótlæti, gleði í sorg. Vér sjáum einatt auðinn 
hverfa og hinum heilsahrausta allt í einu varpað 
á sóttarsængina; opt verða hjón, sem unnast 
hugástum, að sjá hvort á bak öðru, og foreldrar, 
börn og ástvinir standa sorgbitnir og grátandi 
hjá gröfum þeirra, sem voru þeim til yndis 
og gleði. Þar á mót sjáum vér líka, að hagur 
margra batnar, að Guð sendir mörgum bág- 
stöddum óvænta björg og blessun, mörgum 
syrgjandi huggun og har maletti og hrífur marg- 
an úr dauðans kverkum, svo þeir hafa orsök 
til að taka undir með Davið og segja: „vér 
komum í eld og vatn; en þú út leiddir oss, 
svo vér skyldum hressast" (Sálm. 66., 42.). 
Breytast ekki kjör mannsins einatt til hins 
betra, þegar hann verður var við, hvernig Guð 
blessar hans litla efni? og fyrir þessa blessun 
mundu menn þó optar þakka Guði, ef þeir 
legðu meiri stund á kristilega nægjusemi. þegar 
Guð sendir oss mótlæti, kærir bræður! þá er 
það einkum þrennt, sem vér eigum að gæta, 
sem sé: að snúa oss til hans, sem einn getur 
bætt úr böli voru; bíða með þolinmæði eptir 
hans hjálp og liðveizlu og trúlega fylgja þeim 
bendingum, sem hann gefur oss til að ráða 
bót á mótlæti voru. Hvert ættum vér að flýja 
í mótlætinu nema til Drottins, sem er almátt- 
ugur og getur hjálpað oss, gæzkarikur og vill 


86. hugvekja. 401 


hjálpa oss, og sem af alvizku sinni bezt sér, 
hvernig mótlætið miðar til að efla vora far- 
sæld? Því betur sem vér lærum að sjá þenna 
gæzkuríka tilgang, því meir sem vér nálgumst 
Guð með auðmjúkri og trúaröruggri bæn, og 
því grandvarari sem vér verðum í breytni 
vorri, því fremur megum vér treysta því, að 
Guð muni létta af oss mótlætinganna byrði. 
Æ! að vér í skorti, sorg og sjúkdómum hefð- 
um það jafnan hugfast, að flýja til hins eilífa 
miskunsemdanna föður og fela oss hans mildi- 
ríku forsjón á hendur: þá mundum vér líka 
læra, að bíða með þolinmæði þess tíma, sem 
hann eptir alvizku sinni sér hentugastan til að 
létta af oss krossins byrði. Það er ekki ætíð, 
sem hann álítur oss gagnlegt, að bænheyra 
oss undir eins og vör biðjum; en vér megum 
ekki þreytast að biðja, heldur eigum vér að 
bíða eptir hans hjálp. Hjálparstundin mun þó 
koma þegar hans speki þóknast, því þegar 
neyðin er stærst, þá er hans hjálp nálægust; 
hjálparstundin mun þó koma, þó hún ekki ætið 
komi á þann hátt, sem vér Óskum, „því Drott- 
inn er nálægur öllum þeim, sem hann ákalla 
einlæglega" (Sálm. 145., 18.), og hann dregur 
stundum hjálpina einmitt til þess, að styrkja 
þolinmæði vora og undirgefni undir hans: vilja. 
En þetta er ekki innifalið í aðgjörðaleysi, því 
Drottinn vill, að vér sem skynsemigæddar verur 
skulum neyta krapta vorra til þess á leyfilegan 
hátt að bæta vor lífskjör, og þegar vér í þessu 
efni fylgjum þeim bendíngum, sem hann gefur 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 26 


402 86. hugvekja. 


oss, þá blessar hann viðburði vora. Hinn fá- 
tæki á að leita sér atvinnu, hinn veiki lækn- 
íngar, hinn sorgbitni huggunar í guðsorði, og 
í sérhverri neyð, sem oss ber að höndum, 
eigum vér að verja kröptum vorum samkvæmt 
Guðs vilja og í hans ótta. Gleym þú því 
aldrei, kristinn maður! að snúa þér til Guðs Í 
mótlætinu og auðmýkja þig undir hans voldugu 
hönd. Leita þú einkanlega í guðsorði hugg- 
unar í þrautum og þjáningum; þó þér þyki 
Drottins hjálp dragast, þá forðastu að hafa 
óleyfileg meðul til að bæta úr neyð þinni; en 
bíð þú með þolinmæði þeirrar hjálpar, sem 
kemur frá Guði; fylg þú hans boðum og bend- 
ingum og neyttu krapta þinna í hans ótta til 
að bæta þín lífskjör, og treystu því, að hann 
muni hjálpa þeim, sem varpa allri áhyggju 
sinni upp á hann. En sért þú, kristni bróðir? 
frelsaður úr neyðinni, hafir þú fengið hjálp og 
huggun í raunum þínum: æ, gleymdu þá ekki, 
að lofa Guð og þakka honum; láttu ekki með- 
lætið draga hjarta þitt frá honum, eða koma 
þér til að ofmetnast og treysta hinum stund- 
legu og hverfulu gæðum; láttu ekki elsku til 
heimsins fá yfirhönd í sálu þinni; en láttu 
Guðs velgjörðir og gæsku vekja hjá þér óbif- 
anlegt traust til hans, því það gætir þín fyrir 
áhyggju og sorgum og gjörir þig farsælan 
bæði hör og síðarmeir! Já, látum oss í öll- 
um byltingum og breytingum þessa lifs halda 
oss stöðuglega til Guðs: þá getum vér með 
sannri hugarrósemi tekið hinni seinustu og 


86. hugvekja. 403 


mikilvægustu breytingu, sem verður á kjörum 
vorum, og hughraustir séð dauða vorn nálg- 
ast, fullvissir um, að Drottinn, sem leiddi og 
stjórnaði oss í lífinu, muni ekki slá sinni hendi 
af oss þegar oss mest á liggur, heldur með- 
taka oss með sinni eilífu trúfesti í sinn bless- 
aða náðarfaðm og flytja oss til síns himneska 
dýrðarríkis, þar sem engin breyting, þraut eða 
þjáníng er framar til, heldur eilífur friður og 
fullsæla. 

Gættu vor, góði Guð! í meðlæti og mót- 
læti, í vöku og svefni, í lifi og dauða, í Jesú 
nafni! Amen. 


87. hugvekja. 


2. Tím. d., 12.. „Fyrir þá skuld líð eg þetta, en mér 
þykir það engin vanvirða, því eg veit á hvern eg trúi." 


Sæll er sá, sem með greinilegri sannfæringu 
og guðrækilegum tilfinningum getur gjört þessa 
trúarjátningu, getur af hjarta tekið undir með 
postulanum og sagt: „eg veit á hvern eg trúi". 
Af hverju kemur spillíng mannanna, nema af 
þeirra trúarleysi og þar af leiðandi hviklyndi 
og hálfvelgju í þeirra sáluhjálparefnum? Hjá 
mörgum mönnum eru guðrækilegar tilfinningar 
og góð áform; en flesta þeirra vantar staðfestu 
í tilfinníngunum og framkvæmdarsemi í viljanum. 
Flestir vilja vera góðir, en þeir vilja vera það 
26“ 


404 87, hugvekja. 


án fyrirhafnar og án þess að láta nokkuð á 
móti sér. Sé það heimtað af þeim, að þeir 
skuli stríða við sínar holdlegu girndir og setja 
sig á móti spillíngarinnar straumi, þá kasta 
þeir vopnunum og flýja undan Jesú merkjum. 
Þenna sannleika staðfestir sorgleg reynsla. 
Þegar trúin yfirgefur hjarta mannsins, þá er 
það varnarlaust fyrir árásum freistínganna, og 
þá veit hann ekki, hvort hann á heldur að 
treysta Guði, heiminum eða sjálfum sér; hann 
verður þá eins og „reyr af vindi skekinn'“, 
hrífst ýmist af ótta fyrir Guði eða mönnum 
og hlýðir ýmist röddu samvizkunnar eða synd- 
samlegra tilhneigínga. Sæll er því sá, sem í 
öllum byltingum og breytingum þessa lífs 
geymir sanna og lifandi trú í hjarta sínu, því 
trúin er sú æðsta hugsun, sú sælufyllsta til- 
finning og hið eilífa og óumbreytanlega í þess- 
ari byltínganna veröld. Trúin er innifalin í 
þeirri óbifanlegu sannfæringu, að Guð sé allt 
í öllu, að oss sé ekkert annað nafn gefið en 
Jesú Krists nafn, sem oss byrjar sáluhólpnum 
í að verða, og að eilífðin taki við af þessu lífi 
sem uppskeru og endurgjalds tími; en þessi 
óbifanlega sannfæring verður að hafa stöðug 
áhrif á hugarfar og líferni mannsins; hún verður 
að lifa í öllum bans athöfnum, í öllum lífsins 
byltingum og fylgja honum fram í dauðann. 
Þessi trú er undirstaða allrar sannrar farsældar, 
vörn og verndarengill í freistingunum, áreiðan- 
legur leiðtogi í meðlæti og mótlæti; hún er 
sá andi, sem á að lífga og helga vort líf; hún 


87. hugvekja. 405 


linar sorgina og helgar gleðina, sigrar syndina 
og yfirvinnur dauðann. Djúp eru þau sár, sem 
syndin veitir mannlegu hjarta; beisk er endur- 
minning syndanna og meðvitund um eigin van- 
mátt og breyskleika fyrir hina iðrandi sál, og 
af engu getur hún fengið huggun nema þvi 
eina, ef hún veit á hvern hún trúir. Skjöldur 
trúarinnar er það guðlega vopn, sem sann- 
kristinn maður ávalt ber fyrir sig í stríði og 
baráttu þessa lífs. Stöðug og lifandi er trú 
hans á allsvitanda Guð, sem rannsakar hjörtun 
og sér allt, sem í myrkrunum er hulið; á 
heilagan Guð, sem hatar synd og ranglæti; á 
réttlátan Guð, sem ekki getur látið óhegnt 
brotum sinna heilögu boðorða; á allsherjar- 
dómara, sem allir á síðan eiga að lúka reikn- 
íngskap. En stöðug og lifandi er líka trú hans 
á miskunsemdanna himneska föður, sem einlægt 
út réttir sína mildu hönd og opnar sinn náðar- 
faðm móti sínum villiráfandi börnum, þegar 
þau með iðrandi hjörtum snúa aptur frá villu 
síns vegar; á himneskan frelsara, sem af elsku 
til mannanna lét lífið fyrir þá, og sem með 
sínum heilaga anda vekur, fræðir, styrkir og 
huggar. Þegar þessi trú er stöðug og lilandi 
í hjarta mannsins, þá reikar ekki lf hans 
milli syndar og iðrunar, milli hrösunar og 
máttvana betrunar, milli góðra áforma og þrótt- 
lausrar framkvæmdar; því hann heldur sér 
stöðuglega til Guðs með bæn og iðrun; með 
bæn, af því að hann veit, að friðþæging fyrir 
syndina er Guðs verk; með iðrun, af því að 


406 87. hugvekja. 


hann veit, að án iðrunar fæst ekki synda fyrir- 
gefning og að iðranin er samfara stríði við 
girndir og tilhneigingar, samfara sjálfsafneitun 
og áreynslu viljans; hann þekkir hið óslítanda 
samband milli bænar og iðrunar og veit, að 
fyrir þeim einum verður himnaríki upp lokið, 
sem í auðmýkt biður, sem með trúartrausti 
knýr á og sem með. guðrækilegum betrunar 
áformum leitar að þeim vegi, sem til himins 
liggur. Veraldlegt lán og lukkugæði eru sá 
ásteytingarsteinn, sem trú og guðrækni margra 
hefir steytt og strandað á; því að í meðlætinu 
er mönnunum svo hætt við að gleyma Guði, 
sem öll góð og fullkomin gjöf kemur frá; þeim 
er svo hætt við að trúa á ríkidæmi, metorð og 
munað og önnur jarðnesk gæði. En sá sann- 
kristni þar á mót brúkar heiminn eins og þeir, 
sem ekki hafa heimsins gæðum að fagna, því 
hann veit, að þessi jarðnesku gæði eru stopul 
og fallvölt, og hann gleymir ekki þeirri Jesú 
áminningu, að safna sér fjársjóðum á himnum, 
fjársjóðum guðhræðslunnar og góðrar samvizku; 
hann veit á hvern hann trúir, og að frelsari 
hans leið pínu og krossins dauða, þó hann 
gæti lifað í dýrðlegum fögnuði, af því krossins 
vegur var vegur Guðs vilja. Að vísu er sorg 
og neyð mikil trúarraun, en þó einkanlega fyrir 
holdlega sinnaðan mann, sem festir hjarta sitt 
við jarðneska hluti; hann trúir á heimsins lof- 
orð, og þegar þau bregðast, þá getur hann 
hvergi leitað sér huggunar. Eg veit á hvern 
eg trúi" segir hinn guðhræddi maður í sorg 


87. hugvekja. A07 


og mæðu þessa lífs; eg veit, að miskunsemd- 
anna faðir stjórnar með. speki og gæzku minum 
högum, að sérhver sorg og neyð, sem eg ekki 
baka mér sjálfur með syndur minum, er mér 
lögð á herðar af Drottni til að reyna og betra 
mig; en haun man bjálpa mér til að bera þessa 
byrði: eg trúi því og treysti, að þó mótlæt- 
inganna kross beygi hinn ytri mann til jarðar- 
innar, muni bann þó lypta hinum innra manni 
upp yfir jörðina í kærleika og von; eg trúi 
því og treysti, að „allt þénar þeim til sóðs, 
sem Guð elska?, og að krossins vegur liggur 
til himins, þegar hann er farinn með kristilegri 
þolinmæði. Á dauðastundinni, þegar þú, krist- 
inn maður! ert staddur á takmörkum tímans 
og eilífðarinnar, þegar eilífðarinnar ljós fer að 
falla á hið útrunna æfiskeið, þá fær mannlegt 
líf annað útlit og aðra þýðingu, þá hverfur glis 
heimsins og allar missýníngar Hafi þá hf 
þitt ekki verið annað en blaktandi reyr, án þess 
að vera byggt á föstum Llífernisreglum, eða 
tómt yfirskyn guðhræðslunnar til að tæla sjálfan 
þig og aðra, eða holdlegt munaðarlífi: hve 
óttalegur og friði firrtur hlýtur þá dauði þinn 
að verða! En í friði fer hinn trúaði höðan: 
hann sofnar í Jesú trú, því að í henni lifði 
hann; „hann veit á hvern hann trúir"; hann 
trúir á Jesúm, sem hefir lífið og ödagfjbíban 
í ljós leitt, sem sjálfur í dauðans dýpstu neyð 
hneigði sitt þyrnum stúngna höfuð og fól sinn 
anda í föðursins hendur. Hinn guðhræddi deyr 
í friði, því að hann trúir því og treystir, að 


408 87. hugvekja. 


hinn eilifi dómari sé líka náðugur og miskun- 
samur Guð, sem með nærgætnu föðurauga lítur 
á vorn góða en veika vilja, og fyrirgefur í 
Jesú nafni allar vorar yfirsjónir, þegar vér 
iðrumst þeirra af hjarta. Þín trú, himneski 
frelsari! sé vor vörn í freistíngunum, vor styrk- 


leiki í þjáníngunum og vor huggun í dauð. 


anum. Amen. 


88. hugvekja. 


2. Pét. 1., 10. Kappkostið, bræður mínir! að stað. 
festa yðar köllun og útvalníngu." 


Hi einasta ráð til að staðfesta vora köllun 


og útvalningu er það, að vér af fremsta megni 
kappkostum, að breyta eptir Jesú Krists sálu. 


hjálplega lærdómi og færa oss réttilega í nyt 
þau náðarmeðul, sem Guð hefir gefið oss. 
Ekkert er því eins skaðlegt fyrir vora eilifu 


farsæld, eins og hálfvelgja í vorum kristin. 


dómi og hirðuleysi í að afla oss greinilegrar 


þekkingar á Guðs ráði og vilja til vorrar sálu- 


hjálpar, því þessi þekking á að vera undir- 


staða vorrar breytni og ljós á vorum vegum. 


Hirðuleysi í að vaxa í þekkingu Drottins vors 


Jesú Krists leiðir af sér hirðuleysi í að vaxa 
í hans náð, hirðuleysi í að staðfesta vora köllun 
og útvalningu. Hálfvelgja vor og hirðuleysi 
vort í trúarbragðaefnum hindrar útbreiðslu 
guðsríkis. Frelsarinn sjálfur kvartar víða yfir 


88. hugvekja. 409 


þessari hindrun, með því hann lýsir Gyðing- 
unum þannig, að „sjáandi sjái þeir ekki og 
heyrandi heyri þeir ekki"; og mundi ekki guðs- 
ríki bæði fyrr og síðar hafa eflat og útbreiðat 
meir og fengið minni mótspyrnu bæði hjá heið- 
ingjum og í hjörtum kristinna manna, hefði 
ekki vanþekking og lastafullt líferni þeirra, 
sem kölluðu sig kristna, gefið af sér hneyxli 
og kastað skugga á sjálf trúarbrögðin? Vond 
og góð eptirdæmi hafa mikil áhrif á útbreiðslu 
guðsríkis, mikil áhrif á trú og breytni vora. 
Eins og vond eptirdæmi spilla góðum siðum, 
þannig verður og dyggðugt og guðrækilegt 
líferni annara meðal til að styrkja oss í trú og 
guðsótta, meðal til að staðfesta vora köllun og 
útvalningu.. þess vegna gefur postulinn kristn- 
um mönnum þessa áminningu: „gefum gætur 
hverir að öðrum, til þess að uppörfa oss til 
kærleika og góðra verka" (Hebr. 10., 24.). Lát- 
um oss, kærir bræður! hlýða þessu boði post- 
ulans; látum ekki einúngis góð eptirdæmi ann- 
ara uppörfa oss til þess, sem gott er, heldur 
einnig kappkosta, að vera öðrum til fyrirmyndar 
Í góðum verkum, og þannig staðfesta þá í þeirra 
köllun og útvalningu. það ætti ekki að þurfa 
að brýna þann sannleika fyrir kristnum mönn- 
um, að hirðuleysi í trúarbragðaefnum gjörir oss 
Ófarsæla bæði hér og síðarmeir. því meir sem 
þetta hirðuleysi vex, því óhæfilegri verður 
syndugur maður til að færa sér Guðs náð rétt- 
ilega í nyt og verða sannkristinn, þangað til 
hann að lokunum gjörsamlega missir sjónar á 


"410 '“ 88. hugvekja. 


sannleikans vegi og sinni eilífu ákvörðun. Með 
því að vanrækja bæn til Guðs, heyrn og lestur 
guðsorðs og umhugsun um sín sáluhjálparefni, 
með því annaðhvort alls ekki eða þá ranglega 
að hagnýta sér Guðs náðarmeðul, sviptir hann 
sig því, sem átti að verma hans kalda bjarta 
og vekja hann til iðrunar, og eykur þannig 
sjálfur óbeit sína á guðsorði, svo það að lok- 
unum verður honum þúngt ok og óbærileg 
byrði. Já, hverrar sannrar farsældar getur sá 
vænt sér, sem ekki leitar hennar á þeim vegi, 
sem guðsorð vísar oss á? En hvernig á sá að 
leita hennar þar, sem ekki skeytir um guðs- 
orð, ekki skeytir um, að láta það vera ljós á 
sínum vegum og lampa sinna fóta? Eða fæst 
nokkur sannarleg farsæld án hugarrósemi og 
góðrar samvizku? En getur sönn hugarrósemi 
og góð samvizka fengizt án guðsótta, án þess 
að verða handgenginn hans heilaga vilja, sem 
oss er opinberaður í hans orði? En sú ógæfa, 
sem skeytíngarleysi um trúarbrögðin leiðir af 
ser, sést bezt af því, að syndugur maður fer 
þá á mis við þeirra sáluhjálplegu áhrif á sálu 
sína, og missir um leið af öllu því, sem getur 
veitt hönum huggun í mótlætinu og djörfúng í 
dauðanum og greitt honum veg til eilifrar sálu- 
hjálpar. „Kappkostum því, bræður mínir! að 
staðfesta vora köllun og útvalningu". Kapp- 
kostum að ná staðlöstum grundvelli í vorum 
sáluhjálparefnum, þeim grundvelli, sem hvorki 
líf né dauði geti haggað. En þessi staðfasti 
og Óbifanlegi grundvöllur er frelsari vor Jesús 


88. hugvekja. 4ll 


Kristur, aþví enginn getur annan grundvöll 
lagt“; hann einn er lífakkeri vorrar vonar; hann 
einn er, eins og hann sjálfur segir, vegurinn, 
sannleikurinn oglifið". Með þessum þrem- 
ur orðum hefir hann táknað sitt þrefalda em- 
bætti, sem se: hið spámannlega, að því leyti 
sem hann hefir flutt oss sannleikans himneska 
lærdóm; sitt kennimannlega, eða æðsta prests 
embætti, að því leyti sem hann hefir opnað oss 
aðgang til Guðs, og sitt konúnglega embætti, 
að því leyti sem hann hefir afrekað oss eilíft 
lif. Með þessu hefir hann lagt hina algildu 
undirstöðu vorrar köllunar og sáluhjálpar og 
fullnægt öllum þörfum sálar vorrar; hann hefir 
fullnægt þeirri þörf skynseminnar að komast 
til þekkingar á sannleikanum, með því hann 
hefir frætt oss um Guðs fð og hans vilja; 
þeirri þörf hjartans, að fá frið og huggun í 
þjáningunum og við íhugun vorra synda, þvi 
hann hefir með sínum dauða útvegað oss fyrir- 
gelningu syndanna og gjört oss að guðsbörn- 
um, sem getum beðið: abba, elskulegi faðir! 
„Hver vill nú ásaka Guðs útvalda? Guð er 
sá, sem réttlætir. Hver er sá, sem fordæmir? 
Kristur er sá, sem dáinn er, já, miklu meira, 
sem líka er upprisinn, sem er við Guðs hægri 
bönd og biður fyrir oss" (Rómv. 8., 34.). Hann 
hefir bætt úr vorum veikleika og vanmætti og 
gefið oss krapta til iðrunar og helgunar, svo 
vör megnum alla hluti fyrir hann, sem oss 
máttuga gjörir. þess vegna kemur enginn til 
föðursins nema fyrir soninn. Hann er sann- 


412 88. hugvekja. 


leikurinn, sem kennir oss að þekkja föðurinn; 
hann er vegurinn, sem leiðir oss til föðursins; 
hann er lífið, sem sameinar oss föðurnum. Í 
trúnni á hann öðlumst vér hið sælufulla lf í 
Guði og um leið þann frið og krapt, sem heim- 
urinn ekki getur gefið. Í trúnni á þig og í 
elskunni til þín, vor himneski lausnari! viljum 
vér kappkosta að staðfesta vora köllun og út- 
valningu; vertu máttugur í vorum vanmætti, 
svo vér getum unnið sigur trúarinnar og náð 
því eilífa hnossi, sem þínum trúlyndu þjónum 
er heitið! Amen. 


89. hugvekja. 


Postul. gb. 7., 56. „Sjá! eg sé himnana opna og manns- 
ins son standa til hægri handar Guði. 


Þannig mælti Steffanus píslarvottur forðum, 
þegar hann fullur af heilögum anda leit Guðs 
dýrð og himininn eins og opnaðist til að veita 
sál hans móttöku. Sérhver sannkristinn maður 
getur tekið sér þessi orð Steffani í munn, því 
frelsari vor Jesús Kristur hefir opnað himininn 
fyrir oss alla, og með sinni friðþægingu gefið 
oss kost á að fá inntöku í Guðs himneska ríki 
við enda þessa vors jarðneska lífs, ef vér í 
sannri iðrun og trú búum oss undir hið eilífa 
lífið og höfum nú þegar umgengni vora á himn- 
um. Sem syndarar höfðum vér bakað oss Guðs 
ónáð og unnið til hegningar og eilifrar glöt- 


89. hugvekja. 413 


unar og áttum enga heimting á eilífri sælu, 
og í þessu ástandi voru mátti svo að orði 
kveða, að himininn væri lokaður fyrir oss. En 
til að frelsa oss frá hegningunni og opna oss 
aðgang til Guðs náðar og eilifrar sáluhjálpar, 
kom Jesús í heiminn, íklæddist voru holdi og 
dó til friðþægingar fyrir vorar og allra manna 
syndir; og til fullvissu um þetta reis hann upp 
frá dauðum og sýndi með sinni himnaför, að 
hann var sá, sem átti að ráða yfir lifendum og 
dauðum, og getur gjört þá alla sæla, sem koma 
til Guðs fyrir hann. Þess vegna segir post- 
ulinn Páll: „Guð kallaði oss til lífsins með 
Kristi þá vér vorum dauðir í misgjörðum vor- 
um, og hefir uppvakið oss og sett oss á himni 
með Jesú Kristi" (Efes. 2.,5.—6.). Jesús hefir 
enn fremur opnað himininn fyrir oss með sínum 
sáluhjálplega lærdómi og sínu heilaga eptir- 
dæmi. Hann hefir kennt oss að þekkja Guðs 
ráð og vilja til vorrar sáluhjálpar og hvernig - 
vér fyrir lifandi trú á hann verðum guðsbörn 
og erfíngjar eilifs lífs, erfíngjar þeirrar eilífu 
dýrðar, sem oss er fyrirhuguð á himnum; 
allur hans lærdómur miðar til þess, að minna 
oss á að búa oss undir eilífðina og brýna fyrir 
oss þann sannleika, að vér ekki höfum hér 
varanlegan samastað, en að borgarréttur vor 
er á himnum ; og allt hans heilaga líf miðaði 
til þess, að sýna oss hvernig vér gætum náð 
þessari vorri himnesku ákvörðun; það var hans 
matur og drykkur, að gjöra vilja síns himneska 
föðurs; aldrei þreyttist hann af að gjöra gott, 


414 89. hugvekja. 


ög með óviðjafnanlegri þolinmæði bar hann 
krossins þúngu byrði og tæmdi kvalanna beiska 
bikar. O, hversu sælir erum vér, ef vér fet- 
um í hans fótspor og lærum af honum trú- 
mennsku í vorri köllun, undirgefni undir Guðs 
vilja og þolinmæði í þjáningum og mótlæti! 
því þá nálgumst vér himininn með sérhverju 
fótmáli, sem flytur oss nær gröfinni. Jesús 
hefir opnað himininn fyrir oss, með því hann 
hefir gefið oss krapta til að feta þann veg, 
sem þangað liggur. Af sjálfum oss til erum 
vér svo veikir og breyskir, að oss mundi litið 
verða ágengt á þessum himneska helgunar- 
vegi, ef vér værum látnir sjálfráðir og hefðum 
enga æðri hjálp við að styðjast. En lofaður 
sé góður (Guð, sem ásamt sínum eingetna syni 
hefir gefið oss alla góða hluti. Hann hefir 
gefið oss sín náðarmeðul, sitt orð og sakra- 
mentin, sem eru sýnilegur pantur fyrir hans 
ósýnilegu náð, og með náðarverkunum síns 
anda styrkir hann oss í öllu góðu og veitir 
fyrir árnaðarorð síns eingetna sonar syndanna 
fyrirgefningu og krapt til helgunar. Ef vér 
nú, kærir bræður! óskum þess, að geta fengið 
inntöku í himininn og búið oss réttilega undir 
eilífðina, þá verðum vér að gjöra oss rétta 
hugmynd um, í hverju þetta sé innifalið. Ver 
megum ekki ætla, að það sé innifalið í því, 
endrum og eins, þegar oss gengur eitthvað á 
móti, að snúa huganum sem snöggvast til Guðs 
og eilífðarinnar. Nei, þetta er óánægja með 
veröldina, en ekki gleði af því að hugsa um 
himininn. Vér megum ekki heldur ætla, að 


89. hugvekja. 415 


það sé innifalið í því, að forðast sérhverja sak- 
lausa gleði, eða vera ætið með döpru og sorg- 
bitnu sinni og vanrækja vora jarðnesku köll- 
un. Til þess að geta fengið inntöku í him- 
ininn, verðum vér með dyggðugu líferni að 
sýna, að vér höfum umgengni vora á himnum, 
og því verðum vér að forðast allt, sem (Guði 
er á móti. Með Guðs náð verðum vér ekki 
einúngis að forðast sérhverja synd í orði og 
verki, heldur einnig leitast við að kæfa allar 
saurugar girndir og tilhneigíngar. Sá, sem 
lætur sér stjórna af syndinni og brýtur Guðs 
boðorð með geðþekkni, getur ekki haft gleði 
af því að hugsa til Guðs, eða gjört himininn 
og eilífa sáluhjálp að aðalmarki og miði óska 
og: eptirlangana sinna. Sú himneska gleði er 
hrein og heilög gleði í Guði, og við hana 
getur engin saurug né holdleg gleði samein- 
ast, og því getum vér ekki búizt við að fá 
hlutdeild í henni, nema vér tökum sinnaskipti 
og losum oss undan valdi syndarinnar; nema 
vér, að postulans boði „keppumst eptir því, 
sem þar efra er, hvar Kristur situr til hægri 
handar Guði, og að vér því deyðum vora 
jarðnesku limi: frillulífi, saurlifnað, losta, vonda 
tilteygingu og ágirnd; afleggjum reiði, stór- 
lyndi, vonzku, lastmælgi, svivirðilegt tal; af- 
klæðumst hinum gamla manni og hans hátta- 
lagi, en íklæðúmst nýjum, sem endurnýjaður 
er eptir þess mynd, sem hann hefir skapað“ 
(Kól. 3., 1., 5., 8. og 10.). Til þess að geta 
fengið inntöku í himininn, verðum vér að keppa 
þangað með stöðugri alúð og árvekni, og því 


416 89. hugvekja. 


verðum vér að takmarka óskir vorar og eptir- 
sókn eptir jarðneskum gæðum, og aldrei þannig 
sækjast eptir þeim, að þau láti oss missa sjónar 
á vorri eilífu ákvörðun; þvert á mót eigum vér 
að geta tekið undir með postulanum og sagt: 
eg gleymi því, sem bak við mig er, en seilist 
eptir því, sem fyrir framan er, og skunda til 
takmarksins, til þess himneska hnossins, sem 
Guð fram býður mér fyrir Jesum Krist?" (Filipp. 
3.,14.). Þessi orð postulans minna oss á það, 
að vér eigum að verja til þess öllum vorum 
sálar og líkams kröptum, eigum að sýna það 
í öllu voru lífi, í gleði og sorg, hvort heldur 
vér erum Í einrúmi eða hjá öðrum, að vor æðsta 
eptirlangan sé að þóknast Guði og búa oss 
undir eilifðina. Æ, spyrjum því sjálfa oss, hvað 
það sé, sem vér mest sækjumst eptir, hvort 
það er Guð, hans náð og velþóknun og hans 
himneska sæla, eða hvort: það er auður og 
önnur fallvölt og hverful gæði þessa lífs? Og 
ásaki nú samvizkan oss fyrir holdlegt og ver- 
aldlegt hugarfar: æ, tökum þá fyrir oss þann 
alvarlega ásetning, héreptir að leita himinsins 
og búa oss réttilega undir eilífðina; tökum 
þenna ásetning fyrir oss nú þegar, því vér 
eigum ekki ráð á morgundeginum, og biðjum 
Guð af hjarta að vera oss nálægur með sinni 
mildiríku bjálp og aðstoð. Astundum að búa 
oss þannig undir eilífðina, að vér á dauða- 
stundu vorri sjáum himininn opinn og getum 
hughraustir falið vorn anda í Drottins hendur. 
Guð gefi oss náð til þess í Jesú nafni! Amen. 


Ál 


90. hugvekja. 


Jóh. 5., 28.- 29. Jesús sagði: „Sá tími mun koma, á 
hverjum allir þeir, sem í gröfunum eru, munu heyra 
Guðssonar raust, og þá munu þeir, sem gott hafa 
gjört, upprísa til sælu, en hinir til fyrirdæmingar, 
sem illt hafa að hafzt." 


Ritníngin er samtaka daglegri reynslu í að 
minna oss á, að „vor lifstið er á fleygiferð, vér 
flýtum oss til grafar"; en hún minnir oss líka á, 
að vér eigum að fara lengra en til grafarinnar, 
að á eptir dauðanum kemur dómurinn og reikn- 
íngskapurinn. En merkilegt er það, hve litinn 
gaum mennirnir gefa þessum aðvarandi rödd- 
um, og hversu veikar og lágrómaðar þær eru í 
samanburði við heimsins háværa glaum og við 
sorgir og áhyggjur þessa lífs. Nýlega sástu, 
dauðlegur maður! einn meðbræðra þinna heilan 
heilsu, en í dag sér þú hann framliðinn fluttan til 
grafarinnar, þessa sameiginlega hvílurúms vorra 
allra. Hvaða tilfinning hreifir sér hja þér við 
þessa sjón? Er það einúngis jarðarförin og 
greftranin, sem vekur athygli þitt litla stund? 
Heyrir þú ekki þá hina alvarlegu rödd, sem 
segir: „Í dag mér, á morgun þér“? Hvers 
vegna eiga menn þá svo sjaldan von á dauðan- 
um og hafa óbeit á komu hans? Látum oss ekki 
dylja það fyrir sjálfum oss, að þetta kemur til 
af því, að svo fáir eru undir það búnir að veita 
honum móttöku og af því að hann truflar ver- 
aldlegar sýslanir og alla veraldlega gleði. Get- 
um vér þá ekki lengur haft þá sömu skoðun á 


P. Pjetursson. Hugvekjur. Z 


418 90. hugvekja. 


dauðanum, sem vorir guðræknu feður höfðu, að 
hann sé friðarins engill, sendur af Drottni til 
að leiða alla þjáða krossberendur til hvíldar, til 
að lækna hina sjúku og losa anda vorn úr þess- 
um jarðnesku fjötrum? Vissulega er dauðinn 
enn sem fyrri Guðs erindreki og leiðsögumaður 
hans barna til þeirra himnesku föðurhúsa, ef 
mennirnir vildu gefa gaum að hans erindagjörð- 
um og festu ekki allan huga sinn við jörðina og 
jarðneska hluti, ef þeir ávalt myndu eptir því, 
að á eptir dauðanum kemur dómur og reikning- 
skapur. Já, þessi dómur og reikningskapur 
bíður vor allra, svo sannarlega sem Guð er til 
og heilög veraldarstjórn, svo sannarlega sem 
Guð er allsvitandi og rannsakar djúp mannlegs 
hjarta, og sér allt, sem í myrkrunum er hulið, 
svo sannarlega sem (Guð er almáttugur og hefir 
í hendi sinni bæði öfl hinnar sýnilegu náttúru og. 
krapta hins ósýnilega heims; svo sannarlega 
sem hann er heilagur og réttlátur og hefir ætlað 
trú, kærleika og dyggðum að vinna sigur yfir 
vantrú, kærleiksleysi og löstum. Þessi Guðs 
dómur er þegar byrjaður í samvizku vorri hér 
í lífi; en hann fullkomnast í öðru lífi og verður 
með dýrðlegum hætti auglýstur á þeim hinum 
mikla degi, sem Guð hefir til sett, þegar hann 
lætur sinn eingetinn son dæma lifendur og 
dauða. Þá rætist það í æðsta og fyllsta skiln- 
ingi, að „það sem sérhver sáir, það mun hann 
og uppskera". Svo framarlega sem vér erum 
kristnir, trúum vér því, að á eptir dauðanum 
komi dómurinn, og að verk vor muni fylgja 


90. hugvekja. 419 


oss, ekki í þeim skilningi, að vorar jarðnesku 
áhyggjur og sýslanir muni fylgja oss inn í eilift 
líf, því þær heyra til jarðarinnar og hverfa aptur 
til hennar, þær heyra tl binnar ytri veraldar, 
sem hverfur sjónum vorum í dauðanum; en í 
sama augnabliki upp rennur ný veröld, og þar 
verða kjör vor ákveðin einúngis eptir sannleika 
og dyggð, og sett í nákvæmasta samband við 
vort umliðna "líf. Sálin í athöfnum voru og 
andinn í lífi voru lifir þar í endurminningu og at- 
leiðingum; en þessi sál og andi, þessi rót og 
kjarni vors jarðneska lifs er kærleikurinn; hann 
er það lögmál, sem Jesús mun dæma oss eptir, 
því þá mun hann segja við oss: „það sem þér 
gjörðuð við einn af þessum mínum minnstu 
bræðrum, það hafið þér mér gjört". þessi kær- 
leiki er band fullkomlegleikans og uppfylling 
lögmálsins; hann sameinar mennina Guði og 
hvern öðrum innbyrðis; hann er það helga hug- 
arfar, sem hefir umgengni sína á himnum, það 
helga líferni og sú helga trúmennska, sem eng- 
inn hlutur getar skilið við Krist, við þann sann- 
leika, sem hann hefir kennt oss, né þá náð, sem 
hann hefir afrekað oss; hann er innileg hlut- 
tekning í annara kjörum og einlæg ástundun 
eptir að efla þeirra heillir. En þessi kærleiki til 
Guðs og manna er sjaldan eins hreinn og algjör, 
eins og hann á að vera, í þessum synduga 
heimi, og þess vegna er sáluhjálpin eitt af 
kraptaverkum guðlegrar miskunar og hana öðl- 
ast þeir, sem í trúnni umfaðma Jesúm: þess 
fullkomnu ímynd og opinberun Guðs kærleika á 
27 


420 90. hugvekja. 


jörðinni; því ef vér með trúnaðartrausti tileink- 
um oss hans friðþægingu, þá gefur það oss 
krapta til sjálfsafneitunar, krapta til að leitast 
við að útbreiða guðsríki í vorum og annara 
hjörtum og efla heillir meðbræðra vorra. Ó, 
Jesú! elska og kærleiki var andinn í þínu lífi 
og dauða, í þínu dæmi, þínum lærdómi og þinni 
friðþægingu.  Kveiktu hjá oss kærleika og 
mannelskufullt hugarfar, og þegar vér með 
angri finnum til vanmáttar vors í að gjöra hið 
góða, þegar vér eigum í stríði við eigingirni og 
elsku til heimsins: æ, líttu þá, góði Jesu! á 
vorn reiðubúna anda, afplánaðu vora syndasekt 
og styrktu oss í veikleika vorum. „Ef þú, Drott- 
inn! vildir tilreikna syndirnar, hver gæti þá 
staðizt? 0Q, ef vér einúngis með sanni gætum 
sagt: „viljann til þess góða hefi eg“; ef vér ein- 
úngis gætum fært þér kærleiksfull hjörtu, þó 
þau væru veik og breysk; sundurkramin björtu, 
sem hefðu viðbjóð við syndinni, svo vér með 
beiskum iðrunartárum gætum sagt: „Drottinn! 
þú veizt alla hluti, þú veizt, að eg elska þig": 
æ, þá gætum vér þó enn, í trausti til dómarans 
miskunsemi, án skelfingar hugsað til þess, að 
gjörðir vorar fylgja oss inn í endalausa eilífð. 
En hin syndsamlega eigingirni, sem ætið felur 
líka í sér elsku til heimsins og hans lystisemda, 
er rótin til alls ills; hún vekur stríð og styrjöld 
milli manna, þrætur og flokkadrætti, hatur og 
öfund. „ Eigingirnin hefir á engu mætur nema 
sjálfri sér; hún þekkir ekki aðra guðrækni en 
yfirskynið, ekki aðra mannelsku en þá, sem 


90. hugvekja. Á9?1 


fyrst lítur á sinn eigin hag; hún telur til skuldar 
hjá Guði og mönnum fyrir sín svo kölluðu góð- 
verk, en hefir hér sín laun út tekið; og á efsta 
degi mun frelsarinn ávarpa þá, sem hafa þvílíkt 
hugarfar, með þessum orðum: „ekki þekki eg 
yður" ... farið frá mér, þér bölvaðir, í þann 
eilífa eld, sem búinn er Djöflinum og hans ár- 
um"! Svo sé þá dauði, eilifð og dómur oss 
sífelt í vakanda minni, svo vér í sönnum guðs- 
ótta búum oss undir burtför vora héðan, og 
gjörum vora útvalningu vissa: þá getum vér 
glaðir rennt huganum fram á leið til eilifðar- 
innar og dómsins, og treyst því, að vér verðum 
á efsta degi taldir meðal Guðs trúlyndu þjóna 
og fáum æfinlega að vera bjá Kristi. Guð gefi 
oss til þessa sína náð í Jesú nafni! Amen. 


91. hugvekja. 
Á Aðfangadagskvöld jóla. 


Jóh. 1., 52. Jesús sagði: „Hér eptir munuð þér sjá 
himininn opinn og engla Guðs upp fara og niður stiga 
til mannsins sonar. 


Dýrð sé Guði í upphæðum", sem á þessari 
helgu nótt opnaði himin sinnar eilifu náðar, og 
við fæðingu síns eingetna sonar lét sína birtu 
ljóma á jarðríki og sínar himnesku hersveitir 
boða frið á jörðu og sína velþóknun yfir mönn- 
unum. „Dýrð sé Guði í upphæðum“, sem á 
þessari helgu nóttu lét sína náðarsól upp renna 
yfir þeim, sem í myrkrunum sátu, og sendi oss 


422 91. hugvekja. * 


sinn eingetinn son, sem er ljómi hans dýrðar og 
ímynd hans veru, og opnaði oss fyrir hann að- 
gang til sín og sinnar í dýrðar á himnum. Við Jesú 
fæðingu opnaðist himininn, og þaðan streymdi 
ljós og lif út yfir hina dimmu og dauðu veröld. 
það er næsta eptirtektavert og lærdómsríkt fyrir 
oss, kærir bræður! að frelsari heimsins fæddist 
á næturþeli ; því eins og hin langa og kalda vetr- 
arnótt vekur löngun eptir lefíæri dögum, löngun 
og von um þá hina blíðu dag ga, sem hör að ofan 
flytja með sér ljós og hita og endurlifgun náttúr- 
unnar: eins þráir og andinn, sem í myrkrunum 
situr, hina „skæru mörgunstjörnu" , Ylgeisla og 
lífsfyllingu frá ljósanna heimkynnum. Í hinum 
andlegu næturmyrkrum heimsins upp rann | sól 
réttlætisins", og hún hefir nú í margar aldir 
skinið og sent geisla sína út yfir öll lönd allt til 
heimsins yztu takmarka. Yfir oss skin hún 
skært og fagurt og stráir himnesku ljósi á þessa 
vora jarðnesku vegferð, á líf og dauða, á tíma 
og eilífð. Ó, hv ersu aumlega værum vér 
staddir, hefði Jesús ekki opnað himininn fyrir 
oss! þá sætum vér enn í myrkrum villunnar, 
syndarinnar og dauðans. Einn heiðinn heimspek- 
íngur hefir sagt, „að dagsbirtan eða ljósið væri 
sú mesta velgjörð, er Guð hefði veitt mönn- 
unum, því án þessa værum vér blindir, þó vér 
hefðum augun opin"; en á þessari helgu nótt 
upp rann hið mikla ljós heimsins, sem er þeim 
mun dýrmætara, bjartara og fegra en sólar- 
ljósið, sem hið andlega og eilífa er æðra og 
dýrðlegra en allir sýnilegir hlutir; hið eilífa 


91. hugvekja. 423 


orð föðursins birtist oss sem sannleikans, náð- 
arinnar og lífsins orð, og hans orð er kraptur 
Guðs til sáluhjálpar sérhverjum, sem trúir. 
wEnginn hefir nokkurn tíma Guð séð, því hann 
býr í því ljósi, sem enginn fær til komizt;" en 
„Sonurinn, sem er í föðursins skauti, hefir sagt 
oss af honum? „Og „Sá, sem sér hann, héfirog séð 
föðurinn", því hans „dýrð er dýrð hins eingetna 
sonar föðursins, sem ber alla hluti með orði 
sins máttar“. Í kristindómsins himneska máli, 
sem er móðurmál allra guðhræddra sálna, kall- 
ast hin eilífa, almáttuga, alvitra, heilaga og 
gæzkuríka vera BR Jesú Krists og allra 
manna faðir, og þetta heilaga föðurnafn, sem 
minnir oss á kærleika, trúnaðartraust og hlýðni 
og að vér erum allir bræður og systur í Jesú 
Kristi, stráir dýrðlegu ljósi á samband vort við 
Guð og breytir guðsþekkingu vorri í innilegt 
trúnaðartraust, í elsku til Guðs og manna af 
hreinu hjarta og fölskvalausri trú; það stráir 
himnesku ljósi á allt vort líf bæði hérna megin 
og hinu megin grafarinnar; því nú sjáum vér 
himininn opinn og hinn eilífa föðurinn breiða 
náðarfaðminn út á móti sínum villiráfandi börn- 
um; nú sjáum vér, hvernig hann heldur sinni 
almáttugu verndarhendi yfir þeim og leiðir þau 
eptir sínu vísdómsráði; þangað til hann á sálu- 
hjálplegri stund kallar þau héðan heim til föður- 
húsanna, tilsinnar himnesku dýrðar, þegar þau 
í trú og elsku hafa leitazt við að feta í fótspor 
frelsara sins og trúlega barizt undir hans merkj- 
um. Frelsarinn hefir fengið oss „ljóssins vopn", 


d24 91. hugvekja. 


sem hjálpa oss til að sigra synd og dauða; hann 
er höfundur og fúllkomóari trúarinnar, sem 
yfirvinnur heiminn; hann er ímynd Guðs kær- 
leika og fyrirmynd þeirrar elsku, sem fúslega 
hlýðir Drottins vilja og umber án möglunar 
allt, sem hann lætur að höndum bera; hann er 
mark og mið og akkeri þeirrar vonar, sem á 
iðrunarinnar og sorgarinnar stundum flýr til hans 
friðþægjandi náðar og lyptir grátandi augum til 
himins. Þessi himneska birta, sem leggur á 
vort jarðneska líf, „ljómar kríng um" oss við 
Jesú fæðíugu, og er geislaskin af hans lífi og 
lærdómi, af dauða hans á krossinum og hans 
upprisudýrð Þessi himneska birta, sem forð- 
um ljómaði kríng um Betlehems fjárhirðara, var 
fagur morgunroði Jesú sáluhjálplega lærdóms, 
sem fullnægir hinum æðstu þörfum mannlegs 
anda og veitir öllum allt, sem þeir við þurfa til 
upplýsingar og endurnæringar, til lífs og gleði, 
til huggunar og blessunar. Jesús hefir með 
holdtekju sinni opnað oss himininn, með því hann 
hefir ummyndað eðli vort og gjört það vegsam- 
legt. „Engill Drottins stóð hjá hirðuranum', 
sem fengu vitrunina um Jesú fæðingu. Í því er 
þessi vegsemd náttúru vorrar innifalin, að fyrir 
Jesú komu í þenna heim stendur nú hinn æðri 
andlegi: heimur hjá oss eins og verndarengill 
með sinni helgandi birtu. þegar maðurinn missti 
elskuna til sakleysisins og heilagleikans, þá 
missti hann sjónar á Guði og syndin huldi hins- 
ininn og sleit sundur það band, sem sameinaði 
hann: við hina æðri ósýnilegu veröld. Í sam- 


91. hugvekja. 425 


vizku sinni heyrði maðurinn rödd ens hegn- 
anda réttlætis; en hið jarðneska dró hann til 
sín og fjötraði hann í hlekkjum syndsamlegra 
girnda ogtilhneiginga. Þá vitjaði miskunsemd- 
anna eilífi faðir sinna brotlegu barna og sendi 
Oss sinn eingetinn son, sem aptur opnaði oss 
aðgang til föðursins, gaf oss kost á að verða 
hans börn og gjörði oss hluttakandi í hans 
náðareðli. Jesús gjörði eðli vort vegsamlegt, 
með því að taka á sig náttúru vora og verða 
oss mönnunum í Öllu líkur, að syndinni frá- 
skilinni. Hjá honum var guðleg og mannleg 
náttúra dásemlega sameinuð. Hann fæddist í 
fátækt og á þó öll himnesk auðæli; hann litði 
í niðurlægingu, en var þó himninum æðri; bann 
gaf sig á vald veikleika mannlegs eðlis, en 
þó var honum allt vald gefið á himni og jörðu; 
hann leið pínu og dauða, en er þó sjálfur hið 
eilífa lifið; hann tók á sig hegningu syndar- 
innar, en er þó heilagur; já, hann er Guðs 
lamb, sem burt ber heimsins syndir. Hver 
fær útmálað stærð þessarar Óendanlegu elsku, 
þessa eilífa kærleika, sem hefir opnað oss 
syndugum mönnúm himin Guðs náðar, gjört 
oss hluttakandi í hans dýrðareðli og jú pkað 
oss eilíft líf? Ættum vér þá ekki meir og 
meir að forðast myrkrið, sem byrgir fyrir oss 
himininn, og syndina, sem var orsök í Jesú 
dauða og sem bakar oss eilífan dauða? Ætt- 
um vér ekki meir og meir að aðhyllast ljósið 
og fram ganga sem ljóssins börn? Jesús hefir 
gjört oss hluttakandi í Guðs kærleikseðli; 


426 91. hugvekja. 


ættum vér þá ekki meir og meir að elska 
Guð, sem elskaði oss að fyrra bragði og fram 
seldi sinn son fyrir afbrot vor; meir og meir 
að elska hver annan, fyrst vér allir erum 
Guðs börn og Jesú bræður? Hann hefir gjört 
oss hluttakandi í Guðs eilífu sælu og heitið 
að vera með oss alla daga; ættum vér þá 
ekki að efla vora sáluhjálp með ótta og and- 
vara og fylgja trúlega vorum himneska leið- 
toga á lifsins vegi? — „Dýrð sé Guði í upp- 
hæðum, friður á jörðu og Guðs velþóknun 
yfir mönnunum"! Þannig hljóðaði lofsöngur 
hinna himnesku hersveita á hinni helgu fæð- 
ingarnóttu frelsara vors; það var kristindóms- 
ins hátignarfulli morgunsálmur, sem vakti mann- 
kynið af hinum langa og fasta svefni villunnar, 
vantrúarinnar og örvæntíngarinnar; það var 
kristindómsins himneski morgunsálmur, sem 
boðaði hinn fagra og dýrðlega náðardag, og 
þessi lofsöngur mun aldrei taka enda. Ættum 
vér þá að byrgja eyru vor fyrir þessum himn- 
esku röddum? Ættum vér að láta náðardag- 
inn líða og dauðans nótt upp renna yfir oss 
sofandi í syndum og andvaraleysi? Nei, kærir 
bræður! Nú er mál komið að vakna og láta 
Krist lýsa oss; nú er tími til að lofa Guð 
með vorri öndu og líkama og öllu voru lífi; 
því nú er sú lífsins hátið upp runnin, sem sam- 
einar himin og jörð, sem stráir himnesku ljósi 
á vora jarðnesku vegferð og veitir voru spillta 
manneðli aptur himneska tiga og vegsemd. 
Æl! höldum þá þessa hátíð og sérhverja jóla- 


91. hugvekja. 427 


hátið, sem Drottins náð þóknast að láta oss lifa, 
með guðrækilegu hugarfari og í endurnýjúngu 
lífdaganna, svo vér á síðan fáum að hittast á 
himnum á hinni miklu fagnaðarhátið eilifðar- 
innar, hvar englar og útvaldir um aldir alda 
lofa og vegsama Guð á hæðum. Æ, himn- 
eski, mildiríki frelsari! þú hefir af óendanlegri 
elsku opnað oss himininn og gjört oss að 
erfingjum eilifs lífs; þú ert ljós heimsins, þú 
ert sannleikans ljós; dreifðu þeim vantrúar og 
villu myrkrum, sem enn blinda augu margra í 
þinni kristni; þú ert hið heilaga kærleikans ljós: 
æ, lífga þú hin dauðu og kærleikslausu hjörtun, 
svo þau beri ávöxt til eilífs lífs; vertu oss öllum 
nú og ætíð nálægur með þinni náð og blessun, 
og þegar dauðans nótt upp rennur og þetta vort 
jarðneska líf er á enda: æ, opna þú oss þá himin 
þinnar dýrðar og meðtaktu vorn anda! Amen. 


92. hugvekja. 
Á gamlaárskvöld. 


Kól.3., 17. „Hvað helzt þér að hafizt í orði eða verki, 
það gjörið í nafni Drottins Jesú, þakkandi Guði og 
föður fyrir hann. 


Í Jesú nafni höfum vér vissulega byrjað þetta 
útlíðanda ár, því vér erum kristnir og vitum, 
að oss er ekkert annað nafn gefið, sem oss 
byrjar sáluhólpnum í að verða. Í Jesú nafni 
viljum vér þá líka enda þetta ár. Guð gæfi, 
að vör hefðum lifað það í Jesú nafni; Guð gæfi, 


428 92. hugvekja. 


að breytni vor á því hefði verið í Jesú anda 
og líferni vort sanakristilegt: þá gætum vér 
með því meiri hugarrósemi og trúnaðartrausti 
ákallað hans blessaða nafn á þessum seinasta 
degi ársins. Vér stöndum nú á takmörkum 
hins gamla og hins nýja árs, og sé sérhvert 
augnablik vors lífs mikilvægt og áriðanda, þá 
er það ekki sízt það augnablik, sem skiptir vor- 
um fáu og hverfulu æfiárum. þetta ár er nú 
þegar liðið og hvorfið sjónum vorum; það er 
borið af straumi tímans fram í eilífðarinnar 
endalausa djúp og kemur aldrei aptur. En þó 
árið sé liðið, skilur það þó eptir hjá oss ýmis- 
lega reynslu, ýmislega endurminningu þess, er 
fram við oss hefir komið, og ýmislegt hugarfar, 
sem vér flytjum með oss inn í hið nýja ár, sem 
upp rennur á morgun. Guð gæfi, að það einnig 
skildi Jesú nafn eptir hjá oss djúpt gróðursett 
í hjörtum vorum; því áraskiptin eru ekki ein- 
úngis mikilvæg vegna þeirrar breytíngar, sem 
þeim er samfara í hinni sýnilegu náttúru, og 
af því, að þá byrjar aptur ný tímaröð, heldur 
og sér í lagi af því, að þau minna oss á það, 
að með Jesú komu í heiminn byrjaði hið nýja 
tímatal guðlegrar náðar og að með honum upp 
rann ný huggun og blessun í mannlegum hjört- 
um. Sérhver áraskipti hafa sína veraldlegu og 
sína andlegu hlið, af því vér erum ekki ein- 
úngis tímans börn, heldur eigum að vera Guðs 
börn og erfingjar eilifs lifs; og getur nú nokkur 
af oss, sem stöndum á þessum tímans vega- 
mótum, litið með hugarrósemi yfir hinn farna 


92. hugvekja. 429 


veg, eða hughraustur litið til hins ókomna veg- 
ar, nema hann festi frið og von hjarta síns við 
Jesú blessaða nafn, sem varir að eilífu, og 
sem veitir oss huggun í sorginni, hreysti 
í vanmætti vorum og sigur í voru dauða- 
stríði? Margir flytja einhverja sorg með sér 
frá þessu ári inn í bið komanda ár; en sorgin 
er ýmisleg; sum er léttbær og gleymist með 
tímanum, sum er syndsamleg og sprottin af 
áhyggjum þessa lífs, eða af því að einhverjar 
veraldlegar vonir hafa brugðizt, einhver synd- 
samleg fyrirtæki mistekizt; þeim, sem þannig 
syrgja, hefir Jesú nafn enga huggun að bjóða, 
heldur einúngis þessi viðvörunarorð: „verald- 
leg hryggð ollir dauða". En það er til önnur 
sár og innileg sorg og órósemi hjartans, sem 
snertir vora eilífu 'sáluhjálp, og úr henni getur 
ekki veröldin bætt. Æl! þegar vér nú á þess- 
um áramótum rennum huganum yfir hið útlið- 
anda ár, og hugleiðum allar Guðs velgjörðir 
við oss, allar þær áminningar, aðvaranir og 
bendingar, sem hann hefir sent oss, og jafn- 
framt íhugum, hve vanþakklátir vör höfum verið, 
hvernig vér einatt höfum varið kröptum vorum 
til högómlegra sýslana eða jafnvel í syndar- 
innar þjónustu, hvernig vér höfum fest hjörtu 
vor við heiminn og þá hluti, sem í heiminum 
eru, og hvernig vér enn höfum látið heilt ár 
æfi vorrar líða, án þess að hafa borið ávexti 
betrunarinnar, hlýtur þá ekki þessi hugleiðing 
að vekja sára og djúpa bryggð í hjörtum vorum 
yfir vanþakklæti voru við Guð, sem alltaf leit- 


430 92. hugvekja. 


ast við að reisa hinn fallna á fætur aptur og 
leiða hinn villiráfanda á réttan veg; djúpa 
hryggð og sáran kvíða í hjörtum vorum, þegar 
vér rennum augunum til hins ófarna vegar, 
sem fram undan oss liggur, til hins nýja árs- 
ins, sem nú fer í hönd. Æ! reynum ekki til 
að hrinda frá oss þessari „hryggð eptir Guði, 
sem aflar betrunar til sáluhjálpar"; en leitum 
hinnar sönnu og réttu huggunar; leitum hennar 
í Jesú náðar nafni, sem hugsvalar og endur- 
nærir, „þó líf og sál vanmegnist"; leitum hennar 
með iðrandi og trúuðum björtum hjá honum, 
sem er „vegurinn, sannleikurinn og lifið". 
Jesú blessaða nafn veitir oss huggun í 
hryggðinni og hreysti í vanmætti vorum. Þegar 
vér nú í spegli þessa útlíðanda árs virðum 
fyrir oss hugarfar og liferni vort, þá verum 
ekki líkir „þeim manni, sem skoðar sinn með- 
fædda andlitsskapnað í spegli, en gleymir 
hvílíkur hann er, undir eins og hann er burt- 
genginn" (Jak. 1.,23.—24.); heldur skoðum það 
með alvarlegri eptirtekt, þó það kunni að gefa 
oss tilefni til margvíslegs angurs og órósemi, 
því ef vér ekki lærum að þekkja vanmátt og 
breyskleika vorn, getum vér ekki leitað oss 
þeirra krapta, sem vér við þurfum. Og þegar 
vér nú með samvizkusemi rannsökum vort sálar- 
ástand, þá verðum vér þess varir, að oss 
vantar þrek og stöðuglyndi til að stríða við 
freistingarnar og við sorgir og áhyggjur þessa 
lífs. Jafnvel á þessu útlíðanda ári hefir Jesús 
lýst oss með ljósi sinnar náðar og sannleika, 


92. hugvekja. Að1 


en vér höfum ekki fylgt þess leiðsögn; hann 
hefir leitazt við að vekja oss með áminningum 
samvizkunnar, með sínu orði og með hand- 
leiðslu sinni á oss, en vér höfum ekki viljað 
vaka né biðja; hann hefir aðvarað oss með sínu 
lögmáli, uppörfað oss með sínum náðarfyrir- 
heitum, og talað til vor í kirkjunni og heima- 
húsum, og þó höfum vér ekki heyrt hans rödd 
né hlýtt henni, og þetta hefir, ef til vill, ekki 
eins mikið komið til af þverúð og þrjózku 
hjartans, eins og af léttúð, hviklyndi og þrek- 
leysi voru. Æ! leitum oss þá liðs og krapta 
í þessum veikleika vorum, sem beygir oss 
undir girndanna ok og gjörir oss óþolinmóða, 
þegar oss ber eitthvað mótdrægt að höndum; 
leitum oss liðs og krapta hjá frelsara vorum, 
sem einn hefir orð hins eilifa lífsins og er 
máttugur í veikleikanum. Þegar vér af hjarta 
snúum oss til hans og í hans nafni berjumst 
við árásir freistínganna og vort holdlega hug- 
arlar; þegar vér í hans nafni tökum hverju 
því, sem oss mætir: þá munum vér vinna sigur; 
þá munum vér fá krapta þolinmæðinnar og fela 
oss á vald Guðs vísdómsfullu og mildiríku 
handleiðslu, krapta sjálfsafneitunarinnar og und- 
irgefninnar, sem heldur sér stöðuglega til Drott- 
ins og setur alla sína von til hans, og krapta 
kærleikans, sem umber allt og sem mitt í tár- 
um og trega þessa lífs sér himneskan fögnuð 
brosa móti sér í eilífðariunar og sælunnar bú- 
stöðum. Jesú blessaða nafn veitir oss huggun 
í hryggðinni, krapta í vanmætti vorum og sigur 


432 92. hugvekja. 


í dauðastríði voru. Á hverju ári gengur dauð- 
inn í kring og flytur sorg og söknuð inn í 
hús og hjörtu dauðlegra manna; á þessu út- 
líðanda ári hefir hann einnig vitjað margra, 
kippt mörgum bart í blóma lífsins, víða slitið 
ástarinnar viðkvæmu bönd og skilið marga 
eptir munaðarlausa; en hann hefir líka komið 
til margra eins og friðarins engill, veitt hin- 
um þreyttu hvild og leyst hina þjáðu undan 
krossins byrði; og þegar Drottinn lét þjóna 
sína fara héðan í friði, þá lét hann þá sofna í 
Jesú nafni og lagði á varir þeirra þessi bless- 
uðu bænarorð: „Drottinn Jesú, meðtaktu minn 
anda!" Já, þeir eru farnir í friði og komnir 
heim til föðurhúsanna; en eptir Guðs alvísa 
ráði stöndum vér enn óupprættir í hans náðar- 
akri. Enginn af oss veit, hve lengi honum 
er ætlað að dvelja hér; enginn af oss veit, 
nema hið nýja ár, sem upp rennur á morgun, 
flyti oss þenna boðskap: „eg tek þig burt af 
jörðinni; á þessu ári muntu deyja“ (Jerem. 28., 
16.). Æ! hugfestum þessi orð og látum þau 
minna oss á að vaka og biðja: vaka til þess 
með enn meiri árvekni að gegna vorum skyld- 
um, útbreiða frið og blessun í vorum verka- 
hríng, bera meðlætið með auðmjúku og þakk- 
látu hugarfari, mótlætið með stöðuglyndi og 
undirgefni undir Guðs vilja, sorgina með kristi- 
legri stillingu og jafnaðargeði; látum þau minna 
oss á að biðja: biðja þess, að mega deyja með 
Jesú nafn í hjartanu og í krapti þessa heilaga 
nafns geta sigrað dauðans beiskju; biðja þess, að 


92. hugvekja. 433 


vort seinasta andvarp verði eins og hans: „faðir, 
í þínar hendur fel eg minn anda!“ og að vér svo 
deyjandi megum hníga í faðm vors himneska 
föðurs. Þetta er að vinna sigur í dauðastríðinu; 
það er að deyja í þínu nafni, Jesú minn! Æ! svo 
endi þá þetta og sérhvert ár í Jesú nafni ; í hans 
nafni kveðjum vér þetta ár og heilsum hinu kom- 
anda ári. Þetta ár er þegar liðið; dagar þess eru 
skrifaðir á lífsins bók, en þau verk, sem vér vinn- 
um á því, mæta oss aptur frammi fyrir Drottins 
dómstóli. Blessuð sé endurminning þessa árs 
fyrir öll þau andlegu og tímanlegu gæði, sem það 
færði oss af hæðum og sem miðuðu til vorra 
sálarheilla, hefðum vér matið þau og varið þeim 
réttilega; en vissulega stendur líka endurminn- 
íng þess skrifuð með tárum í margra hjörtum, 
bæði með syndarinnar og saknaðarins tárum; Guð 
sæli, að hún einnig væri skrifuð þar með iðrunar- 
innar tárum og með þessu andvarpi hjartans: 
uruð, vertu mér syndugum líknsamur!" Guð 
gæli, að hún líka væri skrifuð þar með undir- 
gefninnar tárum og þessu þakklætisandvarpi: 
wDrottinn gaf, Drottinn burt tók; sé nafnið Drott- 
ins vegsamað!" Í Drottins nafni upp renni þá 
einnig hið nýja náðarár; hvort heldur það flytur 
oss sorg eða gleði, líf eða dauða, þá flytur það 
oss Drottins vilja; komi það einúngis í Jesú nafni 
og gefi oss huggun og krapta, sigur og frið. Ó, 
Guð! gef þú oss öllum þinn frið og þína blessun 
í lífi og dauða; gef þú oss að geta lifað og dáið í 
Jesú nafni! Bænheyr oss í hans nafni ! Ámen. 


stikni.ð or af 
Að iðin þú | 

ge FR hneig A ða. sið siga í Ea 

"nó fialnt. Bæ. í str Ð sa. En 
sa RA staðr Ígial 
A SEGI va 4. irg Ai: big 
sr krá Ar tad kð öl antál í slóstiida 
2 ing a tg Að ai 

18 sea a a st 


2 


g0 ss sr þes 
alið snid 193 Í áð 
ét sr gf Eg: sóst eo Eilt. 
EÐ eða El 


Lbs - Hbs / Þjóðdeild 


 .100716915-6 


